SWYDDFA GARTREF 



Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 

(a.60(1)(a), a.60A(1), ac a.66(1)) 



CODAU YMARFER A-G 



Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 

(a.60(1)(a), a.60A(1), ac a.66(1)) 

CODAU YMARFER A-G 

ARGRAFFIAD 2005 

Yn weithredol 1 lonawr 2006 



Llundain: Y Llyfrfa 



Tfo 



Cyhoeddwyd gan TSO (Y Llyfrfa) ac ar gael gan y canlynol: 

Ar lein 
www.tsoshop.co.uk 

Post, Ffon ac E-bost 

TSO 

PO Box 29, Norwich, NR3 IGN 

Archebion ffon/Ymholiadau cyffredinol: 0870 600 5522 

Archebion ffacs: 0870 600 5533 

E-bost: book.orders@tso.co.uk 

Ffon testun 0870 240 3701 

Siopau Y Llyfrfa 

123 Kingsway, London WC2B 6PQ 
020 7242 6393 Ffacs 020 7242 6394 
68-69 Bull Street, Birmingham B4 6AD 
0121 236 9696 Ffacs 0121 236 9699 
9-21 Princess Street, Manchester M60 8AS 
0161 834 7201 Ffacs 0161 833 0634 
16 Arthur Street Belfast BT1 4GD 

028 9023 8451 Ffacs 028 9023 5401 
18-19 High Street, Caerdydd CF10 1PT 

029 2039 5548 Ffacs 029 2038 4347 
71 Lothian Road, Edinburgh EH3 9AZ 
0870 606 5566 Ffacs 0870 606 5588 

Asiantwyr Achrededig Y Llyfrfa 

{gweler Tudalennau Melyn) 

a llyfrwerthwyr da 

Cyhoeddwyd gyda chaniatad y Swyddfa Gartref ar ran Llyfrfa Ei Mawrhydi. 

© Hawlfraint y Goron 2005 

ISBN 11 341307 6 

Cedwir pob hawl 

Eiddo'r Goron yw hawlfraint y gosodiad topograffigol a dyluniad. Dylid gwneud ceisiadau ar 
gyfer atgynhyrchu at HMSO, The Licensing Division, St Clements House, 2-16 Colegate, 
Norwich, NR3 1BQ Fax: 01603 723000 neu drwy e-bostio: copyright@hmso.gov.uk 



Rhagair 

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys Codau Ymarfer diwygiedig A-G. Mae Adrannau 60 a 66 (fel y'u 
diwygiwyd) Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE) yn darparu i'r Ysgrifennydd 
Gwladol gyhoeddi Codau Ymarfer sy'n llywio rhai meysydd allweddol o ddulliau gweithredu'r 
heddlu. Mae'r Codau presennol fel a ganlyn: 

• Cod A: Atal a Chwilio. Defnydd swyddogion yr heddlu o bwerau statudol atal a chwilio 
a gofynion i swyddogion yr heddlu a staff heddlu eraill gofnodi cyfarfyddiadau a'r 
cyhoedd. Cafodd y Cod hwn ei ddiwygio ddiwethaf ar 1 Awst 2004. 

• Cod B: Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo. Mae'r Cod yma'n ymwneud a'r defnydd 

bwerau'r heddlu mewn perthynas a chwilio adeiladau a meddiannu eiddo a ganfyddir 
gan swyddogion yr heddlu ar bersonau neu mewn adeiladau. Cafodd y Cod hwn ei 
ddiwygio ddiwethaf ar 1 Awst 2004. 

• Cod C: Cadw, triniaeth a holi. Pwrpas y Cod yma yw sicrhau bod pawb sydd dan 
amheuaeth o ymwneud a throseddu, ac eraill a gedwir gan yr heddlu, yn cael eu trin 
yn deg a phriodol yn unol a'r gyfraith. Cafodd y Cod hwn ei ddiwygio ddiwethaf ar 

1 Awst 2004. Mae'r Cod yn amlinellu pwerau ynghylch profi am bresenoldeb cyffuriau 
dosbarth A mewn ardaloedd heddlu penodol. 

• Cod D: Adnabod. Mae'r Cod yma'n ymwneud a'r prif ddulliau a ddefnyddir gan yr heddlu er 
mwyn adnabod personau mewn cysylltiad ag ymchwilio i droseddau a chadw cofnodion 
troseddol cywir a dibynadwy. Cafodd y Cod hwn ei ddiwygio ddiwethaf ar 1 Awst 2004. 

• Cod E: Recordio cyfweliadau sain gyda phobl dan amheuaeth. Mae'r Cod hwn yn 
ymwneud a recordio cyfweliadau sain gyda phobl a amheuir o gyflawni rhai mathau o 
droseddau ac mae'n rheoli'r ffordd y cynhelir cyfweliadau wedi eu recordio ar dap. 
Cafodd y Cod hwn ei ddiwygio ddiwethaf ar 1 Awst 2004. 

• Cod F: Recordio cyfweliadau gweledol. Mae'r Cod hwn yn pennu'r weithdrefn er mwyn 
i'r heddlu allu recordio cyfweliadau gweledol gyda phobl dan amheuaeth. Nid oes unrhyw 
ofyniad statudol i'r heddlu gynnal cyfweliadau gweledol. Cyflwynwyd y Cod yn Ebrill 2002. 

• Cod G: Pwerau arestio. Mae'r Cod yma yn nodi meini prawf y mae'n rhaid 'r heddlu eu 
hystyried wrth arfer eu pwer i arestio o dan adran 24 PACE fel y'i diwygigwyd gan adran 
110 Deddf Troseddu Trefnedig Ddifrifol a'r Heddlu 2005. 

Mae'r Codau a gynhwysir yn y llyfryn hwn wedi eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan 
Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 ac fe'u cymeradwywyd gan y Senedd. 



Maent yn ymdrin a chyswllt rhwng yr heddlu a'r cyhoedd wrth ddefnyddio pwerau'r heddlu i atal, 
chwilio ac arestio a chwilio mangreoedd a thrin, holi ac adnabod y sawl a amheuir a recordio 
cyfweliadau. Mae'r Codau yn rheoleiddio pwerau a gweithdrefnau'r heddlu wrth ymchwilio i 
droseddu ac maent yn pennu camau ar gyfer diogelu ac amddiffyn y cyhoedd. 

Mae'r Codau yn darparu datganiad clir o hawliau'r unigolyn a phwerau'r heddlu. Mae'n rhaid i 
gop'iau o'r Codau a gyhoeddir o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 fod ar 
gael yn hwylus ym mhob gorsaf heddlu ar gyfer dibenion ymgynghori i swyddogion yr heddlu, 
pobl a gedwir yn y ddalfa ac aelodau'r cyhoedd. 



CYNNWYS 



COD YMARFER I'W WEITHREDU GAN SWYDDOGION YR HEDDLU 
YNGHYLCH PWERAU STATUDOL ATAL A CHWILIO 

SWYDDOGION YR HEDDLU A STAFF YR HEDDLU O'R 

GOFYNION I GOFNODI CYFARFYDDIADAU A'R CYHOEDD 1 

Cyffredinol 2 

1 Yr egwyddorion sy'n rheoli atal a chwilio 2 

2 Eglurhad o bwerau i atal a chwilio 3 

Chwiliadau sy'n gofyn am seiliau rhesymol dros amheuaeth 3 

Chwiliadau a awdurdodir o dan adran Deddf Cyfiawnder Troseddol 

a Threfn Gyhoeddus 1994 5 

Pwerau i ofyn am ddiosg gorchuddion wyneb 6 

Chwiliadau a awdurdodir o dan adran 44, Deddf Terfysgaeth 2000 7 

Pwerau i chwilio wrth weithredu pwer i chwilio safle 8 

3 Cynnal archwiliadau 9 
Camau i'w cymryd cyn chwilio 10 

4 Gofynion cofnodi 12 
Cofnodi cyfarfyddiadau nad ydynt yn dod o dan bwerau statudol 13 

5 Monitro ac arolygu'r defnydd o bwerau atal a chwilio 15 
Nodiadau arweiniad 15 

ATODIAD A: CRYNODEB BRIF BWERAU ATAL A CHWILIO 20 

ATODIAD B: HUNAN-DDIFFINIADAU GATEGORIAU DOSBARTHU ETHNIG 22 

ATODIAD C: CRYNODEB BWERAU SWYDDOGION CEFNOGAETH CYMUNEDOL 

I CHWILIO AC ATAFAELU 23 



COD YMARFER AR GYFER SWYDDOGION YR HEDDLU YN 
CHWILIO ADEILADAU A MEDDIANNU EIDDO A GANFUWYD 
GAN SWYDDOGION YR HEDDLU AR BERSONAU NEU MEWN 

ADEILADAU 27 

1 Cyflwyniad 24 

2 Cyffredinol 25 
Nodiadau arweiniad 31 

3 Gwarantau chwilio a gorchmynion cyflwyno 33 

(a) Cyn gwneud cais 33 

(b) Gwneud cais 35 
Nodiadau arweiniad 36 

4 Mynediad neb warant - pwerau arbennig 37 

(a) Arestio ayyb 37 

(b) Chwilio'r adeiladau lie gwneir yr arestiad neu lle'r oedd 

y sawl a arestiwyd yn union cyn ei arestio 37 

(c) Chwilio adeiladau lie mae'r sawl a arestiwyd yn byw neu 

sydd dan ei reolaeth 37 

5 Chwilio gyda chaniatad 37 
Nodiadau arweiniad 38 

6 Chwilio adeiladau - ystyriaethau cyffredinol 38 

(a) Amser chwiliadau 38 

(b) Mynediad ar wahan i fynediad gyda chaniatad 39 

(c) Rhybudd Pwerau a Hawliau 40 

(d) Cynnal chwiliadau 40 

(e) Gadael adeiladau 41 

(f) Chwiliadau dan PACE Atodlen 1 neu'r Ddeddf Terfysgaeth 2000, 
Atodlen 5 41 

Nodiadau arweiniad 42 

7 Meddiannu a chadw eiddo 42 
(a) Meddiannu 43 



(b) Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001: 

Gweithdrefnau penodedig ar gyfer pwerau meddiannu a didoli 44 

(c) Cadw 46 

(d) Hawliau perchnogion ayyb 46 
Nodiadau arweiniad 47 

8 Gweithredu ar 61 chwiliadau 48 

9 Cofnodion chwiliadau 50 
Nodyn arweiniad 50 

COD YMARFER AR GYFER CADW, TRIN A HOLI POBL GAN 

SWYDDOGION YR HEDDLU 53 

1 Cyffredinol 54 
Nodiadau arweiniad 57 

2 Cofnodion cadw 59 
Nodyn arweiniad 61 

3 Gweithredu cychwynnol 61 

(a) Pobl sy'n cael eu cadw - y drefn arferol 61 

(b) Pobl sy'n cael eu cadw - grwpiau arbennig 64 

(c) Pobl sy'n mynychu gorsaf heddlu yn wirfoddol 65 

(d) Dogfennau 66 

(e) Personau sy'n ateb mechniaeth stryd 66 
Nodiadau arweiniad 66 

4 Eiddo'r sawl sy'n cael eu cadw 67 

(a) Gweithredu 67 

(b) Dogfennau 68 
Nodiadau arweiniad 69 

5 Hawl pobl i beidio cael eu cadw heb iddynt allu cysylltu a neb 69 

(a) Gweithredu 69 

(b) Dogfennau 70 



Nodiadau arweiniad 70 

6 Yr Hawl i gyngor cyfreithiol 71 

(a) Gweithredu 71 

(b) Dogfennau 75 
Nodiadau arweiniad 75 

7 Dinasyddion gwledydd annibynnol y Gymanwlad neu wledydd tramor 77 

(a) Gweithredu 77 

(b) Dogfennau 78 
Nodyn arweiniad 78 

8 Amodau cadw 78 

(a) Gweithredu 78 

(b) Dogfennau 79 
Nodiadau arweiniad 79 

9 Gofal a thriniaeth pobl sy'n cael eu cadw 79 

(a) Cyffredinol 79 

(b) Sylw a thriniaeth glinigol 80 

(c) Dogfennau 82 
Nodiadau arweiniad 83 

10 Rhybudd 84 

(a) Pryd y mae'n rhaid rhoi rhybudd 84 

(b) Amodau'r rhybudd 85 

(c) Rhybudd arbennig o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r 

Drefn Gyhoeddus 1994, adrannau 36 a 37 86 

(d) Pobl ifanc a'r rhai sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel 

arall yn agored i niwed yn feddyliol 87 

(e) Dogfennau 88 
Nodiadau arweiniad 88 

11 Cyfweliadau - cyffredinol 89 
(a) Gweithredu 89 



(b) Cofnodion cyfweld 91 

(c) Pobl ifanc a'r rhai sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall 

yn agored i niwed yn feddyliol 92 

(d) Y rhai dan amheuaeth sy'n agored i niwed - cyfweliadau brys 

mewn gorsafoedd heddlu 92 

Nodiadau arweiniad 93 

12 Cyfweliadau mewn gorsafoedd heddlu 94 

(a) Gweithredu 94 

(b) Dogfennau 96 
Nodiadau arweiniad 96 

13 Cyfieithwyr 97 

(a) Cyffredinol 97 

(b) leithoedd tramor 97 

(c) Pobl fyddar a phobl sydd ag anawsterau lleferydd 98 

(d) Rheolau ychwanegol ar gyfer pobl a gedwir 98 

(e) Dogfennau 99 

14 Holi - cyfyngiadau arbennig 99 
Nodyn arweiniad 99 

15 Adolygu ac ymestyn y cyfnod cadw 99 

(a) Unigolion a gedwir dan PACE 99 

(b) Pobl a gedwir o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000 101 

(c) Adolygu cyfnod cadw dros y ffon 101 

(d) Dogfennau 102 
Nodiadau arweiniad 103 

16 Cyhuddo unigolion a gedwir 105 

(a) Gweithredu 105 

(b) Dogfennau 107 
Nodiadau arweiniad 108 

17 Profi unigolion am bresenoldeb cyffuriau Dosbarth A penodedig 109 



(a) Gweithredu 109 

(b) Dogfennau 112 

(c) Cyffredinol 112 

(d) Asesiado gamddefnyddio cyffuriau 112 
Nodiadau arweiniad 113 

ATODIAD A - NOETH-CHWILIADAU AC ARCHWILIADAU PERSONOL 116 

ATODIAD B - GOHIRIO WRTH HYSBYSU RHYWUN El FOD YN CAEL El 

ARESTIO NEU ROI'R CYFLE IDDO GAEL CYNGOR CYFREITHIOL 121 

ATODIAD C - CYFYNGIAD AR DDOD I GASGLIADAU NIWEIDIOL OHERWYDD 
DISTAWRWYDD A THELERAU'R RHYBUDD PAN FO'R 

CYFYNGIAD YN BERTHNASOL 125 

ATODIAD D - DATGANIADAU YSGRIFENEDIG AR OL RHOI RHYBUDD 128 

ATODIAD E - CRYNODEB O'R DARPARIAETHAU AR GYFER POBL SYDD AG 
ANHWYLDER MEDDWL NEU SYDD FEL ARALL YN AGORED I 

NIWED YN FEDDYLIOL 120 

ATODIAD F- GWLEDYDD Y CEIR CYTUNDEBAU NEU GONFENSIYNAU 
CONSYLAIDD DWYOCHROG GYDA NHW SY'N GOFYN AM 
HYSBYSU RHYWUN PAN FO'U DINASYDDION YN CAEL EU 
HARESTIO AU CADW, AC SYDD MEWN GRYM AR 

1 EBRILL 2003 131 

ATODIAD G - A YW PERSON MEWN CYFLWR I'W GYFWELD 134 

ATODIAD H - PERSON SY'N CAEL El GADW: RHESTR ARSYLWI 137 

ATODIAD I - HEB El DDEFNYDDIO 138 

ATODIAD J - HEB El DDEFNYDDIO 139 

ATODIAD K - SGANIAU UWCHSAIN A PHELYDR X 140 

COD YMARFER YN YMWNEUD AG ADNABOD POBL GAN 

SWYDDOGION YR HEDDLU 143 

1 Cyflwyniad 144 

2 Cyffredinol 145 
Nodiadau arweiniad 149 



Adnabod gan dystion 150 

(a) Achosion pan nad yw'n wybyddus pwy yw'r sawl 

sydd dan amheuaeth 150 

(b) Achosion pryd mae'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan 
amheuaeth a phan fo'r sawl sydd dan amheuaeth ar gael 151 

Adnabod trwy Fideo 152 

Rhes adnabod 152 

Adnabod mewn grwp 152 

Trefnu gweithdrefnau adnabod 153 

Amgylchiadau pan fo rhaid cynnal gweithdrefn adnabod 153 

Dewis dull adnabod 153 

Rhybudd i'r sawl sydd dan amheuaeth 154 

(c) Achosion pryd mae'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan 
amheuaeth ond nid yw ar gael 156 

(d) Dogfennau 157 

(e) Dangos ffilmiau a ffotograffau o ddigwyddiadau a 

gwybodaeth a ryddheir i'r cyfryngau 157 

(f) Difrodi neu gadw ffotograffau a delweddau a gymerwyd 

neu a ddefnyddiwyd mewn dulliau adnabod 157 

Nodiadau arweiniad 158 

Adnabod trwy olion bysedd 159 

(A) Cymryd olion bysedd mewn cysylltiad ag ymchwiliad troseddol 159 

(a) Cyffredinol 159 

(b) Gweithredu 159 

(c) Dogfennau 161 

(B) Cymryd olion bysedd mewn cysylltiad ag ymholiadau mewnfudo 161 

(C) Cymryd olion esgidiau mewn cysylltiad ag ymchwiliad troseddol 163 

a) Gweithredu 163 

b) Dogfennau 164 
Nodiadau arweiniad 164 



5 Archwiliadau i sefydlu pwy yw person a chymryd ffotograffau 165 

(A) Y sawl sy'n cael eu cadw mewn gorsafoedd heddlu 165 

(a) Chwilio neu archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw mewn 
gorsafoedd heddlu 165 

(b) Cymryd ffotograffau o'r sawl sy'n cael eu cadw mewn 
swyddfeydd heddlu 166 

(c) Gwybodaeth sydd i'w rhoi 168 

(d) Dogfennau 168 

(B) Personau mewn swyddfeydd heddlu nad ydynt yn cael eu cadw 169 
Nodiadau arweiniad 170 

6 Adnabod trwy samplau corfforol ac olion 172 

(A) Cyffredinol 172 

(B) Gweithredu 172 

(a) Samplau personol 172 

(b) Samplau amhersonol 173 

(c) Dogfennau 174 
Nodiadau arweiniad 175 

ATODIAD A - ADNABOD TRWY FIDEO 177 

ATODIAD B - RHESI ADNABOD 181 

ATODIAD C - ADNABOD MEWN GRWP 185 

ATODIAD D - CYFWYNEBIAD GAN DYST 190 

ATODIAD E - DANGOS FFOTOGRAFFAU 191 

ATODIAD F- OLION BYSEDD, OLION ESGIDIAU A SAMPLAU - DINISTRIO A 

CHWILIADAU DYFALIADOL 193 

COD YMARFER AR GYFER RECORDIO CYFWELIADAU 

SAIN GYDA PHOBL DAN AMHEUAETH 199 

1 Cyffredinol 200 

2 Recordio a selio prif recordiadau 201 



Nodiadau arweiniad 202 

3 Cyfweliadau i'w recordio ar dap 202 

Nodiadau arweiniad 203 

4 Y cyfweliad 203 

(a) Cyffredinol 203 

(b) Cychwyn cyfweliadau 204 

(c) Cyfweliadau gyda phobl fyddar 204 

(d) Gwrthwynebiadau a chwynion gan y sawl sydd dan amheuaeth 205 

(e) Newid cyfryngau recordio 205 

(f) Toriad yn ystod y cyfweliad 205 

(g) Offer recordio yn methu 206 
(h) Tynnu cyfrwng recordio o'r recordydd 206 
(i) Diwedd y cyfweliad 206 
Nodiadau arweiniad 207 

5 Ar 61 y cyfweliad 208 
Nodyn arweiniad 208 

6 Diogelwch cyfryngau recordio 208 
Nodiadau arweiniad 209 

COD YMARFER AR GYFER RECORDIO CYFWELIADAU 

FIDEO GYDA SAIN GYDA PHOBL DAN AMHEUAETH 211 

1 Cyffredinol 212 

2 Recordio a selio prif dapiau 212 
Nodiadau arweiniad 213 

3 Cyfweliadau i'w recordio ar fideo 213 
Nodiadau arweiniad 215 

4 Y cyfweliad 215 

(a) Cyffredinol 215 

(b) Cychwyn cyfweliadau 216 



(c) Cyfweliadau gyda phobl fyddar 216 

(d) Gwrthwynebiadau a chwynion gan y sawl sydd dan amheuaeth 217 

(e) Newid y cyfrwng recordio 217 

(f) Toriad yn ystod y cyfweliad 218 

(g) Offer recordio yn methu 218 
(h) Tynnu cyfrwng recordio o'r offer recordio 218 
(i) Diwedd y cyfweliad 218 
Nodiadau arweiniad 219 

5 Ar 61 y cyfweliad 220 
Nodyn arweiniad 220 

6 Diogelwch Prif Gopi 220 

(a) Cyffredinol 220 

(b) Torri sel y prif gopi ar gyfer achosion troseddol 220 

(c) Torri sel y prif gopi: achosion eraill 221 

(d) Dogfennau 221 
Nodiadau arweiniad 221 

COD YMARFER AR GYFER PWERAU ARESTIO 

STATUDOL SWYDDOGION YR HEDDLU 225 

1 Cyflwyniad 226 

2 Elfennau Arestio dan adran 24 PACE 226 
Ymwneud a chomisynu trosedd 226 
Meini prawf rheidrwydd 227 

3 Gwybodaeth sydd i'w rhoi wrth Arestio 229 

(a) Rhybuddion - pryd y mae'n rhaid rhoi rhybudd (cymerwyd o 

God C adran 10) 229 

(b) Geiriad y rhybudd (Wdi'i gymryd o God C adran 10) 230 

4 Cofnodion Arest 230 

(a) Cyffredinol 230 

(b) Cyfweliadau ac arestiadau 231 
Nodiadau arweiniad 231 

MYNEGAI 235 

xiv 



DEDDF YR HEDDLU A THYSTIOLAETH DROSEDDOL 1984 



Q 



COD A 



COD YMARFER I'W WEITHREDU GAN: SWYDDOGION YR HEDDLU 
YNGHYLCH PWERAU STATUDOL ATAL A CHWILIO 



SWYDDOGION YR HEDDLU A STAFF YR HEDDLU O'R GOFYNION I 
GOFNODI CYFARFYDDIADAU GYDA'R CYHOEDD 



Cychwyniad - Trefniadau Trosiannol 

Mae'r cod hwn yn berthnasol i unrhyw chwiliad gan swyddog o'r 

heddlu a'r gofyniad i gofnodi cyfarfyddiadau cyhoeddus sy'n digwydd wedi 

hanner nos ar 31 Rhagfyr 2005. 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



Cyffredinol 

Dylai'r cod ymarfer hwn fod ar gael yn hwylus ym mhob gorsaf heddlu er mwyn i swyddogion 
yr heddlu, staff yr heddlu, pobl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa ac aelodau o'r cyhoedd allu 
ymgynghori ag ef. 

Nid yw'r Nodiadau arweiniad a gynhwysir yn ddarpariaethau o'r Cod yma, ond canllawiau i 
swyddogion yr heddlu ac eraill ynghylch ei ddefnydd a'i ddehongliad. Y darpariaethau yn yr 
atodiadau i'r cod yw'r darpariaethau ar gyfer y cod hwn. 

Mae'r cod hwn yn rheoli defnydd swyddogion yr heddlu o bwerau statudol i chwilio person neu 
gerbyd heb arestio yn gyntaf. Nodiry prif bwerau atal a chwilio sy'n berthnasol i'r cod hwn yn 
Atodiad A, ond ni ddylid ystyried y rhestr honno fel un derfynol. [Gweler Nodyn 1] Yn 
ychwanegol i hyn, mae'n berthnasol hefyd i'r gofynion i swyddogion heddlu a staff yr heddlu 
i gofnodi cyfarfyddiadau nad ydynt yn dod o dan bwerau statudol. 

Nid yw'r cod hwn yn berthnasol i'r: 

(a) pwerau atal a chwilio o dan; 

(i) Ddeddf Diogelwch Awyrennau 1982, adran 27(2); 

(ii) Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, adran 6(1) (sy'n cyfeirio'n 
benodol at bwerau heddweision a gyflogir gan ymgymerwyr statudol ar fangre 
ymgymerwyr statudol). 

(b) chwiliadau a wneir ar gyfer eu harchwilio o dan Atodiad 7 i Ddeddf Terfysgaeth 
2000 sy'n berthnasol i'r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan baragraff 6 o Atodiad 
14 i Ddeddf Terfysgaeth 2000. 

1 Yr egwyddorion sy'n rheoli atal a chwilio 

1.1 Rhaid defnyddio'r pwerau i atal a chwilio yn deg, a chyfrifol, gan barchu'r bobl sy'n cael 
eu chwilio a heb wahaniaethu anghyfreithlon. Mae Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiedig) 
2000 yn ei gwneud hi'n anghyfreithlon i swyddogion yr heddlu wahaniaethu ar sail hil, 
lliw, tarddiad ethnig, cenedligrwydd neu darddiad o ran cenedl wrth ddefnyddio eu pwerau. 

1.2 Rhaid i'r ymyrraeth ar ryddid y person sy'n cael ei atal neu ei chwilio fod yn fyr a rhaid 
cynnal chwiliad ar neu'n agos i leoliad yr ataliad. 

1.3 Os na chedwir at yr egwyddorion sylfaenol hyn fe all y defnydd o bwerau i atal a chwilio 
gael ei gwestiynu. Mae methiant i ddefnyddio'r pwerau yn y dull cywir yn lleihau eu 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



heffeithiolrwydd. Gall atal a chwilio fod yn bwysig with ganfod ac atal troseddau, ac 
mae defnyddio'r pwerau'n deg yn eu gwneud yn fwy effeithiol. 

1.4 Prif bwrpas pwerau i atal a chwilio yw galluogi swyddogion i dawelu neu gadarnhau 
amheuon am unigolion heb orfod defnyddio eu pwerau i arestio. Efallai y bydd gofyn i 
swyddogion gyfiawnhau defnyddio neu awdurdodi pwerau o'rfath, un ai mewn perthynas 
a chwiliadau unigol neu'n gyffredinol, i'w swyddogion goruchwyliol neu mewn llys. Mae 
unrhyw gamddefnydd o'r pwerau'n debyg o wneud niwed i'r heddlu ac arwain at ddiffyg 
ymddiriedaeth ynddynt. Rhaid i swyddogion hefyd allu egluro eu gweithredoedd i'r 
aelod o'r cyhoedd sy'n cael ei chwilio. Gall camddefnydd o'r pwerau hyn arwain at 
gymryd camau disgyblu. 

1.5 Ni ddylai swyddog chwilio person, hyd yn oed gyda'i ganiatad ef neu hi, os nad oes 
unrhyw bwer chwilio'n berthnasol. Hyd yn oed os yw person yn barod i gael ei chwilio'n 
wirfoddol, ni ddylid chwilio'r person hwnnw os nad yw'r pwerau cyfreithiol angenrheidiol 
yn bodoli, a rhaid i'r chwiliad fod yn gyson a'r pwer perthnasol a'r darpariaethau yn y 
Cod hwn. Mae'r unig eithriad, lie nad oes angen pwer penodol ar swyddog, yn cyfeirio 
at chwilio pobl sy'n ceisio mynediad i faes chwaraeon neu fangre arall lie mae cydsynio 
a chael chwiliad yn amod mynediad. 

2 Eglurhad o bwerau i atal a chwilio 

2.1 Mae'r cod hwn yn berthnasol at bwerau i atal a chwilio fel a ganlyn: 

(a) pwerau sy'n gofyn am seiliau rhesymol dros amheuaeth, cyn y gallant gael eu 
gweithredu; bod eitemau a gafwyd neu a feddiannwyd yn anghyfreithlon yn cael 
eu cario, neu o dan adran 43 Deddf Terfysgaeth 2000 fod person yn derfysgwr; 

(b) pwerau awdurdodedig o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 
Gyhoeddus 1994, yn seiliedig ar gred resymol y gall trais difrifol ddigwydd neu 
fod pobl yn cario offer neu arfau peryglus o fewn unrhyw leoliad yn yr ardal heddlu; 

(c) pwerau awdurdodedig o dan adran 44(1) a (2) Deddf Terfysgaeth 2000 yn 
seiliedig ar yr ystyriaeth fod defnyddio un neu ddau o'r pwerau'n ffordd o atal 
gweithredoedd terfysgol; 

(d) pwerau i chwilio person sydd heb gael ei arestio er mwyn defnyddio pwer i chwilio 
mangre {gweler Cod B paragraff 2.4). 

Chwiliadau sy'n gofyn am seiliau rhesymol dros amheuaeth 

2.2 Mae seiliau rhesymol dros amheuaeth yn dibynnu ar yr amgylchiadau ym mhob achos. 
Rhaid wrth sail wrthrychol ar gyfer yr amheuaeth sy'n seiliedig ar ffeithiau, gwybodaeth, 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



ac / neu ymchwil sy'n berthnasol i'r posibilrwydd o ganfod eitem o fath arbennig neu, 
yn achos chwiliadau o dan adran 43 Deddf Terfysgaeth 2000, i'r posibilrwydd fod y 
person yn derfysgwr. Ni ellir cyfiawnhau amheuaeth resymol byth ar sail ffactorau personol 
yn unig heb gefnogaeth gwybodaeth neu ymchwil ddibynadwy neu ymddygiad penodol 
gan y person dan sylw. Er enghraifft, ni ellir defnyddio hil, oed, ymddangosiad, na'r 
ffaith fod person wedi ei ddedfrydu o'r blaen, eu hunain nac ary cyd a'i gilydd fel rheswm 
dros chwilio'r person hwnnw. Ni ellir seilio amheuaeth resymol ar gyffredinoliadau na 
delweddau ystrydebol o grwpiau arbennig neu gategoriau o bobl sy'n cael eu hystyried yn 
fwy tebyg o fod yn rhan o weithgareddau troseddol. Ni ellir ystyried crefydd rhywun fel 
sail resymol dros amheuaeth ac ni ddylid byth ei ystyried fel rheswm i atal neu i atal a 
chwilio rhywun. 

2.3 Gall amheuaeth resymol fodoli weithiau heb wybodaeth neu ymchwil benodol ac ar sail 
rhyw gymaint o gyffredinoli sy'n deillio o ymddygiad person. Er enghraifft, pe bai swyddog 
yn cwrdd a rhywun ar y stryd sy'n amlwg yn ceisio cuddio rhywbeth, fe allai'r swyddog 
(yn dibynnu ar yr amgylchiadau eraill) seilio ei amheuaeth ar y ffaith fod ymddygiad o'r 
fath yn ami yn gysylltiedig a chario eitemau wedi'u dwyn neu eu gwahardd. Yn yr un 
modd, ar gyfer pwrpas adran 43 Deddf Terfysgaeth 2000, gall amheuaeth fod person 
yn derfysgwr ddeillio o ymddygiad person mewn neu ger lleoliad sydd wedi cael ei nodi 
fel targed posibl i derfysgwyr. 

2.4 Fodd bynnag, fel rheol dylid cysylltu amheuaeth resymol a gwybodaeth neu ymchwil 
gywir a chyfredol, megis gwybodaeth yn disgrifio eitem sy'n cael ei chario, troseddwr 
dan amheuaeth, neu berson sydd wedi cael ei weld yn cario eitem debyg i un a gafodd 
ei ddwyn yn ddiweddar o fangre yn yr ardal. Mae chwiliadau sy'n seiliedig ar wybodaeth 
neu ymchwil gywir a chyfredol yn fwy tebygol o fod yn effeithiol. Mae targedu chwiliadau 
mewn ardal arbennig ar broblemau troseddol penodol yn cynyddu eu heffeithiolrwydd 
ac yn achosi cyn lleied a phosibl o drafferth i aelodau'r cyhoedd sy'n parchu'r gyfraith. 
Mae hefyd yn gymorth i gyfiawnhau'r defnydd o chwiliadau i'r sawl sy'n cael eu chwilio 
a'r cyhoedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhwystro pwerau atal a chwilio 
rhag cael eu defnyddio mewn lleoliadau eraill lie ge Mir defnyddio pwerau o'r fath a lie 
mae amheuaeth resymol yn bodoli. 

2.5 Mae chwiliadau'n fwy tebygol o fod yn effeithiol, yn gyfreithiol ac yn sicrhau hyder y 
cyhoedd pan seilir amheuaeth resymol ar ystod o ffactorau. Mae'r defnydd cyffredinol 
o'r pwerau hyn yn fwy tebygol o fod yn effeithiol pan fo gwybodaeth neu ymchwil gywir 
a chyfredol yn cael ei chyfleu i swyddogion a phan font yn adnabod patrymau troseddu 
ardal yn drwyadl. 

2.6 Lie ceir gwybodaeth neu ddibynadwy fod aelodau o grwp neu gang bob amser yn cario 
cyllyll, arfau anghyfreithlon neu gyffuriau rheoledig, ac yn gwisgo eitem arbennig o ddillad 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



neu ddull adnabod arall i ddynodi eu haelodaeth o'r grwp neu'r gang, gall yr eitem 
arbennig o ddillad o neu ddull adnabod arall fod yn sail resymol dros atal a chwilio 
person. [Gweler Nodyn 9] 

2.7 Efallai fod gan swyddog o'r heddlu sail resymol dros amau fod person yn meddu'n 
ddiarwybod ar eitemau wedi eu dwyn neu eu gwahardd neu eitem eraill y mae gan yr 
heddlu bwerau i chwilio amdanynt. Mewn achos o'rfath fe all y swyddog atal a chwilio'r 
person er nad oes unrhyw bwerau i arestio yn bodoli. 

2.8 dan adran 43(1) Deddf Terfysgaeth 2000 gall swyddog o'r heddlu atal a chwilio 
person y mae gan y swyddog sail resymol dros gredu ei fod yn derfysgwr er mwyn canfod 
a yw'r person yn cario unrhyw beth a allai fod yn dystiolaeth fod y person yn derfysgwr. 
Rhaid i'r chwiliadau hyn gael eu cynnal gan swyddog sydd o'r un rhyw a'r person sy'n 
cael ei chwilio. 

2.9 Gall swyddog a chanddo sail resymol dros amheuaeth gadw'r person dan sylw yn y 
ddalfa er mwyn cynnal chwiliad. Cyn cynnal chwiliad gall y swyddog ofyn cwestiynau 
ynghylch ymddygiad y person neu ei bresenoldeb yn yr amgylchiadau fu'n gyfrifol am 
godi'r amheuon. ganlyniad i holi'r person a gedwir, gall y seiliau rhesymol dros 
amheuaeth sy'n angenrheidiol i'w gadw gael eu cadarnhau neu, oherwydd eglurhad 
boddhaol, gael eu dileu. [Gweler Nodyn 2 a 3] Gall cwestiynu hefyd ddatgelu seiliau 
rhesymol dros amau meddiant eitem anghyfreithlon o fath gwahanol i'r un a amheuwyd 
yn wreiddiol. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio cwestiynu o'r fath wrth gadw person neu 
wrthodiad i ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir yn 61-weithredol fel sail resmynol dros 
amheuaeth. 

2.10 Os yw'r seiliau rhesymol dros amau fod eitemau'n cael eu cario o'r math lie ceir 
pwerau ar gyfer atal a chwilio yn peidio, boed hynny o ganlyniad i gwestiynu cyn chwiliad, 
neu amgylchiadau eraill y daw'r swyddog yn ymwybodol ohonynt, ni ellir cynnal chwiliad. 
[Gweler Nodyn 3] Yn absenoldeb unrhyw bwer cyfreithlon arall i gadw, mae'r person yn 
rhydd i adael a rhaid ei hysbysu o hynny. 

2.11 Nid oes pwer i atal a chwilio person er mwyn canfod seiliau ar gyfer chwiliad. Mae 
swyddogion yr heddlu yn cael nifer o gyfarfyddiadau ag aelodau o'r cyhoedd nad ydynt 
yn golygu dal pobl yn erbyn eu hewyllys. Os daw seiliau rhesymol dros amheuaeth i'r 
amlwgyn ystod cyfarfyddiad o'r fath, gall swyddog chwilio person, er nad oedd seiliau'n 
bodoli pan ddechreuodd y cyfarfyddiad. Os yw swyddog yn cadw rhywun er mwyn cynnal 
chwiliad, dylid hysbysu'r person o hynny o'r cychwyn. 

Chwiliadau a awdurdodir o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 

2.12 Gellir rhoi awdurdod i heddwas mewn iwnifform atal a chwilio o dan adran 60 Deddf 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 os yw'r swyddog sy'n awdurdodi yn 
credu'n rhesymol: 

(a) y gall digwyddiadau'n cynnwys trais difrifol gymryd lie mewn unrhyw leoliad yn ardal 
swyddog yr heddlu, a'i bod yn fanteisiol defnyddio'r pwerau hyn er mwyn eu natal, neu, 

(b) fod pobl yn cario offer peryglus neu arfau bygythiol heb reswm da mewn unrhyw 
leoliad yn ardal swyddog yr heddlu. 

2.13 Dim ond swyddog o safle arolygydd neu uwch all roi awdurdodiad o dan adran 60, yn 
ysgrifenedig, gan nodi ar ba seiliau mae'n cael ei roi, y lleoliad mae'r pwerau i gael eu 
gweithredu ynddo a pha gyfnod amser maent mewn grym. Ni fydd y cyfnod a awdurdodir 
yn hwy nag sydd yn ymddangos yn rhesymol i rwystro, neu i geisio rhwystro digwyddiadau 
o drais difrifol, neu i ymdrin a'r broblem o gario offer peryglus neu arfau bygythiol. Ni all 
fod yn hwy na 24 awr. [Gweler Nodyn 10-13] 

2.14 Os bydd arolygydd yn rhoi awdurdodiad, rhaid iddo ef neu hi, cyn gynted a phosibl, hysbysu 
swyddog o safle uwcharolygydd neu uwch. Gall y swyddog hwn orchymyn fod yr awdurdodiad 
i gael ei ymestyn am 24 awr bellach, os oes trais neu gario offer peryglus neu arfau 
bygythiol wedi digwydd, neu fod amheuaeth eu bod wedi digwydd, ac ystyrir bod angen 
parhau i ddefnyddio'r pwerau er mwyn atal neu ymdrin a rhagor o ddigwyddiadau o'r 
fath. Rhaid i'r gorchymyn hwn gael ei roi ar bapur ar y pryd neu cyn gynted a phosibl ar 
61 hynny. [Gweler Nodyn 12] 

Pwerau i ofyn am ddiosg gorchuddion wyneb 

2.15 Mae adran 60AA Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 hefyd yn rhoi 
pwer dros fynnu diosg cuddwisgoedd. Rhaid i'r swyddog sy'n defnyddio'r pwer gredu'n 
rhesymol fod person yn gwisgo eitem yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer celu pwy 
ydyw. Mae hawl hefyd i feddiannu eitemau o'r fath os yw'r swyddog yn credu fod person 
yn bwriadu eu gwisgo ar gyfer y pwrpas hwn. Nid oes pwer i atal a chwilio am guddwisgoedd. 
Gall swyddog feddiannu unrhyw eitemau o'r fath a gaiff eu canfod wrth ddefnyddio pwer 
i atal a chwilio am rywbeth arall, neu sy'n cael eu cario, ac mae'r swyddog yn credu'n 
rhesymol y bwriedir eu defnyddio i gelu pwy yw person. Ni ellir ond defnyddio'r pwer 
hwn os oes awdurdodiad o dan adran 60 neu awdurdodiad o dan adran 60AA mewn grym. 

2.16 Gall awdurdodiad i heddwas mewn iwnifform i ofyn am ddiosg cuddwisgoedd a'u meddiannu 
dan adran 60AA gael ei roi os yw'r swyddog awdurdodi yn credu'n rhesymol y gall 
digwyddiadau gymryd lie mewn unrhyw leoliad yn ardal swyddog yr heddlu sy'n debyg 
o arwain at droseddu a'i bod yn fanteisiol defnyddio'r pwerau er mwyn rhwystro neu 
reoli'r digwyddiadau hyn. 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



2.17 Dim ond swyddog o safle arolygydd neu uwch all roi awdurdodiad o dan adran 60AA, 
yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba seiliau mae'n cael ei roi, y lleoliad mae'r pwerau i gael eu 
gweithredu ynddo a pha gyfnod amser maent mewn grym. Ni fydd y cyfnod a awdurdodir 
yn hwy nag sydd yn ymddangos yn rhesymol i rwystro, neu i geisio rhwystro, troseddau 
rhag digwydd. Ni all fod yn hwy na 24 awr. [Gweler Nodyn 10-13] 

2.18 Os bydd arolygydd yn rhoi awdurdodiad, rhaid iddo ef neu hi, cyn gynted a phosibl, hysbysu 
swyddog o safle uwcharolygydd neu uwch. Gall y swyddog hwn orchymyn fod yr awdurdodiad 
i gael ei ymestyn am 24 awr ychwanegol, os oes troseddau wedi cael eu cyflawni, neu 
fod amheuaeth eu bod wedi cael eu cyflawni, ac ystyrir bod angen parhau i ddefnyddio'r 
pwerau er mwyn atal neu ymdrin a rhagor o ddigwyddiadau o'r fath. Rhaid i'r gorchymyn 
hwn hefyd gael ei roi ar bapur ar y pryd neu cyn gynted a phosibl ar 61 hynny. [Gweler 
Nodyn 12] 

Chwiliadau a awdurdodir o dan adran 44, Deddf Terfysgaeth 2000 

2.19 dan adran 44 Deddf Terfysgaeth 2000 gall swyddog o safle prif gwnstabl cynorthwyol 
(neu gyfatebol) neu uwch awdurdodi defnyddio'r pwerau atal a chwilio canlynol trwy neu 
mewn rhan o'i ardal heddlu os yw'r swyddog yn ystyried bod hynny'n fanteisiol er mwyn 
rhwystro gweithredoedd terfysgol: 

(a) o dan adran 44(1) Deddf Terfysgaeth 2000, i roi pwer i heddwas mewn iwnifform 
i atal a chwilio unrhyw gerbyd, ei yrrwr, unrhyw deithiwr yn y cerbyd ac unrhyw 
beth yn y cerbyd neu ar y cerbyd neu sy'n cael ei gario gan y gyrrwr neu unrhyw 
deithiwr; ac 

(b) o dan adran 44(2) Deddf Terfysgaeth 2000, i roi pwer i heddwas mewn iwnifform 
i atal a chwilio unrhyw berson ar droed ac unrhyw beth sy'n cael ei gario ganddo. 

Gellir cyfuno awdurdodiad o dan adran 44(1) gydag awdurdodiad o dan adran 44(2). 

2.20 Os rhoddir awdurdodiad ar lafar yn gyntaf, rhaid wrth gadarnhad ysgrifenedig gan y swyddog 
a'i rhoddodd cyn gynted ag y bod hynny'n rhesymol bosibl. 

2.21 Wrth roi awdurdodiad rhaid i'r swyddog nodi'n fanwl ym mha ardal ddaearyddol y mae'r 
pwer i gael ei ddefnyddio, a'r amser a'r dyddiad y daw'r awdurdodiad i ben (hyd at gyfanswm 
o 28 diwrnod o'r amser pryd y rhoddwyd yr awdurdodiad). [Gweler Nodyn 12 a 13] 

2.22 Rhaid i'r swyddog sy'n rhoi awdurdodiad o dan adran 44(1) neu (2) sicrhau fod yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn cael ei hysbysu, cyn gynted ag y bo hynny'n rhesymol bosib, fod 
awdurdodiad o'r fath wedi cael ei roi. Bydd awdurdodiad nad yw'n cael ei gadarnhau 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol o fewn 48 awr iddo gael ei roi yn parhau mewn grym hyd 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



ddiwedd y cyfnod 48 awr neu ddiwedd y cyfnod a nodir yn yr awdurdodiad (pa un bynnag 
a ddaw gyntaf). [Gweler Nodyn 14] 

2.23 Yn dilyn cael ei hysbysu am awdurdodiad, gall yr Ysgrifennydd Gwladol: 

(i) ddiddymu'r awdurdodiad yn ddi-oed neu nodi amser arall ar gyfer dod a'r 
diddymiad i rym; 

(ii) ei gadarnhau ond am gyfnod llai na'r un a nodir yn yr awdurdodiad; neu 

(iii) gadarnhau yr awdurdodiad a roddwyd. 

2.24 Pan roddir awdurdodiad o dan adran 44, gall heddwas mewn iwnifform ddefnyddio'r pwerau: 

(a) dim ond er mwyn chwilio am eitemau o'r math y gellid eu defnyddio mewn cysylltiad 
a therfysgaeth {gweler paragraff 2.25); 

(b) pa un oes seiliau dros amau presenoldeb eitemau o'r fath neu beidio. 

2.24A Pan roddir pwerau i Swyddog Cefnogaeth Cymunedol ar ddyletswydd ac mewn iwnifform o 
dan Adran 44 Deddf Terfysgaeth 2000 gan Brif Swyddog ei heddlu, mae'n rhaid i'r defnydd 
o'r pwer yma gydymffurfio a gofynion y Cod Ymarfer hwn, yn cynnwys gofynion cofnodi. 

2.25 Dylai'rdetholiad o bobl aateliro dan adran 44 Deddf Terfysgaeth 2000adlewyrchuasesiad 
gwrthrychol o'r bygythiad a osodir gan y grwpiau terfysgol amrywiol sydd ar waith ym 
Mhrydain. Ni ddylid defnyddio'r pwerau i atal a chwilio am resymau nad oes ganddynt 
gysylltiad a therfysgaeth. Rhaid i swyddogion gymryd gofal arbennig i beidio gwahaniaethu 
yn erbyn aelodau o grwpiau ethnig lleiafrifol wrth weithredu'r pwerau hyn. Fodd bynnag, 
mewn rhai amgylchiadau mae'n briodol i swyddogion roi ystyriaeth i darddiad ethnig 
person wrth ddethol pobl i'w hatal mewn ymateb i fygythiad terfysgol penodol (er 
enghraifft, mae rhai grwpiau terfysgol rhyngwladol yn gysylltiedig a grwpiau ethnig arbennig). 
[Gweler Nodyn 12 a 13] 

2.26 Nid yw'r pwerau o dan adrannau 43 a 44 Deddf Terfysgaeth 2000 ond yn caniatau i 
heddwas chwilio am eitemau a allai gael eu defnyddio i bwrpas terfysgol. Fodd bynnag, 
ni fyddai hyn yn atal chwiliad rhag cael ei gynnal o dan bwerau eraill pe bai'r swyddog, 
wrth weithredu'r pwerau hyn, yn ffurfio seiliau rhesymol dros amheuaeth. 

Pwerau i chwilio wrth weithredu pwer i chwilio mangre 

2.27 Mae'r pwerau canlynol i chwilio mangre hefyd yn awdurdodi chwilio unrhyw berson, nad 
yw wedi ei arestio, sy'n cael ei ganfod ar y fangre yn ystod y archwiliad: 

(a) mae adran 139B Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 yn caniatau i heddwas gael 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



mynediad i ysgol a chwilio'r fangre neu unrhyw berson yn y fangre am unrhyw 
eitem gyda min neu lafn neu arf bygythiol; ac 

(b) o dan warant a gyhoeddwyd o dan adran a. 23(3) Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 
1971 i chwilio mangre am gyffuriau neu ddogfennau ond dim ond os yw'r warant 
yn awdurdodi hynny'n benodol y gellir chwilio pobl a ganfyddir ar y fangre. 

2.28 Cyn y gellir gweithredu'r pwer o dan adran 139B Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988, 
rhaid i'r heddwas fod a seiliau rhesymol dros gredu fod trosedd o dan adran 139A 
Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 (bod ag eitem gyda min neu lafn neu arf bygythiol 
mewn ysgol) wedi neu yn cael ei chyflawni. Gall warant i chwilio mangre a phobl a 
ganfyddir ar y fangre gael ei chyhoeddi o dan adran 23(3) Deddf Camddefnyddio 
Cyffuriau 1971 os oes seiliau rhesymol dros amau fod cyffuriau rheoledig neu 
ddogfennau arbennig ym meddiant person ar y fangre. 

2.29 Nid yw'r pwerau ym mharagraff 2.27(a) neu (b) yn gofyn am seiliau penodol ymlaen 
Haw dros amau fod gan y person i'w chwilio eitem yn ei feddiant lie nad oes pwer mewn 
bodolaeth i chwilio. Fodd bynnag, wrth ddewis a thrin unigolion i'w chwilio mae'n parhau'n 
angenrheidiol seilio'r defnydd or pwerau hyn ar ffactorau gwrthrychol sy'n gysylltiedig 
a'r chwiliad o'r safle, ac nid ar ragfarnau personol. 

3 Cynnal chwiliadau 

3.1 Rhaid cynnal bod ataliad a chwiliad yn gwrtais, ystyriol a chan barchu'r person dan 
sylw. Mae hyn yn cael dylanwad arwyddocaol ar hyder y cyhoedd. Dylid gwneud pob 
ymdrech resymol i godi cyn lleied a phosibl o gywilydd ary person sy'n cael ei chwilio. 
[Gweler Nodyn 4] 

3.2 Ym mhob achos dylid ceisio cydweithrediad y person sydd i gael ei chwilio, hyd yn oed 
os yw'r person ar y cychwyn yn gwrthwynebu'r chwiliad. Gellir defnyddio grym dim ond 
os yw'r person yn amlwg yn gwrthod cydweithredu neu'n ceisio gwrthsefyll. Os yw popeth 
arall yn methu gellir defnyddio grym rhesymol os oes angen i gynnal chwiliad neu i 
gadw person neu gerbyd gyda'r pwrpas o gynnal chwiliad. 

3.3 Rhaid i'r cyfnod amser pryd y cedwir person neu gerbyd fod yn rhesymol a chyn fyrred 
a phosibl. Pan fo angen amheuaeth resymol i ddefnyddio pwer, rhaid i drylwyredd a 
maint y chwiliad fod yn ddibynnol ar yr hyn a amheuir o gael ei gario, a chan bwy. Os 
yw'r amheuaeth yn ddibynnol ar weld eitem neilltuol yn cael ei llithro i boced person, 
yna, yn absenoldeb seiliau eraill dros amheuaeth neu gyfle i symud yr eitem i rywle 
arall, rhaid cyfyngu'r chwiliad i'r boced honno. Yn achos eitemau bach iawn y gellir eu 
cuddio'n hawdd, megis cyffuriau, ac y gellir eu cuddio yn unrhywle ar y corff, fe all 
chwiliad mwy trylwyr fod yn angenrheidiol. Yn achos y chwiliadau a grybwyllwyd ym 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



mharagraff 2.1(b), (c), a (d), nad ydynt yn gofyn am seiliau rhesymol dros amheuaeth, 
gall swyddogion wneud unrhyw chwiliad rhesymol i edrych am eitemau y mae ganddynt 
yr awdurdod i chwilio amdanynt. [Gweler Nodyn 5] 

3.4 Rhaid cynnal y chwiliad yn y lleoliad ble y cafodd y person neu gerbyd ei atal gyntaf 
neu'n agos at y lleoliad hwnnw. [Gweler Nodyn 6] 

3.5 Nid oes pwer i ofyn i berson ddiosg unrhyw ddillad yn gyhoeddus ar wahan i got allanol, 
siaced neu fenig, ac eithrio o dan adran 45(3) Deddf Terfysgaeth 2000 (sy'n 
awdurdodi heddwas sy'n cynnal chwiliad o dan 44(1) neu 44(2) o'r Ddeddf honno i ofyn 
i berson ddiosg penwisgoedd neu esgidiau'n gyhoeddus) ac o dan adran 60AA Deddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 (sy'n awdurdodi heddwas i ofyn i 
berson ddiosg unrhyw eitem a wisgir i gelu pwy ydyw). [Gweler Nodyn 4 a 6] Rhaid 
cyfyngu chwiliad cyhoeddus o ddillad person sydd heb gael eu diosg i chwiliad 
arwynebol o ddillad allanol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhwystro swyddog rhag gosod 
ei law/llaw y tu mewn i bocedi y dillad allanol, neu deimlo y tu mewn i goleri, sanau 
ac esgidiau os bernir bod hyn yn rhesymol yn yr amgylchiadau i edrych am wrthrych y 
chwiliad neu i gymryd ac archwilio unrhyw eitem yr amheuir yn rhesymol i fod yn 
wrthrych y chwiliad. Am yr un rhesymau, yn unol a'r cyfyngiadau ar ddiosg 
penwisgoedd, ge Mir chwilio gwallt person yn gyhoeddus {gweler paragraff 3.1 and 3.3). 

3.6 Pryd y bernir bod seiliau rhesymol dros gynnal chwiliad mwy trwyadl (e.e. trwy ofyn i 
berson ddiosg crys-T), rhaid gwneud hyn allan o olwg y cyhoedd, er enghraifft, mewn 
fan heddlu os nad yw paragraff 3.7 yn berthnasol, neu swyddfa heddlu os oes un 
gerllaw. [Gweler Nodyn 6] Ni ellir cynnal chwiliad sy'n golygu diosg mwy na chot allanol, 
siaced, menig, penwisg neu esgidiau, neu unrhyw eitem arall sy'n celu pwy yw person, 
ond gan swyddog o'r un rhyw a'r person sy'n cael ei chwilio a ni all neb o'r rhyw arall 
fod yn bresennol os nad yw'r person sy'n cael ei chwilio'n gofyn yn benodol am hynny. 
[Gweler Nodyn 4, 7 a 8] 

3.7 Rhaid peidio cynnal chwiliadau sy'n golygu dadlennu rhannau personol o'r corff fel 
estyniad arferol i chwiliad llai trylwyr, yn unig am na chafodd dim ei ganfod yn ystod y 
chwiliad cychwynnol. Rhaid cynnal chwiliadau sy'n golygu dadlennu rhannau personol 
o'r corff mewn swyddfa heddlu gyfagos yn unig neu leoliad arall sydd o olwg y cyhoedd 
(ond nid cerbyd heddlu). Rhaid i'r chwiliadau hyn gydymffurfio a pharagraff 11 o Atodiad 
A i God C ond ni ellir awdurdodi na chynnal y chwiliad personol a grybwyllir ym mharagraff 
11(f) o Atodiad A i God C o dan bwerau atal a chwilio. Ni yw darpariaethau eraill Cod C 
yn berthnasol i gynnal a chofnodi chwiliadau o bobl a gaiff eu dal mewn swyddfeydd 
heddlu wrth ddefnyddio pwerau atal a chwilio. [Gweler Nodyn 7] 

Camau i'w cymryd cyn chwilio 

10 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



3.8 Cyn cynnal unrhyw chwiliad o berson a ataliwyd neu gerbyd rhaid i'r swyddog gymryd 
camau rhesymol i roi'r wybodaeth ganlynol i'r person sydd i'w chwilio neu sydd yng ngofal 
y cerbyd: 

(a) eu bod yn cael eu hatal er mwyn cynnal chwiliad; 

(b) enw'r swyddog (ac eithrio yn achos ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwiliadau 
terfysgol, neu fel arall os yw'r swyddog yn credu'n rhesymol y byddai rhoi ei enw 
yn beryglus iddo ef neu hi gan roi rhif warant neu rif adnabod arall) ac enw'r swyddfa 
heddlu mae'r swyddog yn gysylltiedig a hi; 

(c) y pwer chwilio cyfreithiol sy'n cael ei ymarfer; ac 

(d) esboniad eglur o'r canlynol: 

(i) pwrpas y chwiliad o ran yr eitem neu eitemau y rhoddir pwer i chwilio 
amdanynt; ac 

(ii) yn achos pwerau sy'n gofyn am amheuaeth resymol (gweler paragraff 
2.1(a)), y seiliau ar gyfer yr amheuaeth honno; neu 

(iii) yn achos y pwerau nad ydynt yn gofyn am amheuaeth resymol (gweler 
paragraff 2.1(b), a (c)), natur y pwer ac unrhyw awdurdodiad angenrheidiol 
a'r ffaith ei fod wedi cael ei roi. 

3.9 Rhaid i swyddogion nad ydynt mewn iwnifform ddangos eu cardiau warant. Dim ond 
heddweision mewn iwnifform all gynnal ataliadau a chwiliadau o dan y pwerau a 
grybwyllir ym mharagraffau 2.1(b), a (c). 

3.10 Cyn y gellir cynnal chwiliad rhaid i'r swyddog hysbysu'r person (neu berchennog neu'r person 
yng ngofal y cerbyd sydd i'w chwilio) o'i hawl ef neu hi i gopi o gofnod o'r chwiliad, yn 
cynnwys ei hawl i gofnod o'r chwiliad os gwneir cais o fewn 12 mis, os yw'n gwbl 
anymarferol i wneud cofnod ar y pryd. Os na wneir cofnod ar y pryd dylid dweud wrth y 
person sut i gael gafael ar gopi (gweler adran 4). Dylai'r person hefyd gael gwybodaeth 
ynghylch pwerau'r heddlu i atal a chwilio a hawliau'r unigolyn yn yr amgylchiadau hyn. 

3.11 Os nad yw'r person sydd i gael ei chwilio, neu sydd yng ngofal cerbyd sydd i gael ei 
chwilio, yn ymddangos ei fod yn deall yr hyn sy'n cael ei ddweud, neu os oes unrhyw 
amheuaeth ynghylch gallu'r person i ddeall Saesneg, rhaid i'r swyddog gymryd camau 
rhesymol i dynnu ei sylw at wybodaeth yn ymwneud a hawliau'r person ac unrhyw 
amodau perthnasol o'r Cod hwn. Os yw'r person yn fyddar neu'n methu deall Saesneg ac 
yng nghwmni person arall, yna rhaid i'r swyddog geisio sefydlu a yw'r person hwnnw'n 
gallu cyfieithu neu fel arall gynorthwyo'r swyddog i gyfleu'r wybodaeth angenrheidiol. 



11 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



4 Gofynion cofnodi 

4.1 Rhaid i swyddog sydd wedi cynnal chwiliad with ymarfer unrhyw bwer sy'n berthnasol 
i'r Cod hwn, wneud cofnod o hynny ar y pryd, os na cheir amgylchiadau eithriadol a 
fyddai'n gwneud hyn yn gwbl anymarferol (e.e. mewn sefyllfaoedd o anhrefn cyhoeddus 
neu pan fo angen y swyddog ar frys yn rhywle arall). Os na wneir cofnod ar y pryd, rhaid 
i'r swyddog wneud hynny cyn gynted a phosib ar 61 hynny. Mewn rhai sefyllfaoedd 
efallai nad yw'n bosibl cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen i gwblhau cofnod, ond 
dylai'r swyddog wneud pob ymdrech resymol i wneud hynny. [Gweler Nodyn 21] 

4.2 Rhaid rhoi copi o'r cofnod a wnaed ar y pryd yn syth i'r person a gafodd ei chwilio. 
Rhaid i'r swyddog ofyn am enw, cyfeiriad a dyddiad geni y person sy'n cael ei chwilio, 
ond nid oes rheidrwydd ar y person i roi'r manylion hyn na phwerau cadw os yw'r 
person yn amharod i wneud hynny. 

4.3 Rhaid cynnwys y wybodaeth ganlynol bob amser yn y cofnod o'r chwiliad, hyd yn oed 
os nad yw'r person yn dymuno rhoi unrhyw fanylion personol: 

(i) enw'r person sy'n cael ei chwilio, neu (os na rhoddir enw) disgrifiad; 

(ii) nodyn o ddiffiniad y person o'i darddiad ethnig; [Gweler Nodyn 18] 

(iii) pan chwilir cerbyd, ei rif cofrestru; [Gweler Nodyn 17] 

(iv) y dyddiad, amser a'r lleoliad y cafodd y person neu'r cerbyd ei atal gyntaf; 

(v) y dyddiad, amser a'r lleoliad y cafodd y person neu gerbyd ei chwilio os yn 
wahanol i (iv)); 

(vi) pwrpas y chwiliad; 

(vii) ei seiliau, neu yn achos y chwiliadau a grybwyllir ym 2.1(b) a (c), natur y pwer 
ac unrhyw awdurdodiad angenrheidiol a'r ffaith ei fod wedi cael ei roi; [Gweler 
Nodyn 17] 

(viii) ei ganlyniadau (e.e. arestio neu dim gweithredu pellach); 

(ix) nodyn o unrhyw anaf neu ddifrod i eiddo yn deillio ohono; 

(x) yn unol a pharagraff 3.8, dull o adnabod y person sy'n cynnal y chwiliad. [Gweler 
Nodyn 15] 

4.4 Nid oes dim ym mharagraff 4.3 (x) neu 4.10A i ofyn am ddangos enwau swyddogion 
yr heddlu ar y cofnod o'r chwiliad nac unrhyw gofnod arall y gofynnir amdano o dan y 
Cod hwn yn achos ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwiliadau terfysgol neu fel arall os 
yw'r swyddog yn credu'n rhesymol y gall cofnodi enwau beryglu swyddogion. Mewn 

12 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



achosion o'r fath rhaid i'r cofnod ddangos rhif warant y swyddogion neu rif adnabod 
arall a'r swyddfa ddyletswydd. 

4.5 Mae angen cofnod ar gyfer pob person a phob cerbyd a chwilir. Fodd bynnag, os oes 
person mewn cerbyd a'r ddau yn cael eu chwilio, ac mai'r un yw gwrthrych a seiliau'r 
chwiliad, nid oes ond angen cwblhau un cofnod. Os chwilir mwy nag un person mewn 
cerbyd, rhaid cael cofnod ar wahan ar gyfer chwiliad pob person. Os mai dim ond cerbyd 
sy'n cael ei chwilio, rhaid cofnodi enw'r gyrrwr a'i ddiffiniad o'i darddiad ethnig, os nad 
yw'r cerbyd yn wag. 

4.6 Rhaid i'r cofnod o'r seiliau dros gynnal chwiliad egluro'n gryno ond yn gynhwysfawr y rheswm 
dros amau'r person dan sylw, trwy gyfeirio at ymddygiad y person ac/neu amgylchiadau eraill. 

4.7 Pan fo swyddogion yn cadw unigolyn gyda'r bwriad o gynnal chwiliad, ond nad ydynt yn 
gwneud hynny oherwydd fod y seiliau dros amheuaeth yn cael eu dileu o ganlyniad i 
holi'r person dan sylw, rhaid dal i gadw cofnod yn unol a'r drefn a amlinellir uchod ym 
Mharagraff 4.12. 

4.8 Wedi chwilio cerbyd gwag, neu unrhywbeth sydd ynddo neu arno, rhaid i swyddog adael 
hysbysiad ynddo (neu arno, os oes pethau ar y cebryd wedi cael eu chwilio heb iddo 
gael ei agor) yn cofnodi'r ffaith ei fod wedi cael ei chwilio. 

4.9 Rhaid i'r hysbysiad gynnwys enw'r swyddfa heddlu mae'r swyddog dan sylw'n gysylltiedig 
a hi a nodi o ble y gellir cael copi o gofnod o'r chwiliad ac i ble y dylid cyfeirio cais am iawndal. 

4.10 Dylid gadael y cerbyd yn ddiogel, os yw hynny'n bosib. 

4.10A Pan yw swyddog yn gwneud cofnod o'r atal yn electronig ac yn methu darparu copi o'r 
ffurlfen ar y pryd, yna mae'n rhaid i'r swyddog egluro sut all y person gael gafael ar 
gopi cyflawn o'r atal neu'r chwiliad a rhoi derbynneb i'r person sy'n cynnwys y canlynol: 

• cyfeirnod unigryw ac arweiniad ar sut i gael copi cyflawn o'r atal neu'r chwiliad; 

• enw'r swyddog a gynhaliodd yr atal neu'r chwiliad (oni bai fod paragraff 4.4 yn 
berthnasol); a'r 

• pwer a ddefnyddiwyd i atal a chwilio hwynt. [Gweler Nodyn 21] 

Cofnodi cyfarfyddiadau nad ydynt yn dod o dan bwerau statudol 

4.11 Mater i heddluoedd unigol yw penderfynu pryd i weithredu paragraffau 4.12 i 4.20 o'r 
Cod hwn. Mae'n rhaid eu gweithredu'n llawn, fodd bynnag, ar draws pob heddlu cyn 1 
Ebrill 2005. o ganlyniad, os yw swyddog yn gofyn i berson mewn man cyhoeddus i roi 
cyfrif am eu hunain cyn 1 Ebrill 2005 ac mewn ardal lie nad yw'r heddlu ar yr adeg 



13 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



honno wedi gweithredu'r darpariaethau hyn, ni chwblheir unrhyw gofnod. 

4.12 Pan fo swyddog yn gofyn i berson mewn man cyhoeddus i roi cyfrif am eu hunain, h.y. 
gweithredoedd, ymddygiad, presenoldeb mewn lleoliad arbennig neu fod ym meddiant 
rhywbeth, mae'n rhaid cwblhau cofnod o'r cyfarfyddiad ar y pryd a rhoi copi i'r sawl a holwyd. 
Mae'n rhaid i'r cofnod adnabod enw'r swyddog a stopiodd y person ac a gynhaliodd y 
cyfarfyddiad. Nid yw hyn yn berthnasol o dan yr amgylchiadau eithriadol a amlinellwyd yn 4.1. 

4.13 Nid yw'r gofyniad yma'n berthnasol i sgyrsiau cyffredinol megis rhoi cyfarwyddiadau i 
rywle, neu wrth chwilio am dystion. Hefyd, nid yw'n cynnwys adegau lie mae swyddog 
yn chwilio am wybodaeth gyffredinol neu'n holi pobl i ganfod cefndir i ddigwyddiadau 
sydd wedi golygu bod swyddogion yn ymyrryd i gadw'r heddwch neu i ddatrys anghydfod. 

4.14 Nid oes angen cwblhau cofnod ar wahan wrth: 

• atal person mewn cerbyd, pan roddir ffurflen HORT/1, Hysbysiad Cynllun Cywiro 
Nam Cerbyd, neu Rhybudd Cosb Sefydlog. Nid yw ychwaith yn berthnasol pan 
fydd angen sampl o anadl o dan Adran 6 Deddf traffig y Ffyrdd Act 1988. 

• atal person pan roddir Rhybudd o Gosb ar gyfer trosedd. 

4.15 Mae'n rhaid i swyddogion hysbysu'r person o'i hawl i gopi o gofnod y cyfarfyddiad. 

4.16 Bydd darpariaethau 4.4 yr un mor berthnasol pan gofnodir y cyfarfyddiadau a 
ddisgrifiwyd yn 4.12 a 4.13. 

4.17 Mae'n rhaid cynnwys y wybodaeth ganlynol yn y cofnod 
(i) dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfyddiad; 

(ii) os yw'r person mewn cerbyd, y rhif cofrestru; 

(iii) rheswm y swyddog dros holi'r person hwnnw; [Gweler Nodyn 18] 

(iv) nodyn o ddiffiniad y person ei hun o'i gefndir ethnig; [Gweler Nodyn 19] 

(v) canlyniad y cyfarfyddiad. 

4.18 Nid oes unrhyw bwer i orfodi'r person i ddarparu manylion personol. Os yw person yn 
gwrthod rhoi ei ddiffiniad ei hun o'i gefndir ethnig, mae'n dal yn ofynnol cwblhau 
ffurflen, sy'n cynnwys disgrifiad o gefndir ethnig y person. [Gweler Nodyn 19] 

4.19 Mae'n rhaid gwneud cofnod o gyfarfyddiad ar bob adegpan fydd y meini prawf yn 4.12 wedi 
eu cyflawni. Os na fydd y meini prawf wedi eu cyflawni ond mae'r person yn gofyn am gofnod, 
dylai'r swyddog ddarparu copi o'r ffurflen gan nodi ami nad oedd y cyfarfyddiad yn 
cyflawni'r meini prawf. Fe all y swyddog wrthod rhoi 'r ffurflen os yw o'r farn resymol mai 



14 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



diben bwriadol y cais yw rhwystro neu oedi gweithgaredd dilys yr heddlu. [Gweler Nodyn 20] 

4.20 Mae pob cyfeiriad at swyddogion yn yr adran hon yn cynnwys staff heddlu a ddynodwyd 
fel Swyddogion Cefnogaeth Cymunedol o dan adran 38 Deddf Diwygio'r Heddlu 2002. 

5 Monitro ac arolygu'r defnydd o bwerau atal a chwilio 

5.1 Rhaid i swyddogion arolygu fonitro'r defnydd o bwerau atal a chwilio a dylid ystyried yn 
arbennig oes yna unrhyw dystiolaeth o'u defnyddio ar sail delweddau ystrydebol neu 
gyffredinoli anaddas. Dylai swyddogion arolygu fodloni eu hunain fod dulliau swyddogion 
dan eu goruchwyliaeth wrth atal, chwilio a chofnodi yn cydymffurfio a'r Cod hwn. Rhaid 
i arolygwyr hefyd archwilio eu cofnodion i weld a ydynt yn datgelu unrhyw dueddiadau 
neu batrymau a allai achosi pryder, ac os felly dylid cymryd camau priodol i drafod hyn. 

5.2 Rhaid i uwch-swyddogion a chanddynt gyfrifoldebau dros ardal neu heddluoedd hefyd fonitro'r 
defnydd ehangach o bwerau atal a chwilio a gweithredu, lie bo angen, ary lefel briodol. 

5.3 Rhaid casglu cofnodion ystadegol cynhwysfawr o ataliadau a chwiliadau ar lefel heddlu, 
ardal ac yn lleol i gefnogi'r monitro ac arolygu. Dylid nodi ac archwilio unrhyw ddefnydd 
ymddangosiadol anghyfartal o'r pwerau gan swyddogion arbennig neu grwpiau o swyddogion 
neu mewn perthynas a charfanau neilltuol o'r gymuned. 

5.4 Er mwyn hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y defnydd o'r pwerau, rhaid i heddluoedd mewn 
ymgynghoriad ag awdurdodau heddlu wneud trefniadau i'r cofnodion gael eu harchwilio 
gan gynrychiolwyr o blith y gymuned, ac i egluro'r defnydd o'r pwerau ar lefel leol. 
[Gweler Nodyn 19] 

Nodiadau arweiniad 

Swyddogion sy'n defnyddio pwerau atal a chwilio 

1 Nid yw'r cod hwn yn effeithio ar allu swyddog i siarad a pherson neu ei holi wrth gyflawni 

ei ddyletswyddau arferol heb gadw'r person yn y ddalfa neu ddefnyddio unrhyw elfen o 
orfodaeth. Nid pwrpas y cod yw gwahardd cyfarfyddiadau o'r fath rhwng yr heddlu a'r 
gymuned lie ceir cydweithrediad y person dan sylw ac nid yw chwaith yn amharu ar yr 
egwyddor bod gan pob dinesydd ddyletswydd i gynorthwyo swyddogion yr heddlu i atal 
troseddau a chanfod drwgweithredwyr. Dyletswydd dinesig yn hytrach na chyfreithiol yw 
hwn; ond pan fo swyddog o'r heddlu yn ceisio canfod a oes trosedd wedi ei chyflawni, a 
phwy sydd wedi cyflawni'r drosedd honno, fe all ef neu hi holi unrhyw berson a all gynnig 
gwybodaeth ddefnyddiol, yn unol a'r cyfyngiadau a osodir gan God C. Nid yw amharodrwydd 
person i ateb yn newid yr hawl hwn, ond yn absenoldeb pwer i arestio, neu atal er mwyn 
chwilio, mae'r person yn rhydd i adael a ni ellir ei orfodi i aros gyda'r swyddog. 

15 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



Mewn rhai amgylchiadau efallai na fydd angen cwestiynau paratoadol, ond yn gyffredinol 
argymhellir sgwrs fer neu beth cyfnewid geiriau, nid yn unig fel dull o osgoi chwiliadau 
aflwyddlannus, ond er mwyn egluro'r seiliau ar gyfer yr ataliad/chwillad, ennyn 
cydweithredlad a lleihau unrhyw densiwn a all fodoll ynghylch yr ataliad/chwillad. 

Pan fo person yn cael ei atal yn gyfreithiol ar gyfer ei chwilio, ond nid oes chwiliad yn 
digwydd, nid yw hyn yn golygu bod yr ataliad yn cael ei wneud yn anghyfreithlon. 

Mae llawer o bobl yn gorchuddio eu pennau neu wynebau am resymau crefyddol - er 
enghraifft menyw Fwslemaidd, ddynion sy'n Siciaid, menywod sy'n Siciaid neu'n Hindwiaid, 
neu ddynion a menywod sy'n Rastaffariaid. Ni all swyddog o'r heddlu orchymyn i rywun 
ddiosg gorchudd pen neu wyneb ac eithrio lie mae yno reswm i gredu bod yr eitem yn 
cael ei gwisgo gan unigolyn yn llwyr neu yn bennaf ar gyfer dibenion celu pwy ydyw, nid 
yn unig oherwydd fod yr eitem yn celu pwy ydyw. Lie bydd sensitifrwydd crefyddol posib 
ynghylch gorchymyn diosg eitem o'r fath, fe ddylai'r swyddog caniatau diosg yr eitem o 
olwgy cyhoedd. Pan fo hynny'n ymarferol, dylai'r eitem gael ei diosg ym mhresenoldeb 
swyddog o'r un rhyw a'r person ac o olwg unrhyw un o'r rhyw arall. 

Dylid cwblhau chwiliad cyhoeddus o berson cyn gynted a phosibl. 

Ni all person gael ei gadw o dan bwer atal a chwilio mewn lie gwahanol i ble y cafodd y 
person ei atal yn wreiddiol, dim ond os yw'r lie hwnnw, boed yn swyddfa heddlu neu rywle 
arall, gerllaw. Dylai lie o'r fath gael ei leoli o fewn pellter teithio rhesymol gan ddefnyddio 
pa bynnag ddull teithio (cerdded neu gar) sy'n addas. Mae hyn yn berthnasol i bob chwiliad 
o dan bwerau atal a chwilio, boed hwy'n golygu diosg dillad neu ddangos rhannau 
personol o'r corff (gweler paragraffu 3.6 a 3. 7) neu'n digwydd yng ngolwg y cyhoedd neu 
allan o olwg y cyhoedd. Er enghraifft, mae'n golygu na ellir cynnal chwiliad o dan y pwer 
atal a chwilio yn adran 23 Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 sy'n golygu diosg 
gorfodol ar fwy na chot allanol, siaced neu fenig person os nad oes lie ar gael sy'n agos 
i ble y cafodd ei atal yn wreiddiol a bod y He hwnnw allan o olwg y cyhoedd. Os yw'r chwiliad 
yn golygu dangos rhannau personol o'r corff ac nid oes swyddfa heddlu gerllaw, dylid 
cymryd gofal neilltuol i sicrhau fod y lleoliad yn addas a'i fod yn galluogi'r chwiliad i gael 
ei gynnal yn unol a'r gofynion ym mharagraff 11 o Atodiad A i God C. 

Dylid ystyried chwiliad ar y stryd ei hun fel un cyhoeddus ar gyfer pwrpas paragraffau 
3.6 a 3.7 uchod, hyd yn oed os yw'r stryd yn wag pan fo'r chwiliad yn dechrau. Er nad 
oes pwer i ofyn i berson wneud hynny, nid oes dim i atal swyddog rhag gofyn i berson 
ddiosg yn wirfoddol fwy na chot allanol, siaced neu fenig (a phenwisg neu esgidiau o dan 
adran 45(3) Deddf Terfysgaeth 2000) yn gyhoeddus. 

Pan all gofyn i berson ddiosg penwisg gan ddefnyddio'r pwerau o dan adran 45(3) Deddf 
Terfysgaeth 2000 fod yn anodd am resymau crefyddol, dylai swyddog yr heddlu gynnig 

16 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



cynnal y chwiliad o olwg y cyhoedd (er enghraifft, mewn fan heddlu neu swyddfa heddlu 
os oes un gerllaw). 

9 Gall dulliau eraill o adnabod gynnwys tlysau, bathodynnau, tatws neu nodweddion eraill 
a ddefnyddir I nodi aelodaeth o gang neu grwp arbennig. 

Swyddogion awdurdodi 

10 Mae'r pwerau o dan adran 60 ar wahan ac yn ychwanegol i'r pwerau atal a chwilio arferol 
sy'n gofyn am seiliau rhesymol dros amau unigolyn o gario arf bygythiol (neu eitem arall). 
Eu pwrpas cyffredinol yw rhwystro trais difrifol a'r cario eang ar arfau a all arwain at 
niweidio pobl yn ddifrifol trwy ddiarfogi drwgweithredwyr posibl mewn amgylchiadau lie 
na fyddai pwerau eraill yn ddigonol. Ni ddylid felly eu defnyddio yn lie neu i osgoi'r pwerau 
arferol ar gyfer ymdrin a phroblemau troseddu cyffredin. Pwrpas y pwerau o dan adran 
60AA yw rhwystro'r rhai sy'n rhan o brotestiadau treisgar neu fygythiol rhag defnyddio 
gorchuddion wyneb i gelu pwy ydynt. 

11 Mae awdurdodiadau o dan adran 60 yn gofyn am gred resymol ar ran y swyddog awdurdodi. 
Rhaid i'r gred wrth sail wrthrychol, er enghraifft, ymchwil neu wybodaeth berthnasol megis 
cefndir o drais a chasineb rhwng grwpiau arbennig; digwyddiadau treisgar blaenorol 
sydd ar hyn o bryd, neu a fu yn y gorffennol, yn gysylltiedig ag achlysuron neu leoliadau 
arbennig; cynnydd sylweddol mewn lladradau gyda chyllyll mewn ardal gyfyngedig; 
adroddiadau bod unigolion yn cario arfau'n gyson mewn lleoliad arbennig; neu yn achos 
adran 60AA enghreifftiau blaenorol o droseddau'n cael eu cyflawni gyda gorchuddion 
wyneb yn cael eu gwisgo i gelu pwy sydd wrthi. 

12 Y swyddog awdurdodi sydd i benderfynu ar y cyfnod amser mae'r pwerau a grybwyllir ym 
mharagraff 2.1 (b) a (c) i gael eu gweithredu. Dylai'r swyddog osod y cyfnod amser lleiaf 
y mae ef neu hi yn ei ystyried yn angenrheidiol i ymdrin a'r perygl o drais, cario cyllyll 
neu arfau bygythiol, neu derfysgaeth. Unwaith yn unigy gellir rhoi cyfarwyddyd i ymestyn 
y cyfnod a awdurdodwyd o dan y pwerau a grybwyllir ym mharagraff 2.1 (b). Wedi hynny 
rhaid i ddefnydd pellach o'r pwerau wrth awdurdodiad newydd. Nid oes darpariaeth i 
ymestyn awdurdodiad o'r pwerau a grybwyllir ym mharagraff 2.1(c); rhaid i ddefnydd 
pellach o'r pwerau wrth awdurdodiad newydd. 

13 Y swyddog awdurdodi sydd i benderfynu ar yr ardal ddaearyddol mae'r defnydd o'r 
pwerau i gael ei awdurdodi. Wrth wneud hynny efallai yr hoffai'r swyddog roi ystyriaeth i 
ffactorau megis natur a lleoliad y digwyddiad disgwyliedig, nifer y bobl a all fod yn agos 
at y digwyddiad disgwyliedig; mynediad i ardaloedd o amgylch a lefel y trais a ddisgwylir. 
Ni ddylai'r swyddog osod ardal ddaearyddol sy'n ehangach nag y mae ef neu hi yn ei 
hystyried yn angenrheidiol ar gyfer y pwrpas o rwystro trais, cario cyllyll neu arfau bygythiol, 



17 



Q 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



digwyddiadau terfysgol disgwyliedig, neu, yn achos adran 60AA, rhwystro cyflawni troseddau. 
Mae'n neilltuol bwysig sicrhau fod heddweision sy'n ymarfer pwerau o'r fath yn gwbl 
ymwybodol lie y gellir eu defnyddio. Os yw'r ardal benodedig yn llai na holl ardal yr heddlu, 
dylai'r swyddog sy'n rhoi'r awdurdodiad nodi un ai'r strydoedd sy'n ffurfio terfynau'r ardal 
neu derfyn rhanbarthol o fewn ardal yr heddlu. Os yw'r pwer I gael ei ddefnyddio mewn 
ymateb I fygythiad neu ddigwyddiad sy'n pontio ardaloedd heddlu, bydd angen i swyddog 
o bob un o'r heddluoedd dan sylw roi awdurdodiad. 

14 Rhaid i swyddog sydd wedi awdurdodi defnydd o bwerau o dan adran 44 Deddf Terfysgaeth 
2000 gymryd camau uniongyrchol i anion copi o'r awdurdodiad i'r Cyd Uned Cenedlaethol, 
Adran Arbennig Heddlu Llundain, a fydd yn ei anion ymlaen i'r Ysgrifennydd Gwladol. 
Dylai'r Ysgrifennydd Gwladol gael gwybod beth yw'r rhesymau am yr awdurdodiad. Bydd y Cyd 
Uned Cenedlaethol yn hysbysu'r heddlu dan sylw, o fewn 48 awr o wneud yr awdurdodiad, 
a yw'r Ysgrifennydd Gwladol wedi cadarnhau neu ganslo neu ddiwygio'r awdurdodiad. 

Cofnodl 

15 Pan fo atal a chwilio'n cael ei gynnal gan fwy nag un swyddog rhaid cofnodi pwy yw'r holl 
swyddogion sy'n rhan o'r chwilio. Nid oes dim i rwystro swyddog sy'n bresennol ond nid 
yn rhan uniongyrchol o'r chwilio rhag cwblhau'r cofnod yn ystod y cyfarfyddiad. 

16 Pan fo cerbyd heb gael rhif cofrestru (e.e. car rail neu feic modur treialon) nid yw'r rhan 
honno o'r gofynion o dan 4.3(iii) yn berthnasol. 

17 I bwrpas monitro mae'n bwysig nodi a gafodd yr hawl i ddefnyddio pwer atal a chwilio ei 
awdurdodi o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, neu 
o dan adran 44(1) neu 44(2) Deddf Terfysgaeth 2000. 

18 Dylai swyddogion gofnodi diffiniad pob person a atelir o'i darddiad ethnig yn unol a'r 
categoriau a ddefnyddir yn y cwestiwn o Gyfrifiad 2001 a restrir yn Atodiad B. Dylid gofyn 
i atebwyr ddewis un o'r prif bump categori sy'n cynrychioli'r grwpiau ethnig cyffredinol ac 
yna gefndir diwylliannol mwy penodol o fewn y grwp hwn. Dylid cofnodi'r dosbarthiad 
ethnig mewn cod gan ddefnyddio'r system god yn Atodiad B. Ceir blwch ychwanegol 'Heb 
ei Nodi' ond ni ddylid ei gynnig yn amlwg i atebwyr. Dylai swyddogion fod yn ymwybodol ac 
egluro i aelodau o'r cyhoedd, yn enwedig pan godir cwestiynau, bod angen yr wybodaeth 
hon er mwyn cael darlun cywir o'r gweithgaredd atal a chwilio ac i gynorthwyo gwell 
monitro ethnig, mynd I'r afael ag arferion o wahaniaethu, a hyrwyddo defnydd effeithiol 
o bwerau. Os bydd person yn rhoi ateb sy'n ymddangos i'w swyddog yn 'anghywir' (e.e. 
person sy'n ymddangos yn wyn yn nodi ei fod yn ddu), dylai'r swyddog gofnodi'r ymateb 
a gafwyd. Dylai swyddogion hefyd gofnodi eu barn eu hunain am gefndir ethnig pob 
person a atelir a dylid gwneud hyn gan ddefnyddio system ddosbarthu PNC/Phoenix. 



18 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



Os defnyddir y categori 'Heb ei Nodi' dylid nodi'r rheswm am hynny ar y ffurflen. 

19 Dylai trefniadau ar gyfer archwiliadau cyhoeddus o'r cofnodion roi ystyhaeth i hawl y rhai 
a gafodd eu hatal a'u chwilio i gyfrinachedd. Ffurflenni heb fod yn cynnwys enwau 
ac/neu ystadegau wedi'u cynhyrchu o gofnodion ddylai fod yn ffocws i archwiliadau gan 
aelodau o'r cyhoedd. 

20 Lie mae swyddog yn cychwyn sgwrs nad yw'n berthnasol i'r camau neu leoliad yr 
unigolyn (e.e. nid yw'n ymwneud a pham fod y person yno, beth y mae'n ei wneud neu 
He mae wedi bod neu i ble mae'n mynd) yna ni fyddai rhoi'r ffurlfen yn cwrdd a'r meini 
prawf a nodwyd ym mharagraff 4.12. Fe allai sefyllfaoedd godi a fwriadwyd i rwystro 
gweithgaredd yr heddlu, er enghraifft, mewn sefyllfaoedd trefn gyhoeddus He mae 
unigolion yn cymell deialog gyda swyddog heddlu ond He nad yw'r swyddog yn cychwyn 
neu gymryd rhan mewn cyswllt ynghylch amgylchiadau unigol y person. 

21 Mewn sefyllfaoedd He nad yw'n ymarferol darparu cofnod ysgrifenedig o'r atal neu'r atal 
a chwilio ar y pryd, dylai'r swyddog ystyried darparu manylion i'r person o'r orsaf y gall 
ei mynychu i gael cofnod. Fe allai hynny fod ar ffurf cerdyn busnes syml, gan ychwanegu 
dyddiad yr atal neu'r atal a chwilio. 



Q 



19 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD A CHRYNODEB BRIF BWERAU ATAL A CHWILIO 

Mae'r tabl yma yn ymwneud a phwerau atal a chwilio yn unig. Fe all statudau unigol isod 
gynnwys pwerau eraill yr heddlu i gael mynediad, chwilio ac atafaelu. 



Gwrthrych y chwiliad 



Maint y chwiliad 



Eitemau anghyfreithlon yn 
gyffredinol 

1. Deddf Storfeydd Cyhoeddus 
1875, a6 

2. Deddf Gynnau 1968, a47 



3. Deddf Camddefnyddio 
Cyffuriau 1971, a23 

4. Deddf Rheoli Tollau Tramor a 
Chartref 1979, al63 



5. Deddf Diogelwch Awyrennau 
1982, a27(l) 



Storfeydd E.M. a ladratwyd neu Pobl, cerbydau a llongau 
a gafwyd yn anghyfreithlon 



Gynnau 



Pobl a cherbydau 



Cyffuriau rheoledig 

Nwyddau: (a) na thalwyd tollau 
arnynt; (b) a symudwyd, 
mewnforwyd neu allforwyd yn 
anghyfreithlon; (c) yn atebol fel 
arall I'wfforffedu i Dollau 
Tramor a Chartref E.M. 

Nwyddau a ladratwyd neu a 
gafwyd yn anghyfreithlon 



Pobl a cherbydau 



Lie y maent i gael eu 
gweithredu 



Unrhywle He mae gan yr heddlu 
yr hawl i ddefnyddio'u pwerau 

Man cyhoeddus, neu unrhywle 
mewn achos o amheuaeth 
resymol o gario gynnau gyda 
bwriad troseddol neu dresbasu 
gyda gynnau 

Unrhywle 



Cerbydau a llongau yn unig Unrhywle 



Gweithwyr maes awyr a 
cherbydau'n cario gweithwyr 
maes awyr neu awyrennau neu 
unrhyw gerbyd mewn ardal 
gargo boed yn cario gweithiwr 
neu beidio 



Unrhyw faes awyr dynodedig 



6. Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984, al 



Pobl a cherbydau 



Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol 1984, a6(3) (gan 
gwnstabl Heddlu Awdurdod 
Tanwydd Atomig y Deyrnas 
Gyfunol parthed eiddo yn 
perthyn i neu a reolirgan 
Tanwydd Niwclear Prydain ccc) 



Pobl a cherbydau 



Nwyddau a ladratwyd; eitemau 
i'w defnyddio mewn ambell 
drosedd Deddf Ddwyn; arfau 
bygythiol, yn cynnwys eitemau 
gyda llafn neu fin (ac eithrio 
cyllyll poced plygadwy gyda 
min llafnog heb fod yn fwy na 
3 modfedd); gwaharddiad rhag 
bod ym meddiant tan gwyllt 
categori 4 (gradd arddangosfa), 
unrhyw berson o dan 18 oed 
ym meddiant tan gwyllt oedolyn 
mewn man cyhoeddus. 

Difrod troseddol: Eitemau a 
wnaed, addaswyd neu a 
fwriadwyd ar gyfer dinistrio neu 
ddifrodi eiddo 



Storfeydd E.M. (ar ffurf nwyddau Pobl, cerbydau a llongau 
a chelfi'n perthyn i Danwydd 
Niwclear Prydalin ccc) 



Lie ceir mynediad I'r cyhoedd 



Lie ceir mynediad I'r cyhoedd 



Unrhywle He mae gan yr 
heddlu yr hawl i ddefnyddio'u 
pwerau 



20 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddiu 



7. Deddf Digwyddiadau 
Chwaraeon (Rheoli Alcohol ayyb) 
1985, a7 



Gwirodydd meddwol 



Pobl, bysiau a threnau 



. Deddf Croesfwau 1987, 



Croesfwau neu rannau o Pobl a cherbydau 

groesfwau (ac eithrio gyda 
phwysau tynnu o lai nag 1.4 
cilogram) 



9. Deddf Cyfiawnder Troseddol Arfau bygythiol, eitemau gyda 
1988 al39B llafn neu fin 



Pobl 



Meysydd chwaraeon penodol 
neu fysiau neu drenau'n 
teithio i neu o ddigwyddiad 
chwaraeon penodol 

Unrhywle ac eithrio anheddau 



Mangre ysgol 



Q 



Tystiolaeth o droseddau hela bywyd gwyllt 

10. Deddf Atal Herwhela 1862, a2 Offer hela neu herwhela Pobl a cherbydau 

11. Deddf Ceirw 1991, al2 Tystiolaeth o droseddau o dan Pobl a cherbydau 

y Ddeddf 



12. Deddf Gwarchod Morloi Morloi neu offer hela 

1970, a4 



Cerbydau yn unig 



13. Deddf Moch Daear 1992, Tystiolaeth o droseddau o dan Pobl a cherbydau 
all y ddeddf 

14. Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Tystiolaeth o droseddau bywyd Pobl a cherbydau 
Gwlad 1981, al9 gwyllt 



Man cyhoeddus 

Unrhywle ac eithrio anheddau 

Unrhywle 

Unrhywle 

Unrhywle ac eithrio anheddau 



Arall 

15. Deddf Terfysgaeth 2000, 
a.43 



16. Deddf Terfysgaeth 2000, 
a.44(l) 



17. Deddf Terfysgaeth 2000, 
a.44(2) 



18. Paragraffau 7 a 8 Atodiad 
7, Deddf Terfysgaeth 2000 



Cerbydau, gyrrwr a theithwyr 



Tystiolaeth o atebolrwydd i 
arest/'o o dan adran 14 o'r 
Ddeddf 

Eitemau y geiiid eu defnyddio i 
bwrpas yn gysyiltiedig a 
chyfiawni, paratoi neu ysgogi 
gweithredoedd terfysgol 

Eitemau y geiiid eu defnyddio i Cerddwyr 
bwrpas yn gysyiltiedig a 
chyfiawni, paratoi neu ysgogi 
gweithredoedd terfysgol 

Unrhywbeth perthnasol i Pobl, cerbydau, llongau ayyb 

benderfynu yw person sy'n cael 
ei chwilio yn dod o dan 
baragraff 2(lj(a) i (c) o Atodiad 5 

19. Adran 60 Deddf Cyfiawnder Arfau bygythiol neu offer Pobl a cherbydau 

Troseddol a Threfn Gyhoeddus perysglus i rwystro digwyddiadau 



Unrhywle 



Unrhywle o fewn yr ardal neu 
leoliad a awdurdodwyd o dan 
is-adran (1) 

Unrhywle o fewn yr ardal neu 
leoliad a awdurdodwyd 



Porthladdoedd a meysydd awyr 



Unrhywle o fewn lleoliad a 
awdurdodwyd o dan is-adran (1) 



1994, fel y'i diwygiwyd gan a.8 
Deddf Cyllyll 1997 



o drais difrifol neu i ymdrin a 
chario eitemau o'rfath 



21 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a cbwilio gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD B Hunan-ddiffiniadau o Gategoriau Dosbarthu Ethnig 

Gwyn 6 

A. Gwyn - Prydeinig Gl 

B. Gwyn - Gwyddelig G2 

C. Unrhyw gefndir Gwyn arall G9 

Cymysg C 

D. Gwyn a Du Caribiaidd CI 

E. Gwyn a Du - Affricanaidd C2 

F. Gwyn ac Asiaidd C3 

G. Unrhyw gefndir Cymysg arall C9 

Asiaidd/Asiaidd - Prydeinig A 

H. Asiaidd - Indiaidd Al 

I. Asiaidd - Pacistanaidd A2 

J. Asiaidd - Bangladeshiaidd A3 

K. Unrhyw gefndir Asiaidd arall A9 

Du/Du - Prydeinig D 

L. Du - Caribiaidd Dl 

M. Du - Affricanaidd D2 

N. Unrhyw gefndir Du arall D9 

Arall Ar 

0. Tsieineaidd Arl 

P. Arall Ar9 

Heb ei Nodi HN 



22 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD C Crynodeb o Bwerau Swyddogion Cefnogaeth Cymunedol i Chwilio ac Atafaelu 

Mae'r canlynol yn grynodeb o bwerau chwilio ac atafaelu y gellir eu defnyddio gan swyddog 
cefnogaeth cymunedol a ddynodwyd a'r pwerau perthnasol yn unol a Rhan 4 Deddf Diwygio'r 
Heddlu 2002. 



Q 



Wrth ddefnyddio'r pwerau hyn, mae'n rhaid i swyddog cefnogaeth cymunedol ystyried unrhyw 
ddarpariaethau perthnasol o'r Cod yma, yn cynnwys adran 3 sy'n ymwneud a chynnal 
chwiliadau a'r camau i'w cymryd cyn chwiliad. 



1. Pwer i atal a chwilio heb ganiatad 
Dynodiad Pwer a roddwyd 



Pwrpas y Chwiliad 



Deddf Diwygio'r Heddlu 
2002, Atodlen 4, 
paragraff 15 



(a) Deddf Terfysgaeth Eitemau y bwriedir eu 
2000, a.44(l)(a) a (d) a defnyddio mewn 
45(2): cysylltiad a 

therfysgaeth. 



(b) Deddf Terfysgaeth 
2000. a.44 (2Mb) a 
45(2). 



Maint y Chwiliad 

(a) Cerbydau neu 
unrhyw beth a gludir 
mewn neu ar y cerbyd 
ac unrhyw beth a gludir 
gan y gyrrwr neu'r 
teithiwr. 

(b) unrhyw beth a gludir 
gan rywun sy'n cerdded 
ary stryd. 



Lie y maent i gael eu 
gweithredu 

Unrhyw le o fewn ardal 
a awdurdodwyd ac yng 
nghwmni a than 
oruchwyliaeth heddwas. 



2. Pwerau i chwlio sydd angen caniatad yr unigolyn ac atafaelu 

Fe all swyddog cefnogaeth cymunedol gadw person trwy ddefnyddio grym rhesymol He bo angen fel nodir yn Rhan 1, Atodlen 4 Deddf 
Diwygio'r Heddlu 2002. Os yw'r person wedi'i gadw'n gyfreithlon, fe all y swyddog cefnogaeth cymunedol chwilio'r person ar yr amod 
bod y person wedi rhoi caniatad i chwiliad o'r fath mewn perthynas a'r canlynol: 



Dynodiad 

Deddf Diwygio'r Heddlu 
2002, Atodlen 4, 
paragraff 7A 



Pwer a roddwyd 

(a) Deddf yr Heddlu a 
Chyfiawnder Troseddol 
2001, al2(2) 

(b) Deddf Atafaelu 
Alcohol (Pobl Ifanc) 
1997, al 

(c) Deddf Plant a Phobl 
Ifanc 1933, adran 7(3) 



Pwrpas y Chwiliad 

(a) Alcohol neu 
gynhwysydd alcohol 

(b) Alcohol 



(c) Tybaco neu bapurau 
sigarennau 



Maint y Chwiliad 



(a) Unigolion 



(b) Unigolion o dan 18 

oecl 



(c) Unigolion o dan 16 
oed a ganfyddiryn 
ysmygu 



Lie y maent i gael eu 
gweithredu 

(a) Man cyhoeddus 
dynodedig 

(b) Man cyhoeddus 



(c) Man cyhoeddus 



3. Pwerau i chwlio lie nad oes angen caniatad yr unigolyn ac atafaelu 

Fe all swyddog cefnogaeth cymunedol gadw person trwy ddefnyddio grym rhesymol He bo angen fel nodir yn Rhan 1, Atodlen 4 Deddf 
Diwygio'r Heddlu 2002. Os yw'r person wedi'i gadw'n gyfreithlon, fe all y swyddog cefnogaeth cymunedol chwlio'r person heb yr angen 
i'r person roi ei g/chaniatad mewn perthynas a'r canlynol: 



23 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



Dynodiad 



Pwer a roddwyd 



Pwrpas y Chwiliad 



Deddf Diwygio'r Heddlu Deddf yr Heddlu a a) Gwrthrychau y gellir 

2002, Atodlen 4, Thystiolaeth Droseddol eu defnyddio i achosi 

paragraff 2A 1984, a.32 anaf corfforol i'r 

unigolyn neu'r Swyddog 
Cefnogaeth Cymunedol. 



Maint y Chwiliad 

Unigolion sy'n destun 
gofyniad i aros. 



Lie y maent i gael eu 
gweithredu 

Unrhyw le He gwnaed y 
gofyniad i aros. 



b) Eitemau y gellid eu 
defnyddio i gynorthwyo'r 
unigolyn i ddianc. 



4. Pwerau i atafaelu heb ganiatad 

Mae'r pwer yma'n berthnasol lie canfyddir cyffuriau yn ystod unrhyw chwiliad a nodwyd uchod. 



Dynodiad 

Deddf Diwygio'r Heddlu 2002, 
Atodlen 4, paragraff 7B 



Pwer a roddwyd 

Deddf Diwygio'r Heddlu 2002, 
Atodlen 4. paragraff 7B 



Pwrpas y Chwiliad 

Cyffuriau rheoledig ym 
meddiant unigolyn. 



Maint y Chwiliad 

Unrhyw fan He mae unigolyn 
ym meddiant cyffuriau. 



24 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddiu 



Q 



25 



El 



Codau ymarfer Cod A Gweithredu pwerau statudol atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu 



26 



DEDDF YR HEDDLU A THYSTIOLAETH DROSEDDOL 1984 (PACE) 



B 



COD B 



COD YMARFER AR GYFER SWYDDOGION YR HEDDLU YN CHWILIO 

MANGREODD AC YN MEDDIANNU EIDDO A GANFUWYD GAN 

SWYDDOGION YR HEDDLU AR BERSONAU NEU MEWN MANGRE 



Cychwyniad - Trefniadau Trosiannol 

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i geisiadau ar gyfer gwarantau a wnaed ar 61 hanner nos ar 31 
Rhagfyr 2005 ac ar gyfer chwilio a meddiannu eiddo ar 61 hanner nos ar 31 Rhagfyr 2004. 



27 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



1 Cyflwyniad 

1.1 Mae'r Cod Ymarfer yma'n delio gyda phwerau'r heddlu i: 

• chwilio mangreoedd 

• feddiannu a chadw eiddo a ganfuwyd mewn mangre neu ar bersonau 
1.1A Gellir defnyddio'r pwerau yma i ganfod: 

• eiddo a deunydd mewn perthynas a throsedd 

• personau y mae'r heddlu'n chwilio amdanynt 

• plant sy'n dianc o lety o eiddo'r awdurdod lleol lie maent ar fechniaeth neu 
wedi'u hanfon yno gan lys 

1.2 Gall ynad heddwch gyhoeddi gwarant chwilio sy'n rhoi pwerau i fynd i mewn i fangre 
a'i chwilio a meddiannu eiddo, e.e. gwarantau i chwilio am eiddo sydd wedi'i ddwyn, 
cyffuriau, gynnau a thystiolaeth o droseddau difrifol. Hefyd mae gan yr heddlu bwerau 
heb warant chwilio. Mae'r prif bwerau a ddarperir dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth 
Troseddol 1984 (PACE) yn cynnwys pwerau i chwilio mangreoedd: 

• i arestio 

• ar 61 arestio 

1.3 Mae'r hawl i breifatrwydd a pharch tuag at eiddo personol yn egwyddorion allweddol o 
Ddeddf Hawliau Dynol 1998. Dylai pwerau i gael mynediad i fangreoedd, eu chwilio a 
meddiannu eiddo gael eu cyfiawnhau'n llawn ac yn glir cyn eu defnyddio gan y gallant 
ymyrryd yn sylweddol a phreifatrwydd y deiliad. Dylai swyddogion ystyried a oes modd 
cwrdd a'r amcanion angenrheidiol trwy ddulliau llai ymwthgar. 

1.4 Ym mhob achos, dylai'r heddlu: 

• ymarfer eu pwerau'n gwrtais, gyda pharch tuag at bersonau ac eiddo 

• ddefnyddio grym rhesymol yn unig pan ystyrier fod hynny'n angenrheidiol ac yn 
gymesur i'r amgylchiadau 

1.5 Os na chedwir at ddarpariaethau PACE a'r Cod yma, gall tystiolaeth a gafwyd o chwiliad 
gael ei gwestiynu. 

2 Cyffredinol 

2.1 Mae'n rhaid i'r Cod yma fod ar gael yn hwylus ym mhob gorsaf heddlu ar gyfer dibenion 
ymgynghori: 

28 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



• swyddogion yr heddlu 

• staff yr heddlu 

• pobl yn y ddalfa 

• aelodau o'r cyhoedd 

2.2 Nid yw'r Nodiadau Arweiniad a gynhwysir yn ddarpariaethau o'r Cod yma. 

2.3 Mae'r Cod yma'n berthnasol i chwiliadau eiddo: 

(a) gan yr heddlu ar gyfer dibenion ymchwilio i drosedd honedig, gyda chaniatad y 
deiliad, ar wahan i: 

• chwiliadau rheolaidd o leoliad trosedd; 

• alwadau tan neu fwrgleriaeth wedi'u gwneud gan ddeiliad neu ar eu rhan 
neu chwiliadau ar 61 i larymau tan neu fwrgleriaeth gael eu seinio neu ar 
61 canfod mangreoedd anniogel; 

• chwiliadau pan fo paragraff 5.4 yn berthnasol; 

• alwadau ynglyn a bygythiad o fom; 

(b) dan bwerau a roddwyd i swyddogion yr heddlu gan PACE, adrannau 17, 18 a 32; 

(c) a wnaed yn dilyn gwarantau chwilio a roddwyd i ac a weithredwyd gan heddweision 
yn unol a PACE, adrannau 15 a 16. Gweler Nodyn 2A; 

(d) yn ddarostyngedig i baragraff 2.6, o dan unrhyw bwer arall a roddwyd i'r heddlu i fynd 
i mewn i fangre gyda neu heb warant chwilio ar gyfer unrhyw ddiben yn gysylltiedig 
a'r ymchwiliad i drosedd honedig neu amheuaeth o drosedd. Gweler Nodyn 2B 

Ar gyfer dibenion y Cod yma, mae 'mangre' yn 61 diffiniad PACE, adran 23, yn cynnwys 
unrhyw le, gerbyd, awyren, hofranlong, pabell neu unrhyw beth symudol ac unrhyw 
weithfeydd alltraeth yn 61 diffiniad Deddf Gwaith Mwynau (Gosodiadau Alltraeth) 1971, 
adran 1. Gweler Nodyn 2D 

2.4 Dylai person sydd heb ei arestio ond sy'n cael ei chwilio yn ystod chwiliad mangre gael 
ei chwilio'n unol a chod A. Gweler Nodyn 2C 

2.5 Nid yw'r Cod yma'n berthnasol i ymarfer pwer statudol er mwyn cael mynediad i fangre 
nac i archwilio nwyddau, offer na gweithdrefnau os nad yw ymarfer y pwer hwnnw'n seiliedig 
ar achos i amau bod trosedd bosibl wedi'i chyflawni ac nad oes gan y person sy'n ymarfer 
y pwer unrhyw sail resymol dros fod ag amheuaeth o'r fath. 



29 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



2.6 Nid yw'r Cod yma'n effeithio ar unrhyw gyfarwyddiadau ynglyn a gwarant chwilio neu 
rybudd, a weithrediryn unol a'rgyfraith yng Nghymru neu Loegr, ynghylch unrhyw eitem 
neu dystiolaeth a feddiennir dan y warant honno neu rybudd a drosglwyddir i'r heddlu, 
llys, tribiwnlys, neu awdurdod arall y tu allan i Gymru neu Loegr. Er enghraifft, gwarantau 
a rhybuddion a gyflwyniryn yr Alban neu Ogledd Iwerddon, gweler Nodyn 2B(f) a gwarantau 
chwilio a gyflwynir o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol (Cydweithrediad Rhyngwladol) 
1990, adran 7. 

2.7 Pan fo'n ofynnol i'r Cod yma gael ei awdurdodi neu gael cytundeb ymlaen Haw gan 
swyddog o safle arolygydd neu uwcharolygydd o leiaf, gall yr awdurdod hwnnw gael ei 
roi gan ringyll neu brif arolygydd a awdurdodwyd i weithredu swyddogaethau'r safle 
uwch dan PACE, adran 107. 

2.8 Dylid gwneud cofnodion ysgrifenedig sy'n ofynnol dan y Cod yma nad ydynt yn y cofnod 
chwilio, oni bai y nodir yn wahanol: 

• yn llyfr poced y swyddog cofnodi (mae 'llyfr poced' yn cynnwys unrhyw lyfr cofnodi 
swyddogol a roddir i swyddogion yr heddlu) neu 

• ar ffurflenni a ddarperir ar gyfer y diben 

2.9 Nid oes dim yn y Cod yma'n gofyn am ddatgelu pwy yw'r swyddogion, neu unrhyw un 
sy'n bresennol gyda hwy yn ystod chwilio'r fangre: 

(a) yn achos ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i derfysgaeth; neu 

(b) os oes gan y swyddogion le rhesymol i gredu y gallai cofnodi neu ddatgelu eu 
henwau eu rhoi mewn perygl. 

Mewn achosion o'r fath dylai swyddogion ddefnyddio gwarant neu rifau adnabod eraill 
ac enw'r orsaf heddlu. Dylai staff yr heddlu ddefnyddio'r rhif adnabod a roddir iddynt 
gan yr heddlu. Gweler Nodyn 2E 

2.10 Mae'r 'swyddog a gofal am y chwiliad' yn golygu'r swyddog sydd a dyletswyddau a 
chyfrifoldebau penodol wedi'u dynodi iddo dan y Cod yma. Pan fo chwiliad mangre y 
mae'r Cod yma'n berthnasol iddo, rhaid i un swyddog weithredu fel y swyddog a gofal 
am y chwiliad. Gweler Nodyn 2F 

2.11 Yn y Cod yma mae: 

(a) 'person dynodedig' yn golygu rhywun ar wahan i swyddog heddlu, a ddynodwyd 
dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, Rhan 4 sydd a phwerau a dyletswyddau 
penodedig swyddogion heddlu a roddwyd iddynt neu a orfodwyd arnynt; 

(b) unrhyw gyfeiriad at swyddog heddlu yn cynnwys person dynodedig sy'n gweithredu 

30 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



wrth ymarfer neu gyflawni'r pwerau a'r dyletswyddau a roddwyd iddynt neu a orfodwyd 
arnynt gan eu dynodiad. 

(c) person a awdurdodwyd i fynd gyda swyddogion heddlu neu bersonau dynodedig 
wrth weithredu gwarant sydd a'r un pwerau a heddwas wrth weithredu gwarant 
a chwilio a meddiannu unrhyw beth sy'n gysylltiedig a'r warant. Mae'n rhaid 
ymarfer y pwerau hyn yng nghwmni ac o dan oruchwyliaeth swyddog heddlu. 

2.12 Os yw pwer a roddwyd i berson dynodedig: 

(a) yn caniatau defnyddio grym rhesymol pan y'i defnyddirgan swyddog heddlu, mae 
gan y person dynodedig sy'n defnyddio'r pwer yna yr un hawl i ddefnyddio grym; 

(b) yn cynnwys pwer i ddefnyddio grym i gael mynediad i unrhyw fangre, ni all y 
person dynodedig ymarfer y pwer yna ac eithrio: 

(i) ym mhresenoldeb ac o dan oruchwyliaeth swyddog o'r heddlu; neu 

(ii) ar gyfer dibenion: 

• achub bywyd neu niwed corfforol; neu 

• rwystro difrod difrifol i eiddo. 

2.13 Rhaid i bersonau dynodedig gymryd i ystyriaeth unrhyw ddarpariaethau perthnasol o'r 
Codau Ymarfer. 

Nodiadau arweiniad 

2A Mae adrannau 15 a 16 PACE yn berthnasol i'r holl warantau chwilio a roddwyd neu a 
weithredwyd gan heddweision o dan unrhyw ddeddf, e.e. gwarantau chwilio a roddwyd gan: 

(a) ynad heddwch o dan: 

• Deddf Dwyn 1968, adran 26 - eiddo wedi'i ddwyn; 

• Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, adran 23 - cyffuriau rheoledig; 

• PACE, adran 8 - tystiolaeth o drosedd ditiadwy; 

• Deddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5, paragraff 1; 

(b) barnwr Uchel Lys, barnwr cylchdaith, Cofiadur neuFarnwr Ardal o dan: 

• PACE, Atodlen 1; 

• Deddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5, paragraff 11. 



31 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



2B Mae enghreifftiau o'r pwerau eraill ym mharagraff 2.3(d) yn cynnwys: 

(a) Deddf Traffig y Ffyrdd 1988 adran 6E(1) sy'n rhoi pwer i'r heddlu gael mynediad 
i fangre o dan adran 6E(1) i: 

• ofyn i berson roi sampl anadl; neu 

• arestio person yn dilyn: 

prawf anadl positif; 
methu a rhoi sampl anadl; 

(b) Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992, adran 30(4) sy'n rhoi pwerau i'r heddlu 
gael mynediad i fangre yn cyfateb a'r pwerau yn (a) mewn perthynas a phersonau 
penodedig yn gweithio ar systemau trafnidiaeth sy'n berthnasol i'r Ddeddf; 

(c) Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988, adran 139B sy'n rhoi pwer i'r heddlu i gael mynediad 
i fangreoedd ysgolion a'u chwilio am arfau peryglus, eitemau a llafn neu a blaen; 

(d) Deddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5, paragraffau 3 a 15 sy'n rhoi'r awdurdod i 
uwcharolygydd mewn achosion brys roi awdurdod ysgrifenedig i'r heddlu gael 
mynediad i fangreoedd a'u chwilio ar gyfer dibenion ymchwilio terfysgaeth; 

(e) Deddf Ffrwydron 1875, adran 73(b) sy'n rhoi'r hawl I uwcharolygydd roi awdurdod 
ysgrifenedig i'r heddlu gael mynediad I fangreoedd, eu harchwilio a'u chwilio am 
ffrwydron; 

(f) gwarantau chwilio a gorchmynion cyflwyno neu gyfatebol a gyflwynwyd yn yrAlban 
neu Ogledd Iwerddon a weithredir dan y Ddeddf (Proses) Awdurdod Diannod 1881 
neu Ddeddf Lysoedd Bach (Iwerddon) 1851 i'w gweithredu yn Lloegr a Chymru. 

2C Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988, adran 139B yn caniatau mynediad i heddwas 
sydd a sail resymol dros gredu bod trosedd wedi cael ei chyflawni neu yn cael ei chyflanwi 
o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, adran 139A, i fangre ysgol a chwilio'r fangre 
ac unrhyw rai ynddi am unrhyw eitemau a llafn neu a blaen neu arf peryglus. Gellir 
chwilio personau dan warant a gyflwynwyd dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 
1971, adran 23(3) er mwyn chwilio mangre am gyffuriau neu ddogfennau a hynny'n 
unig os yw'r warant yn nodi bod hawl benodol i chwilio personau yn y fangre. 

2D Mae Deddf Mewnfudo 1971, Rhan III ac Atodlen 2 yn rhoi pwerau i swyddogion mewnfudo 
gael mynediad i fangreoedd a'u chwilio, meddiannu a chadw eiddo, gyda a heb warant 
chwilio. Mae'r pwerau hyn yn debyg i'r pwerau a roddir i'r heddlu dan warant chwilio a 
roddwyd gan ynad heddwch a heb warant o dan PACE, adrannau 17, 18, 19 a 32 ond 
eu bod yn berthnasol yn unig i droseddau penodedig o dan Ddeddf Mewnfudo 1971 a 

32 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



phwerau rheoli mewnfudo. Ar gyfer rhai mathau o ymchwiliadau ac ymholiadau mae'r 
pwerau hyn yn osgoi'r angen i'r Gwasanaeth Mewnfudo ddibynnu ar swyddogion yr heddlu 
i ymwneud yn uniongyrchol a hwy. Wrth ymarfer y pwerau hyn, mae'n ofynnol i swyddogion 
mewnfudo, o dan Ddeddf Mewnfudo a Llochesu 1999, adran 145 gymryd i ystyriaeth 
ddarpariaethau cyfatebol y Cod yma. Pan fo swyddogion mewnfudo'n delio gyda phersonau 
neu eiddo mewn gorsafoedd heddlu, dylai swyddogion yr heddlu roi cymorth priodol iddynt 
fel y gallant gyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau penodol. 

2E Diben paragraff 2.9(b) yw diogelu'r rhai sy'n ymwneud ag ymchwiliadau i droseddau difrifol 
a gynllwyniwyd neu sy'n arestio pobl sy'n arbennig o dreisgar pan fo gwybodaeth ddibynadwy 
ygallai'r rhai a arestir neu eu cymdeithion fygwth neu achosi niwed i'r swyddogion neu unrhyw 
un sy'n bresennol gyda hwy yn ystod chwiliad o fangre. Mewn achosion o amheuaeth, dylid 
ymgynghori a swyddog o safle arolygydd neu uwch. 

2F Ar gyfer dibenion paragraff 2.10, fel arfer y swyddog uchaf ei safle sy'n bresennol yn y 
chwiliad a ddylai fod a gofal o'r chwiliad. Mewn rhai eithriadau: 

(a) gall swyddog goruchwylio sy'n bresennol neu 'n helpu yn y fangre lie cynhelir y chwiliad 
benodi swyddog o safle is i fod yn swyddog a gofal o'r chwiliad os yw'r swyddog hwnnw: 

• yn fwy cyfarwydd a'r ffeithiau; 

• yn swyddog fwy priodol i fod a gofal o'r chwiliad; 

(b) pan fo'r holl swyddogion sy'n chwilio mangre o'r un safle. Dylai'r swyddog goruchwylio 
os yw ar gael sicrhau y penodir un o'u plith fel swyddog a gofal o'r chwiliad, neu 
dylai'r swyddogion eu hunain enwebu un o'u plith i fod a gofal o'r chwiliad; 

(c) swyddog hyn sy'n cynorthwyo mewn roi arbenigol. Ni ddylid ystyried bod y swyddog 
o anghenraid a roi oruchwylio gyffredinol wrth gynnal y chwiliad ac ni ddylid ei 
benodi na disgwyl iddo weithredu fel swyddog a gofal o'r chwiliad. 

Ac eithrio yn (c), nid oes dim yn y Nodyn yma sy'n lleihau roi a chyfrifoldebau swyddog 
goruchwylio sydd yn bresennol yn y chwiliad neu sydd yn gwybod bod chwiliad yn digwydd. 

2G Fe all swyddog o safle arolygydd neu uwch gyfarwyddo swyddog ymchwilio dynodedig 
i beidio gwisgo iwnifform ar gyfer dibenion gweithgaredd penodol. 

3 Gwarantau chwilio a gorchmynion cyflwyno 

(a) Cyn gwneud cafe 

3.1 Pan ddaw gwybodaeth i gyfiawnhau cais, dylai'r swyddog gymryd camau rhesymol i sicrhau 
bod y wybodaeth yn gywir, yn ddiweddar ac nad yw wedi'i darparu'n faleisus neu'n 



33 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



anghyfrifol. Ni ellir gwneud cais ar sail gwybodaeth gan ffynhonnell ddienw os na 
wnaed cais am gryfhau'r dystiolaeth. Gweler Nodyn 3A 

3.2 Bydd y swyddog yn canfod y math o eitemau dan sylw a'u lleoliad, a hynny mor benodol 
a phosibl. 

3.3 Bydd y swyddog yn gwneud ymholiadau rhesymol: 
(i) er mwyn sefydlu: 

• a oes yno unrhyw wybodaeth am ddeiliad tebygol y fangre a natur y fangre 
eu hunain; 

• a chwiliwyd y fangre'n flaenorol a pha mor ddiweddar y gwnaed hynny; 
(ii) er mwyn caei unrhyw wybodaeth berthnasol arall. 

3.4 Dylai cais: 

(a) am warant chwilio i ynad heddwch neu gais am warant chwilio neu orchymyn cyflwyno i 
farnwr Uchel Lys, barnwr cylchdaith, Cofiadur neu Farnwr Ardal, o dan PACE, Atodlen 1 

gael ei gefnogi a'i awdurdodi'n ysgrifenedig, wedi'i lofnodi gan swyddog o safle 
arolygydd neu uwch: 

Sylwer: Mewn achos o gais brys i ynad heddwch, pan nad oes arolygydd neu swyddog 
uwch ar gael, gall y swyddog uchaf ei safle ar ddyletswydd ei awdurdodi'n ysgrifenedig. 

(b) i farnwr cylchdaith dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5 am 

• orchymyn cyflwyno; 

• warant chwilio; neu 

• orchymyn yn gofyn am eglurhad o'r deunydd a feddiannwyd neu a gyflwynwyd 
dan warant neu orchymyn cyflwyno o'r fath 

gael ei gefnogi a'i awdurdodi'n ysgrifenedig, wedi'i lofnodi gan swyddog o safle 
uwcharolygydd neu uwch. 

3.5 Ac eithrio mewn achos brys, os oes lie i gredu y gallai chwiliad gael effaith andwyol ar 
y berthynas rhwng yr heddlu a'r gymuned, dylai'r swyddog a gofal ymgynghori a'r heddlu 
lleol/ swyddog cyswllt cymunedol: 

• cyn y chwiliad; neu 

• mewn achosion brys, gynted ag y bo hynny'n ymarferol ar 61 y chwiliad 



34 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



(b) Gwneucl cais 

3.6 Dylai gwarant chwilio gael ei chefnogi'n ysgrifenedig, yn nodi: 

(a) o dan ba ddeddf y gwneir y cais, gweler Nodyn 2A; 

(b) (i) a yw'r warant ar gyfer awdurdodi mynediad a chwiliad o: 

un gyfres o fangreoedd; neu 

os yw'r cais o dan PACE adran 8, neu Atodlen 1, paragraff 
12, mwy nag un gyfres o fangreoedd penodol neu bob 
mangre a breswylir neu a reolir gan berson penodedig; a'r 

(ii) fangre sydd i'w chwilio; 

(c) nod y chwiliad, gweler Nodyn 3B; 

(d) ar ba sail y gwneir y cais, yn cynnwys, pan mai diben y chwiliad arfaethedig yw 
canfod tystiolaeth o drosedd honedig, nodi sut mae'r dystiolaeth yn ymwneud a'r 
ymchwiliad; 

(da) lie mae'r warant o dan PACE adran 8, neu Atodlen 1, paragraff 12 am warant 
unigol i gael mynediad a chwilio: 

(i) mwy nag un gyfres o fangreoedd penodol, mae'n rhaid i'r swyddog nodi 

manylion pob cyfres o fangreoedd y dymunir cael mynediad iddynt a'u chwilio 

(ii) pob mangre a breswylir neu a reolir gan berson penodol, yna mae'n 
rhaid i'r swyddog nodi'r manylion canlynol: 

pob cyfres o fangreoedd y dymunir cael mynediad iddynt a'u 
chwilio ag sy'n rhesymol ymarferol i'w nodi 

y person sydd yn preswylio neu'n rheoli'r mangreoedd hynny 
ac unrhyw rai eraill y dymunir eu chwilio 

pam fod angen chwilio mwy o fangreoedd na'r rhai y gellir eu nodi 

pam nad yw'n rhesymol ymarferol i nodi manylion yr holl 
fangreoedd y dymunir cael mynediad iddynt a'u chwilio 

(db) a yw'r cais o dan PACE adran 8 am warant i awdurdodi mynediad a chwilio ar fwy 
nag un achlysur, ac os felly, mae'n rhaid i'r swyddog nodi'r sail ar gyfer hyn ac a yw'r 
nifer o fynediadau a awdurdodwyd heb uchafswm neu ag uchafswm penodedig. 

(e) nad oes unrhyw sail resymol i gredu bod y deunydd sydd ei angen, wrth wneud cais i: 



35 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



(i) ynad heddwch neu farnwr Uchel Lys, barnwr Cylchdaith, Cofiadur neu Farnwr 
Ardal, farnwr cylchdaith, yn ymwneud ag eitemau sy'n amodol ar fraint 
gyfreithiol neu'n cynnwys eitemau o'r fath; 

(ii) ynad heddwch, yn ymwneud a neu'n cynnwys deunydd a waherddir neu 
ddeunydd ar gyfer trefn arbennig; 

Sylwer: nid yw hyn yn effeithio ar y pwerau ychwanegol ynglyn a chipio yn y 
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol ar Heddlu 2001, Rhan 2 a gynhwysir ym mharagraff 
7.7, gweler Nodyn 3B; 



(f) 



os yn berthnasol, cais i'r warant awdurdodi person neu bersonau i fod yn bresennol 
gyda'r swyddog sy'n gweithredu'r warant, gweler Nodyn 30. 

3.7 Dylai cais am warant chwilio dan PACE, Atodlen 1, paragraff 12(a), pan fo'n briodol, 
ddangos pam yr ystyrir y gallai rhoi rhybudd ynghylch cais am orchymyn cyflwyno 
ragfarnu'r ymchwiliad mewn modd difrifol. Rhaid i geisiadau am warantau chwilio dan 
Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5, paragraff 11 ddangos pam na fyddai gorchymyn 
cyflwyno yn briodol. 

3.8 Os gwrthodir cais am warant chwilio, ni ellir gwneud cais pellach am y fangre honno 
oni bai y cefnogir hyn gan resymau ychwanegol. 

Nodiadau arweiniad 

3A Nid oes raid datgelu enw hysbysydd wrth wneud cais, ond dylai'r swyddog fod yn barod 
i ateb unrhyw gwestiynau gan yr ynad neu farnwr am: 

• gywirdeb gwybodaeth flaenorol y ffynhonnell honno 

• unrhyw fatehon perthnasol eraill 

3B Dylai'r wybodaeth sy'n cefnogi cais am warant chwilio fod mor benodol a phosibl, yn arbennig 
mewn perthynas a'r eitemau sydd eu hangen neu'r personau dan sylw a ble mae'n debygol y 
deuir o hyd iddynt yn y fangre. Diffinnir ystyr 'eitemau sy'n ymwneud a braint gyfreithiol', 
'deunydd a eithriwyd' a 'deunydd gweithdrefn arbennig' gan PACE, adrannau 10, 11 a 14. 

3C dan PACE, adran 16(2), gall warant chwilio awdurdodi pobl ar wahan i swyddogion yr 
heddlu i fynd gyda'r heddwas sy'n gweithredu'r warant. Mae hyn yn cynnwys, e.e. unrhyw 
berson cymwysedig neu fedrus sy'n addas neu sydd a sgiliau arbenigwr mewn maes 
arbennig y mae ei angen i adnabod yn gywir y deunydd sydd ei angen neu i roi cyngor 
ynglyn a'r man mwyaf tebygol i ddod o hyd i dystiolaeth arbennig a sut y dylid delio ag 
ef. Nid yw'n rhoi unrhyw hawl mynediad trwy rym, ond mae'n rhoi'r hawl iddynt fod yn y 
fangre yn ystod y chwiliad i chwilio neu feddiannu eiddo heb ganiatad y deiliad. 

36 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



4 Mynediad heb warant - pwerau arbennig 

(a) Arestio ayyb 

4.1 Amlinellir yn PACE, adran 17, yr amodau lie gall swyddog gael mynediad i fangre a'i 
chwilio heb warant. Dylid nodi nad yw'r adran yma'n rhoi nac yn caniatau unrhyw 
bwerau i arestio. Gweler y pwerau eraill yn Nodyn 2B(a). 

(b) Chwilio'r fangre lie gwneir yr arestiad neu lle'r oedd y sawl a arestiwyd yn union cyn 
ei arestio 

4.2 Lie arestiwyd person am drosedd ditiadwy, mae gan swyddog heddlu bwer o dan PACE, 
adran 32 i chwilio mangre lie arestiwyd person neu lle'r oedd y person a arestiwyd yn 
union cyn ei arestio. 

(c) Chwilio mangre He mae'r sawl a arestiwyd yn byw neu sydd dan ei reolaeth 

4.3 Amlinellir yn PACE, adran 18, y pwerau penodedig i chwilio mangre lie mae'r sawl a 
arestiwyd am drosedd ditiadwy yn byw neu sydd dan ei reolaeth. Ni ellir ymarfer y 
pwerau hyn, ac eithrio pan fo adran 18 (5) yn berthnasol, oni bai fod swyddog o safle 
arolygydd neu uwch wedi awdurdodi hynny'n ysgrifenedig. Dylid rhoi'r awdurdod 
hwnnw'n unig pan fo'r swyddog awdurdodedig yn fodlon bod rhesymau angenrheidiol 
dros wneud hyn. Os yw'n bosibl dylai'r swyddog awdurdodedig gofnodi ei fod wedi 
awdurdodi hyn ar y Rhybudd Pwerau a Hawliau ac, yn ddarostyngedig i baragraff 2.9, 
dylai arwyddo'r Rhybudd. Dylid cofnodi sail dros y rheswm am y chwiliad a natur y 
dystiolaeth sydd ei hangen fel sy'n ofynnol dan adranl8(7) o'r Ddeddf yn y: 

• cofnod cadw os yw ar gael, neu fel arall 

• llyfr poced y swyddog, neu'r 

• cofnod chwilio 

5 Chwilio gyda chaniatad 

5.1 Yn ddarostyngedig i baragraff 5.4, os bwriedir chwilio mangre gyda chaniatad person 
sydd a'r hawl i ganiatau mynediad, dylai'r caniatad, os yw'n ymarferol, fod yn ysgrifenedig 
ar y Rhybudd Pwerau a Hawliau cyn y chwiliad. Rhaid i'r swyddog wneud unrhyw ymholiadau 
angenrheidiol fel ei fod yn fodlon bod y person mewn safle i roi caniatad o'r fath. 
Gweler Nodiadau 5A a 56 

5.2 Cyn gofyn am ganiatad bydd y swyddog a gofal am y chwiliad yn nodi diben y chwiliad 
arfaethediga'i raddfa. Rhaid i'rwybodaethymafod morbenodol a phosibl.yn arbennig o ran 

37 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



yr eitemau a'r rhannau o'r fangre y bwriedir eu chwilio neu'r personau dan sylw. Rhaid 
hysbysu'r person dan sylw yn glir nad yw'n ofynnol cael caniatad ganddo/i ac y gall unrhyw 
beth a feddiennir gael ei ddangos fel tystiolaeth. Os nad yw'r person yn cael ei amau 
o drosedd, ar unrhyw adeg, bydd y swyddog yn dweud hyn wrth egluro diben y chwiliad. 

5.3 Nid oes gan swyddog yr hawl i gael mynediad i fangre na'i chwilio na pharhau i'w 
chwilio dan baragraff 5.1 os rhoddir caniatad dan orfodaeth neu os y tynnir y caniatad 
yn 61 cyn cwblhau'r chwiliad. 

5.4 Nid yw'n angenrheidiol gofyn am ganiatad dan baragraffau 5.1 a 5.2 os byddai hyn yn 
achosi anhwylustod anghymesur i'r person dan sylw. Gweler Nodyn 5C 

Nodiadau arweiniad 

5A Mewn ty llety neu lety tebyg, dylid gwneud pob ymdrech i gael caniatad y tenant, lletywr 
neu'r deiliad. Ni ddylid gwneud chwiliad yn unig ar sail caniatad y landlord oni bai fod y 
tenant, lletywr neu'r deiliad ddim ar gael a'i fod yn later brys. 

5B Os mai'r bwriad yw chwilio mangre dan awdurdod gwarant neu hawl mynediad a 
chwiliad heb warant, a bod y deiliad yn cydweithredu'n unol a pharagraff 6.4, nid oes 
angen cael caniatad ysgrifenedig. 

5C Mae paragraff 5.4 yn berthnasol pan fo'n rhesymol tybio y byddai deiliad dieuog yn 
cytuno, ac yn disgwyl, i heddlu weithredu yn 61 yr arfer, e.e. os: 

• yw'r sawl sydd dan amheuaeth wedi dianc o leoliad y trosedd neu osgoi cael ei arestio 
a bod angen edrych ar fyrder yn y gerddi a'r mannau o gwmpas i weld a yw'n cuddio 

• yw'r heddlu wedi arestio rhywun yn y nos ar 61 ei ymlid a bod angen cael cipolwg 
yn y gerddi He buont yn ei ymlid er mwyn gweld a yw wedi taflu eitemau cyhuddol 
neu eitemau sydd wedi'u dwyn 

6 Chwilio mangre - ystyriaethau cyffredinol 

(a) Amser chwiliadau 

6.1 Rhaid i chwiliadau dan warant gael eu cynnal o fewn un mis calendr i'r dyddiad y 
cyflwynwyd y warant. 

6.2 Rhaid cynnal chwiliadau ar amser rhesymol oni bai y gallai hyn darfu ar ddiben y chwiliad. 

6.3 Mae gwarant yn awdurdodi mynediad ar un achlysur yn unig. Pan fo cymhlethdod chwiliad 
neu ei raddfa yn golygu y bydd yn cymryd amser hir, gall y swyddog a gofal am y chwiliad 
ystyried defnyddio pwerau meddiannu a didoli y cyfeirir atynt yn adran 7. 

38 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



6.3A Fe all warant o dan PACE, adran 8 awdurdodi mynediad a chwilio mangre ar fwy nag 
un achlysur os, wrth wneud cais, bodlonir yr ynad heddwch ei bod yn angenrheidiol i 
awdurdodi mynediad ar fwy nag un achlysur er mwyn cyflawni diben cyhoeddi'r warant. 
Ni ellir cael mynediad neu chwilio unrhyw fangre ar adegau dilynol heb awdurdod 
ysgrifenedig swyddog o safle arolygydd nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad. Mae pob 
warant arall yn awdurdodi mynediad ar un achlysur yn unig. 

6.3B Lie mae warant o dan PACE adran 8, neu Atodlen 1, paragraff 12 yn awdurdodi mynediad 
er mwyn chwilio pob mangre a breswylir neu a reolir gan berson penodedig, ni ellir cael 
mynediad neu chwilio unrhyw fangre nad yw'n cael ei nodi yn y warant heb ganiatad 
ysgrifenedig ymlaen Haw gan swyddog o safle arolygydd nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad. 

(b) Mynediad ar wahan i fynediad gyda chaniatad 

6.4 Bydd y swyddog a gofal am y chwiliad yn gyntaf yn ceisio cyfathrebu gyda'r deiliad, neu 
unrhyw berson arall sydd a'r hawl i roi mynediad i'r fangre, gan egluro'r awdurdod a 
ddefnyddir ar gyfer mynediad a gofyn i'r deiliad ganiatau mynediad, oni bai: 

(i) bod yr fangre a chwilir yn wag; 

(ii) bod y deiliad neu unrhyw berson arall sydd a'r hawl i ganiatau mynediad yn absennol; 

(iii) bod lie rhesymol i gredu y byddai rhoi gwybod i'r deiliad neu unrhyw berson arall 
sydd a'r hawl i ganiatau mynediad yn tarfu ar ddiben y chwiliad neu'n rhoi swyddogion 
neu bobl eraill mewn perygl. 

6.5 Oni bai fod is-baragraff 6.4(iii) yn berthnasol, os oes rhywun yn y fangre, yn 
ddarostyngedig i baragraff 2.9, bydd y swyddog cyn dechrau'r chwiliad yn: 

(i) dweud pwy ydyw, yn dangos ei gerdyn gwarant (os nad yw mewn iwnifform) ac 
yn nodi diben a sail ei chwiliad; 

(ii) dweud pwy ydyw ac yn cyflwyno unrhyw un sy'n bresennol gyda'r swyddog a gofal 
(dylai personau o'r fath fod a cherdyn adnabod petai cais i'w weld) a disgrifio'n 
fyr rol y person hwnnw yn y broses. 

6.6 Gellir defnyddio grym rhesymol a chymesur os yw'n angenrheidiol i gael mynediad i 
fangre os yw'r swyddog a gofal o'r chwiliad yn fodlon mai'r fangre honno yw'r un 
penodedig mewn unrhyw warant, neu wrth ymarfer y pwerau a ddisgrifir ym mharagraffau 
4.1 i 4.3, ac os: 

(i) yw'r deiliad neu unrhyw berson arall sydd a'r hawl i ganiatau mynediad wedi 
gwrthod mynediad; 



39 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



(ii) yw'n amhosibl cyfathrebu gyda'r deiliad neu unrhyw berson arall sydd a'r hawl i 
ganiatau mynediad; neu 

(iii) os yw unrhyw un o ddarpariaethau paragraff 6.4 yn berthnasol. 

(c) Rhybudd Pwerau a Hawliau 

6.7 Os yw swyddog yn cynnal chwiliad sy'n berthnasol i'r Cod yma, bydd y swyddog, oni bai 
fod hynny'n anymarferol, yn darparu copi o Rybudd ar ffurf safonol i'r deiliad: 

(i) yn nodi os yw'r chwiliad yn cael ei wneud dan warant, gyda chaniatad, neu wrth 
ymarfer y pwerau a ddisgrifir ym mharagraffau 4.1 i 4.3. Sylwer: bydd y rhybudd 
yn cynnwys gwybodaeth ynglyn a'r awdurdod a'r caniatad a roddir, gweler 
paragraffau 4.3 a 5.1; 

(ii) yn crynhoi graddfa'r pwerau i chwilio a meddiannu a roddwyd gan PACE; 

(iii) yn egluro hawliau'r deiliad, a pherchennog yr eiddo a feddiannwyd; 

(iv) yn egluro y gallai iawndal fod yn daladwy mewn achosion priodol ar gyfer difrod 
a achoswyd wrth gael mynediad i fangre a'i chwilio, a rhoi'r cyfeiriad ar gyfer 
anfon cais am iawndal, gweler Nodyn 6A; 

(v) yn nodi bod y Cod yma ar gael mewn unrhyw orsaf heddlu. 

6.8 Os yw'r deiliad: 

• yn bresennol, y rhoddir iddo/i gop'iau o'r Rhybudd a'r warant, os yw'n ymarferol, 
cyn dechrau'r chwiliad, oni bai fod y swyddog a gofal o'r chwiliad o'r farn y byddai 
hyn yn tarfu ar nod y chwiliad neu'n rhoi swyddogion neu bobl eraill mewn perygl 

• ddim yn bresennol, y gadewir cop'iau o'r Rhybudd a'r warant mewn lie amlwg yn 
y fangre neu mewn rhan briodol o'r fangre a'i arnodi, yn ddarostyngedig i baragraff 
2.9 gydag enw'r swyddog a gofal o'r chwiliad, y dyddiad ac amser y chwiliad 

Bydd y warant wedi'i arnodi i ddangos bod hyn wedi'i wneud. 

(d) Cynnal chwiliadau 

6.9 Gellir chwilio mangre'n unig i'r graddau y bo'n angenrheidiol er mwyn cyflawni nod y 
chwiliad, gan gymryd i ystyriaeth hyd a Ned yr hyn sydd dan sylw. 

6.9A Ni ellir parhau a chwiliad dan: 

• awdurdod gwarant unwaith bod yr holl bethau a nodiryn y warant honno wedi'u canfod 

• unrhyw bwer arall unwaith bod nod y chwiliad wedi'i gyflawni 

40 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



6.9B Ni ellir parhau a'r un chwiliad unwaith bod y swyddog a gofal am y chwiliad yn fodlon 
nad yw'r hyn sydd ei angen yn y fangre. Gweler Nodyn 6B. Nid yw hyn yn rhwystro 
chwiliad pellach o'r un fangre os daw rhesymau ychwanegol i'r amlwg sy'n sail i gais 
pellach am warant chwilio neu ymarfer neu ymarfer pellach o bwer arall. Er enghraifft, 
pan gredir, yn sgTI gwybodaeth newydd, fod eitemau na chawsant eu canfod yn 
flaenorol neu eitemau ychwanegol yn y fangre. 

6.10 Rhaid cynnal chwiliadau gydag ystyriaeth ddyledus i'r eiddo ac i breifatrwydd y deiliad 
heb darfu mwy nag sydd raid. Gellir defnyddio grym rhesymol yn unig pan fo'n gymesur 
ac yn angenrheidiol pan na ellir cael cydweithrediad y deiliad neu pan nad yw'n 
ddigonol ar gyfer y diben. Gweler Nodyn 6C 

6.11 Rhaid caniatau i ffrind, gymydog neu berson arall fod yn dyst i'r chwiliad os yw'r deiliad 
yn dymuno hynny oni bai fod y swyddog a gofal am y chwiliad a sail resymol dros gredu 
y byddai presenoldeb y person hwnnw'n tarfu'n ddifrifol ar yr ymchwiliad neu'n rhoi 
swyddogion neu bobl eraill mewn perygl. Nid oes angen gohirio chwiliad yn ddiangen 
i'r diben yma. Dylid cofnodi'r gweithredu ar gofnod chwilio'r fangre gan gynnwys y sail 
dros wrthod cais y deiliad. 

6.12 Nid yw'n ofynnol rhybuddio rhywun cyn holi cwestiynau sydd angen eu gofyn yn unig ar 
gyfer diben parhau'n briodol ac yn effeithlon gyda'r chwiliad, gweler Cod C, paragraff 
10.1(c). Er enghraifft, cwestiynau i ganfod pwy yw deiliad mangre benodedig, i ddod o 
hyd i oriad er mwyn agor dror neu gwpwrdd sydd dan glo neu i gael cydweithrediad yn 
ystod y chwiliad neu i benderfynu a yw eitem arbennig yn debygol o gael ei meddiannu. 

6.12A0s yw'r cwestiynu'n mynd y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen ar gyfer diben yr eithriad yng 
Nghod C, mae'n debygol y byddai hyn ar ffurf cyfweliad fel y'i diffinnir gan God C, 
paragraff 11.1A a byddai angen yr amddiffyniadau perthnasol a gynhwysir yng Nghod 
C, adran 10. 

(e) Gadael mangre 

6.13 Os defnyddiwyd grym er mwyn cael mynediad i fangre, rhaid i'r swyddog a gofal o'r 
chwiliad sicrhau bod y fangre'n ddiogel cyn gadael trwy: 

• drefnu bod y deiliad neu eu hasiant yn bresennol 

• unrhyw fodd priodol arall 

(f) Chwiliadau dan PACE Atodlen 1 neu'r Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5 

6.14 Penodir swyddog i fod a gofal o'r chwiliad, gweler paragraff 2.10, mewn perthynas ag 
unrhyw chwiliad a wneir dan warant a gyflwynwyd o dan Ddeddf PACE 1984, Atodlen 1 

41 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



neu Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 5. Maent yn gyfrifol am sicrhau bod y chwiliad 
yn cael ei gynnal gyda disgresiwn ac mewn modd sy'n tarfu cyn lleied a phosibl ar 
unrhyw fusnes neu weithgareddau eraill yn y fangre. 

6.15 Unwaith bod y swyddog a gofal o'r chwiliad yn fodlon na ddygir unrhyw ddeunydd o'r 
fangre heb yn wybod iddynt, byddant yn gofyn am y dogfennau neu gofnodion eraill dan 
sylw. Gall y swyddog a gofal o'r chwiliad hefyd ofyn am gael gweld y mynegai i'r ffeiliau 
a gedwir yn y fangre, a gall y swyddogion sy'n cynnal y chwiliad archwilio unrhyw ffeiliau 
sydd, yn 61 y mynegai, yn ymddangos fel pe baent yn cynnwys y deunydd sydd ei angen. 
Gellir chwilio'r fangre'n fwy manwl yn unig os: 

• yw'r person sy'n gyfrifol amdani yn gwrthod: 

cyflwyno'r deunydd sydd ei angen, neu'n gwrthod 
caniatau mynediad i'r mynegai 

• yw'n ymddangos bod y mynegai'n: 

anghywir, neu'n 
anghyflawn 

• os oes unrhyw reswm arall i'r swyddog a gofal o'r chwiliad fod a sail resymol dros 
gredu bod angen chwiliad o'r fath er mwyn dod o hyd i'r deunydd sydd ei angen. 

Nodiadau arweiniad 

6/4 Amgylchiadau pob achos sy'n pennu a yw iawndal yn briodol. Mae'n annhebygol y ceir 
iawndal am ddifrod a achoswyd wrth gael mynediad os oedd y chwiliad yn un cyfreithlon, 
ac os gellir dangos bod y grym a ddefnyddiwyd yn rhesymol, yn gymesur ac yn angenrheidiol 
er mwyn cael mynediad. Os digwydd i'r chwiliad gael ei gynnal drwy gamgymeriad yn y 
fangre anghywir, dylid gwneud popeth a ellir cyn gynted a phosib i leddfu unrhyw 
bryderon. Fel arfer dylid rhagdybio y bydd iawndal yn cael ei dalu. 

6B Mae'n bwysig, pan fo'n bosibl, bod pawb sy'n ymwneud a chwiliad yn hollol gyfarwydd 
ag unrhyw bwerau i'w hymarfer a therfynau'r chwiliad a'i raddfa. 

6C Ym mhob achos dylid penderfynu ar nifer y swyddogion a phersonau eraill sy'n ymwneud a 
gweithredu'r warant yn 61 yr hyn sy'n rhesymol ac yn angenrheidiol o gofio'r amgylchiadau 
dan sylw. 

7 Meddiannu a chadw eiddo 



42 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



(a) Meddiannu 

7.1 Yn ddarostyngedig i baragraff 7.2, gall swyddog sy'n chwilio unrhyw berson neu fangre dan 
unrhyw bwer statudol neu gyda chaniatad y deiliad feddiannu unrhyw beth: 

(a) sydd dan warant 

(b) y mae gan y swyddog sail resymol dros gredu sy'n dystiolaeth o drosedd neu 
sydd wedi'i gael yn sgTI cyflawni trosedd ond dim ond os oes angen ei feddiannu 
rhag bod yr eitemau'n cael eu cuddio, colli, gwaredu, newid, difrodi, dinistrio neu 
ymyrryd a hwy 

(c) dan bwerau Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001, Rhan 2 sy'n caniatau 
i swyddog feddiannu eiddo gan bersonau neu o fangre a'i gadw ar gyfer ei ddidoli 
neu ei archwilio yn rhywle arall 

Gweler Nodyn 7B 

7.2 Ni ellir meddiannu unrhyw eitem y mae'r swyddog a sail resymol dros gredu ei fod yn 
destun braint gyfreithiol, fel y diffinnir yn PACE, adran 10, ar wahan i Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol a'r Heddlu 2001, Rhan 2. 

7.3 Rhaid i swyddogion fod yn ymwybodol o ddarpariaethau Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r 
Heddlu 2001, adran 59, sy'n caniatau ceisiadau i awdurdod barnwrol ar gyfer dychwelyd 
yr eiddo a feddiannwyd a'r dyletswydd wedyn i'w ddiogelu yn adran 60, gweler paragraff 
7.12(iii). 

7.4 Gall unrhyw swyddog benderfynu nad yw'n briodol meddiannu eiddo o ganlyniad i eglurhad 
gan berchennog yr eiddo ond er hynny gall fod a sail resymol dros gredu iddo dderbyn 
yr eiddo yn dilyn trosedd gan berson. Mewn amgylchiadau fel hyn, dylai'r swyddog ddangos 
yr eiddo i'r perchennog, a rhoi gwybod iddo am ei amheuon ac egluro y gallai wynebu 
achosion sifil neu droseddol os bydd yn gwaredu, newid neu'n dinistrio'r eiddo. 

7.5 Gall swyddog drefnu i dynnu Hun, gop'io neu atgynhyrchu unrhyw ddogfen neu eitem 
arall y mae ganddo'r pwer i'w feddiannu yn unol a pharagraff 7.1. Mae hyn yn amodol 
aramodau penodedigynghlwm ag archwilio, gop'io neu atgynhyrchu eiddo arbennigsydd 
wedi'i feddiannu dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001, Rhan 2. Rhaid i 
swyddog gadw dan ystyriaeth y gofynion statudol sydd ynghlwm a chadw dogfen wreiddiol 
neu eitem arall yn unig pan na fydd Nun neu gopi'n ddigonol. 

7.6 Os yw swyddog yn ystyried y gallai gwybodaeth a gedwir ar unrhyw ffurf electronig ac y 
ge Mir cael mynediad iddo yn y fangre, gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth, gall yr heddlu ofyn 
am y wybodaeth ar ffurf: 



43 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



• y ge Mir mynd ag ef oddi yno, sy'n weladwy ac yn ddarllenadwy; neu 

• mae modd ei gopio'n weladwy a darllenadwy 

(b) Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001: Gweithdrefnau penodedig ar gyfer 
pwerau meddiannu a didoli 

7.7 Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001, Rhan 2 yn rhoi pwerau cyfyngedig 
i swyddogion feddiannu eiddo o fangre neu gan bersonau fel y gallant ei ddidoli neu ei 
archwilio yn rhywle arall. Rhaid i swyddogion ofalu eu bod yn ymarfer y pwerau hyn yn 
unig pan fo hynny'n hanfodol ac nad ydynt yn mynd a dim mwy o ddeunydd nag sydd 
ei angen. Gall mynd a llawer o ddeunydd, na fydd modd cadw llawer ohono yn y pendraw, 
fod a goblygiadau difrifol i'r perchnogion, yn arbennig i'r rhai hynny sy'n ymwneud a 
busnes neu weithgareddau fel newyddiaduraeth neu'n darparu gwasanaethau meddygol. 
Rhaid i swyddogion ystyried yn ofalus a fyddai mynd a chopiau neu atgynyrchiadau o 
ddeunydd perthnasol neu ddata yn ddewis posibl rhag mynd a'r rhai gwreiddiol. Pan 
fydd swyddogion yn mynd a'r deunydd gwreiddiol, rhaid iddynt gopi'o neu atgynhyrchu'r 
deunydd i'r perchnogion pan fo hynny'n rhesymol ymarferol. Gweler Nodyn 7C 

7.8 Rhaid cadw eiddo a feddiannwyd o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001, 
adrannau 50 neu 51 yn ddiogel ac ar wahan i unrhyw ddeunydd a feddiannwyd dan 
bwerau eraill. Rhaid gweithredu archwiliad dan adran 53 er mwyn penderfynu pa elfennau 
y dylid eu cadw cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl, gan ystyried y priodoldeb 
o ganiatau cyfle i'r person y meddiannwyd yr eiddo oddi wrtho, neu berson a diddordeb 
yn yr eiddo, fod yn bresennol neu gael ei gynrychioli yn yr archwiliad. 

7.8A Dylid cymryd pob cam rhesymol i ganiatau cais person sydd a diddordeb fod yn 
bresennol, a chymryd bod y cais yn rhesymol ac yn amodol ar yr angen i osgoi gwneud 
niwed, ymyrryd, neu achosi oedi afresymol i'r broses ymchwilio. Os yw archwiliad yn mynd 
rhagddo yn absenoldeb person a diddordeb sydd wedi gofyn iddo ef neu gynrychiolydd 
fod yn bresennol, rhaid i'r swyddog sydd wedi gweithredu'r pwer meddiannu perthnasol roi 
rhybudd ysgrifenedig yn dweud pam y gwnaed yr archwiliad dan yr amgylchiadau hynny. 
Os yw'n angenrheidiol oherwydd rhesymau diogelwch neu gyfrinachedd, gall swyddogion 
wahardd personau rhag bod yn bresennol yn y broses o ddatrys yr ymchwiliad neu 
brosesau eraill sy'n hyrwyddo'r archwiliad ond nid yn ffurfio rhan ohono. Gweler Nodyn ID 

7.9 Cyfrifoldeb y swyddog a gofal o'r archwiliad yw sicrhau bod yr eiddo'n cael ei ddychwelyd 
yn unol ag adrannau 53 i 55. Pan nad oes pwer i gadw deunydd, rhaid iddo: 

• gael ei wahanu oddi wrth weddill yr eiddo a feddiannwyd 



44 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



• gael ei ddychwelyd cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ar 61 archwilio'r 
holl eiddo a feddiannwyd 

7.9A Ni warentir oedi ac eithrio pan fo rhesymau clir ac amlwg yn bodoli, e.e: 

• nid yw'r person y dylid dychwelyd y deunydd iddo ar gael 

• yr angen i gytuno ar amser cyfleus i ddychwelyd llawer iawn o ddeunydd 

7.9B ran deunydd sy'n ymwneud a braint gyfreithiol, deunydd a waherddir neu ddeunydd 
ar gyfer trefn arbennig na ellir ei gadw, dylid ei ddychwelyd: 

• cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl 

• cyn disgwyl am yr ymchwiliad llawn 

7.9C Fel yr amlinellir yn adran 58, rhaid dychwelyd y deunydd i'r sawl y meddiannwyd ef oddi 
arnynt, ac eithrio pan fo'n glir fod gan rywun arall fwy o hawl iddo. Gweler Nodyn 7E 

7.10 Pan fo sail resymol gan swyddog sy'n ymwneud ag ymchwiliad dros gredu bod person 
sydd a diddordeb perthnasol yn yr eiddo a feddiannwyd dan adran 50 neu 51 yn bwriadu 
gwneud cais dan adran 59 i ddychwelyd unrhyw ddeunydd sy'n ymwneud a braint 
gyfreithiol, deunydd ar gyfer trefn arbennig neu ddeunydd gwaharddedig, dylid hysbysu'r 
swyddog a gofal o'r ymchwiliad cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol a dylid cadw'r 
eiddo a feddiannwyd yn ddiogel yn unol ag adran 61. Gweler Nodyn 7C 

7.11 Cyfrifoldeb y swyddog a gofal am yr ymchwiliad yw sicrhau bod yr eiddo'n ddigon diogel. 
Ystyr diogelu yw sicrhau nad yw'r eiddo'n cael ei archwilio, ei gopi'o, ei atgynhyrchu na'i 
ddefnyddio i ddiben arall ac eithrio ar gais, neu gyda chaniatad, y sawl sy'n gwneud y 
cais neu'n unol a chyfarwyddiadau'r awdurdod barnwrol priodol. Rhaid cofnodi'n ysgrifenedig 
unrhyw gais, ganiatad neu gyfarwyddiadau a'u llofnodi gan y sawl a ddechreuodd yr 
ymchwiliad. Gweler Nodiadau 7F a 7G 

7.12 Pan fydd swyddog yn ymarfer pwer i feddiannu a roddwyd gan adrannau 50 neu 51 
dylent ddarparu rhybudd ysgrifenedig ar gyfer deiliad y fangre neu'r person y meddiennir yr 
eiddo oddi arno. Dylai'r rhybudd: 

(i) nodi beth sydd wedi'i feddiannu dan y pwerau a roddwyd gan yr adran honno; 

(ii) nodi'r sail ar gyfer y pwerau hynny; 

(iii) amlinellu adrannau 59 i 61 sy'n cynnwys sail i berson a diddordeb perthnasol 
mewn eiddo a feddiannwyd wneud cais am awdurdod barnwrol ar gyfer ei ddychwelyd 
a dyletswydd swyddogion i ddiogelu eiddo dan amgylchiadau arbennig pan wneir cais; 



45 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



(iv) nodi enwi a chyfeiriad y person: 

• y mae'n orfodol rhoi iddo rybudd o gais am awdurdod barnwrol priodol 
mewn perthynas ag unrhyw eiddo a feddiannwyd; 

• sy'n gallu gwneud cais i ganiatau bod yn bresennol yn yr ymchwiliad 
dechreuol i'r eiddo. 

7.13 Os nad yw'r deiliad yn bresennol ond bod rhywun yn gofalu am y fangre, dylid rhoi'r 
rhybudd iddynt hwy. Os nad oedd person addas ar gael, ac fel y gellir dod o hyd i'r rhybudd 
yn rhwydd dylid: 

• ei adael mewn man amlwg yn y fangre 

• ei osod ar du allan y fangre 

(c) Cadw 

7.14 Yn ddarostyngedig i baragraff 7.15, gellir cadw unrhyw beth a feddiannwyd yn unol a'r 
darpariaethau uchod yn unig cyn belled ag y bo'n hynny'n angenrheidiol. Gellir ei gadw, 
ymysg dibenion eraill: 

(i) i'w ddefnyddio fel tystiolaeth mewn achos ynglyn a throsedd; 

(ii) i hyrwyddo'r defnydd mewn ymchwiliad neu weithrediadau o rywbeth y mae'n 
rhan annatod ohono, gweler Nodyn 7H\ 

(iii) ar gyfer archwiliad fforensig neu ymchwiliad arall mewn cysylltiad a throsedd; 

(iv) er mwyn sefydlu pwy yw ei berchennog cyfreithiol pan mae sail resymol dros 
gredu ei fod wedi'i ddwyn neu wedi'i gael trwy gyflawni trosedd. 

7.15 Ni ddylid cadw eiddo dan baragraff 7.14(i), (ii) neu (iii) os byddai copi neu atgynhyrchiad 
ohono'n ddigonol. 

(ci) Hawliau perchnogion ayyb 

7.16 Os cedwir eiddo, rhaid darparu rhestr neu ddisgrifiad o'r eiddo o fewn amser rhesymol 
i'r person oedd a'r eiddo yn ei feddiant neu dan ei reolaeth yn union cyn ei feddiannu, 
os gwneir cais ganddo. 

7.17 Rhaid caniatau mynediad dan oruchwyliaeth i'r eiddo ar gyfer y person hwnnw neu eu 
cynrychiolydd i'w archwilio neu dynnu Nun neu gael copi ohono, neu ddarparu llun neu 
gopi ar eu cyfer. Yn y ddau achos dylid gwneud hyn o fewn amser rhesymol i unrhyw 
gais ac ar eu cost eu hunain, oni bai fod swyddog a gofal o'r ymchwiliad a sail resymol 



46 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



dros gredu y byddai hyn yn: 

(i) rhagfarnu ymchwiliad ynglyn ag unrhyw drosedd neu achosion troseddol; neu'n 

(ii) arwain at gyflawni trosedd trwy ddarparu mynediad i ddeunydd anghyfreithlon fel 
pornograffi; 

Pan na cheir mynediad, dylid cofnodi ar ba sail y gwrthodwyd hyn. 

Nodiadau arweiniad 

7 A Gall unrhyw berson sy'n hawlio eiddo a feddiannwyd gan yr heddlu wneud cais i lys yr 
ynadon o dan Ddeddf yr Heddlu (Eiddo) 1897 am ei gael yn eu meddiant a dylent, os 
yw'n briodol, gael gwybod am hyn. 

7B Mae pwerau meddiannu a roddwyd gan PACE, adrannau 18(2) a 19(3) yn cynnwys 
meddiannu'r fangre gyfan pan fo'n ymarferol bosib i feddiannu a chadw'r fangre yn eu 
cyfanrwydd a bod ystyriaethau ymarferol o blaid meddiannu o'r fath. Er enghraifft, gall 
yr heddlu fynd a phebyll, cerbydau neu garafanau i orsaf heddlu ar gyfer dibenion cadw 
tystiolaeth. 

7C Dylai swyddogion ystyried dod i gytundeb gyda'r perchnogion a/neu barti'au eraill sydd a 
diddordeb ynglyn a'r gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i fath penodol o eiddo, yn hytrach 
nac aros am benderfyniad yr awdurdod barnwrol. Gall cytundeb weithiau fod yn ffordd 
gynt a mwy bodlon i bawb sydd ynglyn a hyn gan leihau costau a chymhlethdod cyfreithiol. 

7D Fe all diddordeb perthnasol mewn deunydd penodol ddibynnu ar natur y deunydd a'r 
amgylchiadau y cafodd ei feddiannu. Dylai unrhyw un sy'n gwneud cais rhesymol ynghylch 
perchnogaeth o'r deunydd neu unrhyw un a'r deunydd yn eu gofal ar ran y perchennog 
gael eu hystyried. 

7E Mae gofynion i ddiogelu a dychwelyd eiddo yr un mor berthnasol i bob copi, atgynhyrchiad 
neu ddeunydd arall a grewyd yn sgll meddiannu'r eiddo gwreiddiol. 

7F Mae'r modd o ddiogelu eiddo yn amrywio yn 61 yr amgylchiadau; "rhoi mewn bagiau", h.y. 
rhoi'r deunydd mewn bagiau neu gynhwysyddion wedi'u selio ac wedi hynny rheolaeth dyn 
o ran mynediad iddynt, yw'r drefn briodol sy'n cael ei dilyn ym mwyafrif yr achosion. 

7G Pan fo'r deunydd yn cael ei feddiannu dan bwerau meddiannu a roddwyd gan PACE, 
mae'r dyletswydd i'w gadw dan y Cod Ymarfer a gyflwynwyd o dan Ddeddf Gweithdrefn 
ac Ymchwiliadau Troseddol 1996 yn amodol ar y darpariaethau ar gadw deunydd a 
gipiwyd yn PACE, adran 22. 

7H Mae paragraff 7.14 (ii) yn berthnasol os meddiennir deunydd sy'n rhan annatod o'r 



47 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu e/ddo 



ymchwiliad dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Heddlu 2001, adrannau 50 neu 51. 
Deunydd sy'n rhan annatod o'r ymchwiliad yw deunydd nad yw'n rhesymol ymarferol ei 
wahanu oddi wrth ddeunydd cysylltiedig avail heb ragfarnu defnydd y deunydd arall hwnnw 
mewn unrhyw ymchwiliad neu weithdrefnau. Er enghraifft, efallai na fydd yn bosibl 
gwahanu eitemau o ddata ar ddisg cyfrifiadur heb wneud niwed iddynt fel tystiolaeth. 
Gyda deunydd sy'n rhan annatod o'r ymchwiliad, ni ddylid ei archwilio, atgynhyrchu na'i 
gop'io na'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall ar wahan i brofi ffynhonnell a/neu 
natur y deunydd cysylltiedig. 

8 Gweithredu ar 61 chwiliadau 

8.1 Os chwilir mangre mewn amgylchiadau sy'n berthnasol i'r Cod yma, oni bai fod yr 
eithriadau ym mharagraff 2.3(a) yn berthnasol, wedi cyrraedd yr orsaf heddlu bydd y 
swyddog a gofal o'r chwiliad yn gwneud neu bydd wedi gwneud cofnod o'r chwiliad, a 
fydd yn cynnwys: 

(i) cyfeiriad y fangre a chwiliwyd; 

(ii) dyddiad, amser a hyd y chwiliad; 

(iii) yr awdurdod a ddefnyddiwyd ar gyfer y chwiliad: 

• os gwnaed y chwiliad trwy ymarfer pwer statudol i chwilio mangre heb 
warant, y pwer a ddefnyddiwyd ar gyfer y chwiliad: 

• os gwnaed y chwiliad dan warant neu gyda chaniatad ysgrifenedig; 

copi o'r warant a'r awdurdod ysgrifenedig i wneud cais amdano, 
gweler paragraff 3.4; neu 

y caniatad ysgrifenedig; 

byddant ynghlwm i'r cofnod neu bydd y cofnod yn nodi lie mae copi o'r 
warant neu'r caniatad. 

(iv) yn ddarostyngedig i baragraff 2.9, enwau'r: 

• swyddog(ion) a gofal o'r chwiliad; 

• yr holl swyddogion eraill a phobl awdurdodedig fu'n cynnal y chwiliad; 

(v) enwau'r bobl yn y fangre os gwyddys hwy; 

(vi) unrhyw sail dros wrthod cais y deiliad i gael rhywun yn bresennol yn ystod y 
chwiliad, gweler paragraff 6.11; 



48 



Codau ymarfer - Cod B Chwitio adeiladau a meddiannu eiddo 



(vii) rhestr o unrhyw eitemau a feddiannwyd neu nodi lie mae'r rhestr ac, os nad 
oedd dan warant, ar ba sail y meddiannwyd hwy; 

(viii) os defnyddiwyd grym, a'r rheswm; 

(ix) manylion ynghylch unrhyw ddifrod a achoswyd yn ystod y chwiliad, a'r amgylchiadau; 

(x) os yw'n berthnasol, y rheswm pam nad oedd yn ymarferol; 

(a) i roi copi i'r deiliad o Rybudd Pwerau a Hawliau, gweler paragraff 6.7; 

(b) cyn y chwiliad i roi copi o'r Rhybudd, gweler paragraff 6.8; 

(xi) pan nad oedd y deiliad yn bresennol, lle'n union yn y fangre y gadawyd y copiau 
o'r Rhybudd Pwerau a Hawliau a'r warant chwilio, gweler paragraff 6.8. 

8.2 Ar bob achlysur pan chwilir mangre dan warant, bydd y warant sy'n awdurdodi'r chwiliad 
ar yr achlysur hwnnw wedi'i arnodi i ddangos: 

(i) os daethpwyd o hyd i unrhyw eitemau a nodwyd yn y warant, a'r cyfeiriad lie 
canfyddwyd hwynt; 

(ii) os meddiannwyd unrhyw eitemau eraill; 

(iii) dyddiad ac amser y gweithredwyd hyn ac os oedd yn bresennol, enw'r 
preswylydd neu os nad yw'r preswylydd yn bresennol enw'r unigolyn sydd yng 
ngofal y fangre; 

(iv) yn ddarostyngedig i baragraff 2.9, enwau'r swyddogion a weithredodd y warant 
ac unrhyw bobl awdurdodedig oedd yn bresennol; 

(v) os oedd copi, ynghyd a chopi o'r Rhybudd Pwerau a Hawliau 

• wedi'i roi i'r deiliad; neu 

• wedi'i arnodi fel sy'n ofynnol dan baragraff 6.8; a'u gadael yn y fangre ac 
ym mhle. 

8.3 8.3 Dylid dychwelyd unrhyw warant o fewn tri mis calendr i'w gyhoeddi, neu'n gynt na 
hynny yn dilyn cwblhau'r chwiliad(au) a awdurdodwyd gan y warant, os cyflwynwyd ef gan: 

• ynad heddwch, i'r swyddog dynodedig ar gyfer yr ardal cyfiawnder lleol yr 
oedd yr ynad yn gweithredu ynddi wrth gyhoeddi 'r warant 

• farnwr, i swyddog priodol y llys dan sylw. 



49 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



B 



9 Cofnodion chwiliadau 

9.1 Mae cofrestr chwiliadau i'w chadw ym mhob gorsaf is-ranbarthol neu orsaf heddlu 
cyfatebol. Bydd yr holl gofnodion chwilio sy'n ofynnol dan baragraff 8.1 yn cael eu rhoi, 
eu cop'io neu bydd cyfeiriad atynt yn y gofrestr. Gweler Nodyn 9A 

Nodiadau arweiniad 

9A Mae paragraff 9.1 hefyd yn berthnasol i gofnodion chwilio a wneir gan swyddogion 
mewnfudo. Yn yrachosion hyn, dylid hefyd gadw cofnod chwilio mewn swyddfa mewnfudo. 
Gweler hefyd Nodyn 2D 



50 



Codau ymarfer - Cod B Chwiiio adeiiadau a meddiannu eiddo 



B 



51 



Codau ymarfer - Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo 



B 



52 



DEDDF YR HEDDLU A THYSTIOLAETH DROSEDDOL 1984 (PACE) 



CODC 



B 



COD YMARFER AR GYFER CADW, TRIN A HOLI 
POBL GAN SWYDDOGION YR HEDDLU 



Cychwyniad - Trefniadau Trosiannol 

Mae'r Cod yma yn berthnasol i bobl a gedwir gan yr heddlu 

ar 61 hanner nos ar 31 Rhagfyr, 2005, hyd yn oed os yw 

eu cyfnod cadw wedi cychwyn cyn yr adeg hynny. 



53 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



1 Cyffredinol 

1.1 Rhaid delio a phob person yn y ddalfa yn brydlon, a'u rhyddhau cyn gynted ag y gwelir 
nad oes angen eu cadw mwyach. 

1.1A Rhaid i swyddog y ddalfa gyflawni swyddogaethau'r Cod yma cyn gynted ag y bo hynny'n 
ymarferol. Ni ystyrir bod swyddog y ddalfa yn torri amodau'r Cod yma os oes modd 
cyfiawnhau'r oedi ac os cymerir camau rhesymol i atal unrhyw oedi diangen. Bydd y 
cofnod cadw yn dangos lie bu oedi a'r rheswm am hynny. Gweler Nodyn 1H 

1.2 Mae'n rhaid i'rCod Ymarfer yma fod argael yn hwylus argyfer dibenion ymgynghori gan: 

• swyddogion yr heddlu 

• staff yr heddlu 

• pobl yn y ddalfa 

• aelodau'r cyhoedd 

1.3 Mae darpariaethau'r Cod yma: 

• yn cynnwys yr Atodiadau 

• ond nid ydynt yn cynnwys y Nodiadau Arweiniad. 

1.4 Os yw swyddog yn amau, neu'n cael gwybod mewn ffordd ddidwyll, y gallai fod anhwylder 
meddwl ar berson o unrhyw oedran, neu ei fod fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, 
yn absenoldeb tystiolaeth eglur i ddileu'r amheuaeth honno, yna bydd y person yn cael 
ei drin yn y ffordd honno at ddibenion y Cod yma. Gweler Nodyn 1G 

1.5 Os yw'n ymddangos bod unrhyw un dan 17 oed, yna byddant yn cael eu trin fel person 
ifanc at ddibenion y Cod yma yn absenoldeb unrhyw dystiolaeth eglur eu bod yn hyn 
na hynny. 

1.6 Os yw hi'n ymddangos bod person yn ddall, bod nam difrifol ar eu golwg, eu bod yn 
fyddar, yn methu a darllen neu siarad neu fod ganddynt drafferthion ar lafar oherwydd 
nam ar eu lleferydd, cant eu trin fel hynny at ddibenion y Cod yma yn absenoldeb unrhyw 
dystiolaeth i'r gwrthwyneb. 

1.7 Yn achos y canlynol: 

(a) person ifanc, mae 'oedolyn priodol' yn golygu: 

(i) rhiant, gwarcheidwad neu, os yw'r person ifanc yng ngofal awdurdod lleol 
neu gymdeithas wirfoddol, neu os gofelir amdano fel arall o dan Ddeddf 
Plant 1989, person sy'n cynrychioli'r awdurdod neu'r gymdeithas honno; 

54 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(ii) gweithiwr cymdeithasol o adran gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol; 

(iii) os nad yw'n un o'r rhain, dylai fod yn oedolyn cyfrifol arall sy'n 18 oed neu'n 
hyn, nad yw'n swyddog o'r heddlu nac yn cael ei gyflogi gan yr heddlu. 

(b) person sydd ag anhwylder meddwl neu sy'n agored i niwed yn feddyliol, mae 
'oedolyn priodol' yn golygu: Gweler Nodyn ID 

(i) perthynas, gwarcheidwad neu berson arall sy'n gyfrifol am eu gofal neu 
eu gwarchodaeth 

(ii) rhywun sydd a phrofiad o ddelio a phobl sydd ag anhwylder meddwl neu 
sy'n agored i niwed yn feddyliol, ond nad yw'n swyddog o'r heddlu nac yn 
cael ei gyflogi gan yr heddlu; 

(iii) os nad yw'n un o'r rhain, dylai fod yn oedolyn cyfrifol arall sy'n 18 oed neu'n 
hyn nad yw'n swyddog o'r heddlu nac yn cael ei gyflogi gan yr heddlu. 

1.8 Os yw'r Cod yma yn nodi bod angen rhoi gwybodaeth arbennig i berson, nid yw'n ofynnol 
ei roi iddynt ar y pryd os nad ydynt ar unrhyw adeg yn gallu deall yr hyn a ddywedir wrthynt, 
os ydynt yn dreisgar neu os gallent fynd yn dreisgar, neu os oes angen sylw meddygol 
brys arnynt, ond rhaid rhoi'r wybodaeth iddynt cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol. 

1.9 Mae cyfeiriadau at swyddog y ddalfa yn cynnwys unrhyw: 

swyddog heddlu; neu 

swyddog staff y ddalfa dynodedig sy'n gweithredu wrth arfer neu berfformio'r 
pwerau a'r dyletswyddau a roddwyd neu a osodwyd arnynt gan eu 
dynodiad sy'n cyflawni swyddogaeth swyddog y ddalfa. Gweler Nodyn 11. 

1.9A Pan fo'r Cod yma yn gofyn am awdurdod neu gytundeb swyddog o safle arolygydd neu 
uwch-arolygydd o leiaf, ymlaen Haw, fe all rhingyll neu brif arolygydd a awdurdodwyd i 
gyflawni swyddogaethau'r safle uwch o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 
1984 (PACE), adran 107, roi'r awdurdod hwnnw. 

1.10 Yn unol a pharagraff 1.12, mae'r Cod yma'n berthnasol i bobl a gedwir yn y ddalfa 
mewn gorsafoedd heddlu yng Nghymru a Lloegr, os cawsant eu harestio neu beidio, ac 
i'r rhai a ddygwyd i orsaf yr heddlu er mwyn darparu man diogel iddynt o dan Ddeddf lechyd 
Meddwl 1983, adrannau 135 a 136. Mae Adran 15 yn ymwneud a phobl a gedwir gan 
yr heddlu yn unig, e.e. y rhai a ddygwyd i orsaf yr heddlu ar 61 eu harestio neu'r rhai a 
arestiwyd yng ngorsaf yr heddlu am drosedd ar 61 mynd yno'n wirfoddol. 

1.11 Mae pobl a gedwir yn y ddalfa gan yr heddlu yn cynnwys unrhyw un a gedwir o dan Ddeddf 
Terfysgaeth 2000, Atodlen 8 ac adran 41, ar 61 iddynt gael eu dwyn i orsaf yr heddlu 

55 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ar 61 cael eu harestio o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, adran 41. Yn yr achosion hyn, 
mae cyfeirio at drosedd yn y Cod yma yn cynnwys comisiynu, paratoi ac annog 
digwyddiadau terfysgol. 

1.12 Nid yw darpariaethau'r Cod yma'n berthnasol i bobl yn y ddalfa: 

(i) a arestiwyd ar warant a gyhoeddwyd yn yr Alban gan swyddogion o dan Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, adran 136(2), neu a arestiwyd 
neu a gadwyd heb warant gan swyddogion o un o heddluoedd yr Alban o dan adran 
137(2). Yn yr achosion hyn, mae pwerau a dyletswyddau'r heddlu a hawliau'r 
person yn ystod eu cyfnod mewn gorsaf heddlu yng Nghymru neu Loegr, yr un 
fath ag y maent yn yr Alban; 

(ii) a arestiwyd o dan Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 142(3) er mwyn 
cymryd olion eu bysedd; 

(iii) y mae swyddog mewnfudo o dan Ddeddf Mewnfudo 1971 wedi awdurdodi eu cadw; 

(iv) sy'n garcharorion y dyfarnwyd eu bod yn euog neu sy'n aros prawf, a gedwir yng 
nghelloedd yr heddlu ar ran Gwasanaeth y Carchardai o dan Ddeddf Carcharu 
(Darpariaethau Dros Dro) 1980; 

(v) a gedwir i'w harchwilio o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 7 ac y mae'r 
Cod Ymarfer a gyhoeddwyd dan y Ddeddf honno, Atodlen 14, paragraff 6, yn 
berthnasol iddynt; 

(vi) a gedwir i'w harchwilio dan bwerau atal ac archwilio ac eithrio'r rhai sy'n ofynnol 
gan God A. 

Rhaid ystyried mai'r darpariaethau ynghylch amodau cadw a thrin pobl yn adrannau 8 
a 9 yw'r safonau isaf posibl wrth drin pobl o'r fath sy'n cael eu cadw. 

1.13 Yn y Cod yma mae: 

(a) 'person dynodedig' yn golygu rhywun ar wahan i swyddog heddlu, a ddynodwyd 
o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, Rhan 4, sydd a phwerau a dyletswyddau 
penodedig swyddogion heddlu a roddwyd iddynt neu a orfodwyd arnynt; 

(b) unrhyw gyfeiriad at swyddog heddlu yn cynnwys person dynodedig sy'n gweithredu 
wrth ymarfer neu gyflawni'r pwerau a'r dyletswyddau a roddwyd iddynt neu a 
orfodwyd arnynt gan eu dynodiad. 

1.14 Caniateir i bersonau dynodedig ddefnyddio grym rhesymol fel a ganlyn: 

(a) wrth arfer pwer a roddwyd iddynt sy'n caniatau i swyddog o'r heddlu, wrth arfer y 



56 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



pwer hwnnw, i ddefnyddio grym rhesymol, mae gan berson dynodedig yr un hawl 
i ddefnyddio grym; ac, 

(b) ar adegau eraill wrth, gyflawni dyletswyddau a roddwyd neu a osodwyd arnynt 
sydd hefyd yn caniatau iddynt ddefnyddio grym rhesymol, er enghraifft: 

pan font mewn gorsaf heddlu yn cyflawni ei dyletswydd i gadw 'r rhai sydd 
yn y ddalfa y maent yn gyfrifol amdanynt dan reolaeth ac i gynorthwyo 
unrhyw swyddog heddlu neu berson dynodedig arall i gadw unrhyw un a 
gedwir yn y ddalfa dan reolaeth ac i'w hatal rhag dianc. 

wrth sicrhau, neu gynorthwyo unrhyw swyddog heddlu neu berson 
dynodedig arall i sicrhau gadw person mewn gorsaf heddlu. 

wrth hebrwng, neu wrth gynorthwyo unrhyw swyddog heddlu neu berson 
dynodedig i hebrwng person sy'n cael ei gadw mewn gorsaf heddlu 

ar gyfer dibenion achub bywyd neu atal niwed corfforol neu rwystro 
difrod difrifol i eiddo. 

1.15 Nid oes dim yn y Cod yma yn atal swyddog y ddalfa, neu swyddog arall y rhoddwyd 
gwarchodaeth o'r sawl sy'n cael eu cadw iddynt, rhag caniatau i staff yr heddlu 
nad ydynt yn unigolion dynodedig i gynnal gweithdrefnau neu dasgau unigol yn yr 
orsaf heddlu, os yw'r gyfraith yn caniatau hynny. Fodd bynnag, mae'r swyddog yn 
dal yn gyfrifol am sicrhau bod y trefniadau a'r tasgau'n cael eu cyflawni'n gywir, 
yn unol ar Codau Ymarfer. Mae'n rhaid i unrhyw unigolyn o'r fath fod yn: 

(a) berson a gyflogir gan awdurdod heddlu sy'n cynnal gwasanaeth heddlu ac o dan 
reolaeth a chyfarwyddyd Prif Swyddog yr heddlu yna; 

(b) yn gyflogedig gan berson y mae gan y gwasanaeth heddlu gytundeb a hwy ar 
gyfer cyflenwi gwasanaethau sy'n ymwneud a phobl sy'n cael eu harestio neu 
sydd fel arall yn cael eu cadw yn y ddalfa. 

1.16 Mae'n rhaid i unigolion dynodedig a staff heddlu eraill gadw mewn cof unrhyw 
ddarpariaethau perthnasol o'r Codau Ymarfer. 

1.17 Mae cyfeiriadau at lyfrau poced yn cynnwys unrhyw lyfr adrodd swyddogol a ddosbarthwyd 
i swyddogion heddlu neu staff heddlu eraill. 

Nodiadau arweiniad 

1A Er bod rhai adrannau o'r Cod yma yn ymwneud yn benodol a phobl yn y ddalfa mewn 
gorsafoedd heddlu, ni ddylid trin y rhai sydd yno'n wirfoddol er mwyn cynorthwyo gydag 



B 



57 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ymchwiliad, mewn unrhyw ffordd lai ystyriol, e.e. dylid cynnig lluniaeth iddynt ar adegau 
priodol, a dylent gael yr hawl ddiamod i gael cyngor cyfreithiol neu gyfathrebu ag unrhyw 
un arall y tu allan i'r orsaf heddlu. 

IB Ni ddylai person, gan gynnwys rhiant neu warcheidwad, gael eu hystyried yn oedolyn 
priodol os: 

• ydynt 

dan amheuaeth o fod yn gysylltiedig a'r drosedd 
wedi dioddef y drosedd 
yn dyst 
yn ymwneud a'r ymchwiliad 

• ydynt wedi derbyn cyfaddefiadau cyn mynychu er mwyn gweithredu fel oedolyn priodol. 

Sylwer: Os yw rhiant person ifanc wedi cael eu gwahanu o'r person ifanc, ni ddylid gofyn 
iddynt weithredu fel yr oedolyn priodol os yw'r person ifanc yn gwrthwynebu'n benodol 
iddynt fod yn bresennol. 

1C Osyw person ifanc yn cyfaddef i weithiwr cymdeithasol neu aelod o dim troseddu ieuenctid 
ei fod wedi cyflawni trosedd, neu'n gwneud hynny yn eu presenoldeb, ar wahan i'r amser 
y mae'r person hwnnw yn oedolyn priodol ar gyfer y person ifanc, dylid penodi oedolyn 
priodol arall er mwyn sicrhau tegwch. 

ID Yn achos pobl sydd ag afiechyd meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, 
efallai y bydd hi'n fwy boddhaol i'r oedolyn priodol fod yn rhywun sydd a phrofiad o ofalu 
amdanynt neu a hyfforddwyd i wneud hynny, yn hytrach na perthynas nad oes ganddynt 
gymwysterau o'r fath. Os yw'n well gan y sawl sy'n cael eu cadw gael perthynas yno na 
rhywun dieithr sydd a gwell cymwysterau, neu os yw'n gwrthwynebu person penodol, 
dylid parchu eu dymuniadau os yw hynny'n ymarferol. 

IE Pan ofynnir i oedolyn priodol fynychu gorsafyr heddlu, dylid rhoi'r cyfle bob amser i'r sawl 
sy'n cael eu cadw, i ymgynghori a chyfreithiwr yn breifatyn absenoldeb yr oedolyn priodol 
os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Nid yw oedolyn priodol yn destun braint gyfreithiol. 

IF Ni chaiff cyfreithiwr neu ymwelydd annibynnol a 'r ddalfa (ymwelydd lleyg yn flaenorol) sy'n 
bresennol yng ngorsaf yr heddlu yn rhinwedd eu swydd, weithredu fel yr oedolyn priodol. 

1G Mae "agored i niwed yn feddyliol" yn gymwys i unrhyw un sy'n cael ei gadw nad yw, o bosibl, 
yn deall arwyddocad yr hyn a ddywedir, cwestiynau na'u hymatebion, oherwydd eu cyflwr neu 
eu gallu meddyliol. Diffinnir 'anhwylder meddwl' yn Neddf lechyd Meddwl 1983, adran 1(2) 
fel 'salwch meddwl, rhywun y mae datblygiad eu meddwl wedi cael ei atal neu nad yw wedi 
datblygu'n llawn, anhwylder seicopathig ac unrhyw anhwylder neu anabledd arall yn y 



58 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



meddwl.' Pan fo gan swyddog y ddalfa unrhyw amheuaeth ynghylch cyflwr neu allu meddyliol 
y sawl sy'n cael eu cadw, dylid trin y person hwnnw fel rhywun sy'n agored i niwed yn feddyliol 
a dylid galw am oedolyn priodol. 

1H Diben paragraff 1.1A yw delio a'r oedi a allai ddigwydd wrth brosesu'r sawl sy'n cael eu 
cadw e.e.: 

• os dygir nifer fawr o bobl dan amheuaeth i'r orsaf ar yr un pryd er mwyn eu cadw 
yn y ddalfa; 

• os yw'r holl ystafelloedd cyfweld yn cael eu defnyddio; 

• os ceir trafferthion wrth gysylltu ag oedolyn priodol, cyfreithiwr neu gyfieithydd. 

II Rhaid i swyddog y ddalfa atgoffa'r oedolyn priodol a'r sawl sy'n cael eu cadw o'r hawl i 
gael cyngor cyfreithiol, a chofnodi unrhyw resymau dros ei wrthod, yn unol ag adran 6. 

1J Mae dynodi swyddogion y ddalfa staff yr heddlu yn berthnasol yn unig mewn ardaloedd 
heddlu He mae gorchymyn sy'n cychwyn darpariaethau Deddf Diwygio'r Heddlu 2002, 
adran 38 ac Atodlen 4A ar gyfer dynodi swyddogion y ddalfa staff yr heddlu mewn grym. 

IK Nid yw'r Cod yma yn effeithio ar yr egwyddor bod gan bob dinesydd ddyletswydd i helpu 
swyddogion yr heddlu i atal troseddu a chanfod troseddwyr. Dyletswydd ddinesigyn hytrach 
na chyfreithiol yw hyn; ond He mae swyddog heddlu yn ceisio darganfod a gyflawnwyd 
trosedd, neu pwy gyflawnodd trosedd, mae ganddo hawl i holi unrhyw berson y mae ef/hi 
o'r farn y gallai roi gwybodaeth ddefnyddiol, yn amodol ar gyfyngiadau a osodwyd gan y 
Cod yma. Nid yw datganiad gan berson nad yw'n barod i ateb yn newid yr hawl yma. 

2 Cofnodion cadw 

2.1A Pan fydd person yn cael ei gymryd i orsaf heddlu: 

• ar 61 ei arestio 

• yn cael ei arestio yng ngorsaf heddlu ar 61 mynd yno'n wirfoddol neu'n 

• mynychu gorsaf heddlu er mwyn ateb mechni'aeth. 

dylai ymddangos gerbron swyddog y ddalfa cyn gynted ag sy'n ymarferol bosib ar 61 
iddynt gyrraedd yr orsaf neu, os yw hynny'n briodol, yn dilyn ei arestio ar 61 mynd i'r 
orsaf heddlu'n wirfoddol. Mae hyn yn berthnasol i orsafoedd heddlu dynodedig a 
gorsafoedd heddlu heb eu dynodi. Bernir bod person "mewn gorsaf heddlu" at y 
dibenion hyn os ydynt o fewn ffiniau unrhyw adeilad neu iard gaeedig sy'n ffurfio rhan 
o'r orsaf heddlu honno. 



B 



59 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



2.1 Rhaid cychwyn y cofnod cadw ar wahan cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, ar gyfer 
pob person sy'n cael eu dwyn i orsaf heddlu ar 61 eu harestio, neu sy'n cael eu 
harestio yn yr orsaf ar 61 mynd yno'n wirfoddol neu'n mynychu gorsaf heddlu wrth ateb 
mechni'aeth stryd. Rhaid cofnodi'r holl wybodaeth a gofnodir dan y Cod yma cyn gynted 
ag y bo hynny'n ymarferol yn y cofnod cadw, oni bai y nodir fel arall. Nid yw unrhyw 
recordiad sain neu fideo a wneir yn y ddalfa, yn rhan o'r cofnod cadw. 

2.2 Os oes unrhyw weithred yn gofyn am awdurdod swyddog o statws arbennig, yn unol a 
pharagraff 2.6A, rhaid nodi eu henw a'u statws yn y cofnod cadw. 

2.3 Mae swyddog y ddalfa'n gyfrifol am ba mor gyflawn a chywir yw'r cofnod cadw, ac am 
sicrhau bod y cofnod neu gopi or cofnod, yn cael ei drosglwyddo gyda'r sawl sy'n cael 
eu cadw os cant eu trosglwyddo i orsaf heddlu arall. Bydd y cofnod yn nodi: 

• amser y trosglwyddo a'r rheswm dros drosglwyddo; 

• yr amser y bydd person yn cael ei ryddhau. 

2.4 Rhaid caniatau i gyfreithiwr neu oedolyn priodol edrych ar gofnod cadw'r sawl sy'n cael 
eu cadw cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol ar 61 iddynt gyrraedd yr orsaf ac ar 
unrhyw adeg arall pan fo'r person yn cael ei gadw. Rhaid cytuno ar unrhyw drefniadau 
o'r fath gyda swyddog y ddalfa ac ni ddylai ymyrryd yn afresymol ar ddyletswyddau 
swyddog y ddalfa. 

2.4A Pan fo person yn cael ei ryddhau neu pan fydd yn cael ei ddwyn i'r llys, fe all ei 
gynrychiolydd cyfreithiol neu'r oedolyn priodol ofyn am gopi o'r cofnod cadw cyn gynted 
ag y bo hynny'n ymarferol. Mae'r hawl hwn yn ddilys am 12 mis ar 61 ei ryddhau. 

2.5 Fe all y sawl sy'n cael eu cadw, yr oedolyn priodol neu'r cynrychiolydd cyfreithiol archwilio'r 
cofnod cadw gwreiddiol ar 61 i'r sawl sy'n cael eu cadw gael eu rhyddhau, ar yr amod 
eu bod yn rhoi rhybudd rhesymol o'u cais. Bydd unrhyw chwiliad o'r fath yn cael ei nodi 
yn y cofnod cadw. 

2.6 Yn unol a pharagraff 2.6A, rhaid nodi amser pob cofnod mewn cofnodion cadw a'u 
llofnodi gan yr un sy'n eu gwneud. Nodir amser unrhyw gofnodion a wneir ar gyfrifiadur, 
a byddant yn nodi manylion yr un sy'n cofnodi. 

2.6A Nid oes dim yn y Cod yma yn gofyn am gofnodi neu ddatgelu pwy yw'r swyddogion heddlu 
neu staff heddlu eraill: 

(a) yn achos ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i derfysgaeth; neu 

(b) os oes gan y swyddog neu'r staff heddlu le rhesymol i gredu y gallai cofnodi neu 
ddatgelu ei enw ei roi mewn perygl; 



60 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



Mewn achosion o'r fath dylent ddefnyddio'u gwarant neu rifau adnabod eraill ac enw'r 
orsaf heddlu. Gweler Nodyn 2A 

2.7 Rhaid cofnodi ffeithiau ac amser unrhyw achos pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw yn gwrthod 
llofnodi cofnod cadw pan ofynnir iddynt wneud hynny yn unol a'r Cod yma. 

Nodyn arweiniad 

2A Pwrpas paragraff 2. 6A(b) yw amddiffyn rhai sydd wedi ymwneud ag ymchwiliadau difrifol 
i dor-cyfraith trefnedig neu arestio pobl sydd dan amheuaeth sy'n dreisiol iawn lie mae 
yno wybodaeth ddibynadwy y gallai'r rhai a arestiwyd, neu eu cymdelthlon, fygwth neu 
achosi niwed i'r rhai dan sylw. Lie ceir amheuaeth, dylid ymgynghori gyda swyddog o 
safle arolygydd neu uwch. 

3 Gweithredu cychwynnol 

(a) Pobl sy'n cael eu cadw - y drefn arferol 

3.1 Pan fydd person yn cael ei gymryd i orsaf yr heddlu ar 61 cael ei arestio, neu pan fydd 
yn cael ei arestio yn yr orsaf ar 61 mynd yno'n wirfoddol, rhaid i swyddog y ddalfa sicrhau 
bod y person hwnnw yn cael ei hysbysu'n eglur am yr hawliau parhaus canlynol, y ge Mir 
eu hymarfer ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod yn y ddalfa: 

(i) yr hawl i hysbysu rhywun ei fod wedi cael ei arestio fel nodir yn adran 5; 

(ii) yr hawl i ymgynghori a chyfreithiwr yn breifat a bod cyngor cyfreithiol annibynnol 
ar gael; 

(iii) yr hawl i weld y Codau Ymarfer hyn. Gweler Nodyn 3D 

3.2 Yn ogystal, rhaid rhoi'r canlynol i'r sawl sy'n cael eu cadw: 

• hysbysiad ysgrifenedig sy'n nodi: 

y tri hawl uchod; 

y trefniadau er mwyn cael cyngor cyfreithiol; 

yr hawl i gael copi o'r cofnod cadw fel y nodwyd ym mharagraff 2.4A; 

y rhybudd yn y termau a nodir yn adran 10. 

• hysbysiad ysgrifenedig ychwanegol yn nodi eu hawliau yn ystod eu cyfnod yn y 
ddalfa yn gryno, gweler Nodiadau 3A a 38. 



B 



61 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



Sylwer: Gofynnir i'r sawl sy'n cael eu cadw, lofnodi'r cofnod cadw er mwyn cydnabod 
eu bod wedi cael yr hysbysiadau hyn. Rhaid cofnodi unrhyw achos o wrthod gwneud 
hyn yn y cofnod cadw. 

3.3 Rhaid hysbysu dinesydd un o wledydd annibynnol y Gymanwlad neu ddinesydd gwlad 
dramor, gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon, cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol 
ynghylch eu hawliau i gysylltu a'u Huchel Gomisiwn, eu Llysgenhadaeth neu eu Conswliaeth. 
Gweler adran 7 

3.4 Bydd swyddog y ddalfa yn gwneud y canlynol: 

• cofnodi'r trosedd(au) y cafodd y sawl a gedwir eu harestio amdanynt a'r 
rheswm/rhesymau am yr arestiad yng nghofnod y ddalfa. Gweler paragraff 10.3 
a Cod G paragraffau 2.2 a 4.3. 

• nodi ar y cofnod cadw unrhyw sylwadau a wneir gan y sawl sy'n cael eu cadw 
mewn perthynas a disgrifiad y swyddog arestio, ond ni fydd yn gofyn am 
sylwadau. 0s nad yw'r swyddog arestio yn gorfforol bresennol pan ddygir y sawl 
a gedwir i orsaf yr heddlu, yna mae'n rhaid i adroddiad y swyddog arestio fod ar 
gael i swyddog y ddalfa naill ai trwy drosglwyddiad o bellter neu trwy drydydd 
parti ar ran y swyddog arestio. Os bydd swyddog y ddalfa yn awdurdodi cadw 
rhywun, rhaid hysbysu'r sawl i'w cadw o'r rhesymau am hyn cyn gynted ag y bo 
hynny'n ymarferol a chyn eu holi am unrhyw drosedd; 

• nodi unrhyw sylwadau a wneir gan y sawl sy'n cael eu cadw ynghylch y penderfyniad 
i'w cadw, ond nid fydd yn gofyn am sylwadau; 

• ni fydd yn gofyn cwestiynau penodol i'r sawl sy'n cael eu cadw ynghylch eu rhan 
mewn unrhyw drosedd, nac am unrhyw sylwadau a wneir ganddynt wrth ymateb 
i ddisgrifiad y swyddog arestio o'r penderfyniad i'w cadw. Mae trafodaeth o'r fath 
yn debygol o gael ei hystyried yn gyfweliad dan amodau paragraff 11.1A ac felly, 
bydd angen cymryd y camau diogel cysylltiedig yn adran 11. 

Gweler paragraff 11.13 am wybodaeth am sylwadau nas gofynnwyd amdanynt. 

3.5 Bydd swyddog y ddalfa yn: 

(a) gofyn i'r sawl sy'n cael eu cadw a hoffent, ar yr adeg yma: 
(i) gael cyngor cyfreithiol, gweler paragraff 6.5; 

(ii) hysbysu rhywun eu bod yn cael eu cadw, gweler adran 5; 

(b) gofyn i'r sawl sy'n cael eu cadw, lofnodi'r cofnod cadw er mwyn cadarnhau eu 
penderfyniadau yn adran (a); 

62 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(c) penderfynu: 

(i) a oes angen triniaeth neu sylw feddygol ar y sawl sy'n cael eu cadw, neu 
a allai fod angen triniaeth neu sylw meddygol arnynt, gweler adran 9; 

(ii) a oes angen un o'r canlynol ar y sawl sy'n cael eu cadw: 

• oedolyn priodol; 

• help i archwilio dogfennau; 

• cyfieithydd; 

(d) cofnodi'r penderfyniad a wnaed yn adran (c). 

3.6 Wrth bennu'r anghenion hyn, mae swyddog y ddalfa yn gyfrifol am gychwyn asesiad er 
mwyn ystyried a yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn debygol o beri risgiau penodol i staff y 
ddalfa neu i'w hunain. Dylai asesiadau o'r fath gynnwys chwiliad ar Gyfrifiadur Cenedlaethol 
yr Heddlu bob amser, y dylid ei wneud cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, er mwyn 
nodi unrhyw risgiau a amlygir mewn perthynas a'r sawl sy'n cael eu cadw. Er mai cyfrifoldeb 
swyddog y ddalfa yw asesiadau o'r fath yn bennaf, efallai y bydd angen ymgynghori a 
chynnwys eraill, e.e. y swyddog arestio neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol, gweler 
para graft 9.13. Rhaid cofnodi'r rhesymau dros ohirio cychwyn neu gwblhau'r asesiad. 

3.7 Dylai Prif Swyddogion sicrhau yr ymgorfforir trefniadau er mwyn sicrhau yr asesiadau 
risg effeithiol a chywir sy'n ofynnol o dan baragraff 3.6, ar gyfer pob un sy'n cael eu 
cadw mewn gorsaf heddlu yn eu hardal. 

3.8 Rhaid i asesiadau risg ddilyn proses strwythuredig sy'n diffinio'n eglur y categoriau risg 
i'w hystyried, a rhaid cynnwys y canlyniadau yng nghofnod cadw'r sawl sy'n cael eu 
cadw. Mae swyddog y ddalfa yn gyfrifol am sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am gyfnod 
y person yn y ddalfa, yn cael eu briffio'n briodol am y risgiau cysylltiedig. Os na nodir 
unrhyw risgiau penodol yn yr asesiad, dylid nodi hynny yn y cofnod cadw. Gweler Nodyn 
3E a pharagraff 9.14 

3.9 Mae swyddog y ddalfa yn gyfrifol am ymgorffori'r ymateb i unrhyw asesiad risg penodol, e.e.: 

• lleihau'r cyfleoedd i'r person niweidio'i hun; 

• galw gweithiwr gofal iechyd proffesiynol; 

• sicrhau mwy o waith monitro neu arsylwi. 

3.10 Mae asesu risg yn broses barhaus a rhaid adolygu asesiadau bob amser os bydd yr 
amgylchiadau'n newid. 



B 



63 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



3.11 Os gosodwyd camerau fideo yn y ddalfa, dylid gosod hysbysiadau mewn mannau amlwg 
sy'n nodi y defnyddir camerau. Gwrthodir unrhyw gais i ddiffodd camerau fideo. 

(b) Pobl sy'n cael eu cadw - grwpiau arbennig 

3.12 Os yw'n ymddangos bod y sawl sy'n cael eu cadw yn fyddar neu os oes amheuaeth 
ynghylch eu gallu i glywed neu siarad neu ddeall Saesneg, ac os na all swyddog y ddalfa 
gyfathrebu a'r person yn effeithiol, rhaid i swyddog y ddalfa ofyn am gymorth cyfieithydd 
cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, yn unol a pharagraffau 3.1-3.5. Gweler adran 13 

3.13 Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn berson ifanc, rhaid i swyddog y ddalfa ddod i wybod 
pwy sy'n gyfrifol am ei les, os yw hynny'n ymarferol. Gall y person hwnnw: 

fod yn rhiant neu'n warcheidwad i'r person; 

os yw'r person ifanc yng ngofal awdurdod lleol neu gymdeithas wirfoddol, 
neu fel arall yn cael gofal o dan Ddeddf Plant 1989, fod yn berson a benodwyd 
gan yr awdurdod hwnnw neu'r gymdeithas honno, i fod yn gyfrifol am les 
y person ifanc; 

fod yn unrhyw un arall sy'n gyfrifol am les y person ifanc am y tro. 

Rhaid hysbysu'r person hwnnw cyn gynted agy bo hynny'n ymarferol, bod y person ifanc wedi 
cael ei arestio, y rheswm dros ei arestio a'r rheswm dros ei gadw. Mae'r hawl hon yn 
ychwanegol i hawl y person ifanc yn adran 5 i beidio a chael ei gadw heb allu cysylltu 
a neb. Gweler Nodyn 3C 

3.14 Os yw'n hysbys bod person ifanc yn destun gorchymyn llys lie y rhoddir unrhyw gyfrifoldeb 
statudol i berson neu sefydliad dros ei oruchwylio neu ei fonitro fel arall, rhaid cymryd 
camau rhesymol hefyd i hysbysu'r person neu'r sefydliad hwnnw (y 'swyddog cyfrifol'). 
Fel arfer, bydd y swyddog cyfrifol yn aelod o DTm Troseddu leuenctid, ac eithrio mewn 
gorchymyn cyrffiw sy'n ymwneud a monitro electronig, pan mai'r contractiwr sy'n darparu'r 
gwasanaeth monitro fydd y swyddog cyfrifol fel arfer. 

3.15 Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn berson ifanc, os oes ganddo anhwylder meddwl neu 
os yw fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, rhaid i swyddog y ddalfa wneud y canlynol 
cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol: 

• hysbysu'r oedolyn priodol, a allai neu na allai fod yr un person sy'n gyfrifol am ei 
les yn achos person ifanc, fel nodir ym mharagraff 3.13, am: 

y rheswm dros ei gadw; 
ei leoliad. 



64 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



• gofyn i'r oedolyn ddod i'r orsaf heddlu i weld y sawl sy'n cael eu cadw. 

3.16 Mae'n hollbwysig bod person sydd ag anhwylder meddwl neu berson sydd fel arall yn 
agored i niwed yn feddyliol, sy'n cael ei gadw o dan Ddeddf lechyd Meddwl 1983, adran 
136, yn cael ei asesu cyn gynted ag y bo modd. Os gwneir yr asesiad hwnnw yng ngorsaf 
yr heddlu, gofynnir i weithiwr cymdeithasol a gymeradwywyd ac ymarferwr meddygol 
cofrestredig ddod i'r orsaf cyn gynted ag y bo modd er mwyn cyfweld ac archwilio'r sawl 
sy'n cael eu cadw. Ar 61 cyfweld, archwilio a gwneud trefniadau addas i drin neu ofalu am 
y sawl sy'n cael eu cadw, ni ellir ei gadw o dan adran 136 mwyach. Rhaid rhyddhau'r sawl 
sy'n cael eu cadw o dan adran 136 yn syth os daw ymarferwr meddygol cofrestredig i'r 
casgliad nad oes anhwylder meddwl arnynt yn 61 ystyr y Ddeddf, ar 61 ei archwilio. 

3.17 Os: 

• yw'r oedolyn priodol yng ngorsaf yr heddlu eisoes, rhaid cydymffurfio a darpariaethau 
paragraffau 3.1 i 3.5 ym mhresenoldeb yr oedolyn priodol; 

• nad yw'r oedolyn priodol yn yr orsaf ar adeg cydymffurfio a'r darpariaethau hyn, 
rhaid cydymffurfio a 'r darpariaethau unwaith eto ym mhresenoldeb yr oedolyn priodol 
pan fydd yn cyrraedd. 

3.18 Dylid hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw: 

• bod dyletswyddau'r oedolyn priodol yn cynnwys rhoi cyngor a chymorth; 

• y gall ymgynghori'n breifat a'r oedolyn priodol ar unrhyw adeg. 

3.19 Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw, neu'r oedolyn priodol ar ran y sawl sy'n cael eu cadw, yn 
gofyn am alw cyfreithiwr i roi cyngor cyfreithiol, bydd darpariaethau adran 6 yn berthnasol. 

3.20 Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn ddall, os oes nam difrifol ar eu golwg neu os nad 
ydynt yn gallu darllen, bydd swyddog y ddalfa yn sicrhau bod eu cyfreithiwr, perthynas 
iddynt, eu hoedolyn priodol neu unrhyw un arall sy'n debygol o gymryd diddordeb ynddynt 
ac nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad, ar gael i helpu i archwilio unrhyw ddogfennau. 
Pan fo'r Cod yn gofyn am ganiatad ysgrifenedig neu lofnod, gellir gofyn i'r un sy'n cynorthwyo 
i lofnodi yn lie hynny, os yw'n well gan y sawl sy'n cael eu cadw i hynny ddigwydd. Nid yw'r 
paragraff hwn yn gofyn am alw oedolyn priodol yn unswydd i gynorthwyo wrth archwilio 
a llofnodi dogfennau argyfer person nad yw'n berson ifanc, nad oes ganddo anhwylder 
meddwl neu y mae fel arall yn agored i niwed yn feddyliol {gweler paragraff 3.15). 

(c) Pobl sy'n mynychu gorsaf heddlu yn wirfoddol 

3.21 Gall unrhyw un sy'n mynychu gorsaf heddlu yn wirfoddol er mwyn cynorthwyo mewn 



65 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ymchwiliad, adael os y dymunant, os nad ydynt yn cael eu harestio. Gweler Nodyn IK. 
Os penderfynir na ddylid caniatau iddynt adael, rhaid eu hysbysu ar unwaith eu bod yn 
cael eu harestio a'u dwyn gerbron swyddog y ddalfa, sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod 
yn cael eu hysbysu o'u hawliau yn yr un ffordd ag yr hysbysir eraill sy'n cael eu cadw. 
Os nad ydynt yn cael eu harestio, ond yn cael eu rhybuddio fel nodir yn adran 10, rhaid 
i'r un sy'n eu rhybuddio eu hysbysu ar yr un pryd, nad ydynt yn cael eu harestio, nad 
oes yn rhaid iddynt aros yn yr orsaf, ond os byddant yn penderfynu aros yn yr orsaf, bod 
cyngor cyfreithiol annibynnol rhad ac am ddim ar gael iddynt os dymunant. Fe'u hysbysir 
bod yr hawl i gael cyngor cyfreithiol yn cynnwys yr hawl i siarad gyda chyfreithiwr dros 
y ffon, a gofynnir iddynt a hoffent wneud hynny. 

3.22 Os yw'r sawl sy'n mynychu gorsaf yr heddlu yn wirfoddol, yn gofyn am eu hawl i gyngor 
cyfreithiol, rhoddir copi iddynt o'r hysbysiad yn esbonio'r trefniadau ar gyfer cael cyngor 
cyfreithiol. Gweler paragraff 3.2 

(d) Dogfennau 

3.23 Cofnodir y rhesymau dros gadw person, pan fo'r person dan sylw yn bresennol os yw 
hynny'n ymarferol. 

3.24 Bydd unrhyw gamau a gymerir o dan baragraffau 3.12 i 3.20 yn cael eu cofnodi. 

(e) Personal! sy'n ateb mechniaeth stryd 

3.25 Pan fo rhywun yn ateb mechniaeth stryd, dylai swyddog y ddalfa gysylltu unrhyw 
ddogfennau a ddelir mewn perthynas a'r arestiad gyda chofnod y ddalfa. Cofnodir 
unrhyw gamau pellach ar gofnod y ddalfa yn unol a pharagraffau 3.23 a 3.24 uchod. 

Nodiadau arweiniad 

3A Dylai'r hysbysiad ynghylch hawliau: 

• restru'r hawliau yn y Cod yma, gan gynnwys: 

ymweliadau a chyswllt gyda phobl o'r tu allan, gan gynnwys darpariaethau 
ar gyfer dinasyddion y Gymanwlad a phobl o wledydd tramor; 

safonau rhesymol o gyfforddusrwydd corfforol; 

digon o fwyd a diod; 

yr hawl I ddefnyddio toiledau a chyfleusterau ymolchi, dillad, sylw meddygol 
ac ymarfer corff pan fo hynny'n ymarferol. 

• cyfeirio at: 

y darpariaethau 'n ymwneud a sut y cynhelir cyfweliadau; 



66 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



amgylchiadau pan ddylai oedolyn priodol fod ar gael i gynorthwyo'r sawl sy'n 
cael eu cadw a 'u hawliau statudol igyflwyno achos pan adolygir eu cyfnod cadw. 

3B Yn ogystal a hysbysiadau yn Saesneg, dylai cyfieithiadau fod ar gael yn Gymraeg, y prif 
ieithoedd ethnig lleiafrifol a'r prif ieithoedd Ewmpeaidd, pan fo hynny'n debygol o fod o 
gymorth. Dylid darparu fersiynau sain hefyd o'r hysbysiad 

3C Os yw'r person ifanc yng ngofal awdurdod lleol neu gymdeithas wirfoddol, ond yn byw 
gyda'i rieni neu oedolion eraill sy'n gyfrifol am ei les, er nad oes ymrwymiad cyfreithiol 
i'w hysbysu, fel arfer dylid cysylltu a hwy, yn ogystal a'r awdurdod neu'r gymdeithas, oni 
bai y ceir amheuaeth eu bod yn gysylltiedig a 'r drosedd dan sylw. Hyd yn oed os nad yw'r 
person ifanc yn byw gyda'i rieni, dylid ystyried eu hysbysu. 

3D Nid yw'r hawl i weld y Codau Ymarfer yn rhoi hawl i'r person dan sylw i ohirio'n unrhyw 
gamau ymchwilio neu weinyddu angenrheidiol am gyfnod afresymol wrth iddo wneud 
hynny. Mae enghreifftiau o gamau nad oes angen gohirio afresymol cyn eu gweithredu, 
yn cynnwys: 

• trefniadau sy'n gofyn am ddarparu samplau anadl, samplau gwaed neu samplau 
dwr o dan Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988 neu Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 

• archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw yng ngorsaf yr heddlu 

• cymryd olion bysedd, olion esgidiau neu samplau nad ydynt yn rhai trylwyr 
heb ganiatad at ddibenion cael tystiolaeth. 

3E Mae Cylchlythyr 32/2000 y Swyddfa Gartrefyn rhoi arweiniad mwy manwl ar asesiadau 
risg gan nodi meysydd risg allweddol y dylid eu hystyried bob amser. 

4 Eiddo'r sawl sy'n cael eu cadw 

(a) Gweithredu 

4.1 Mae swyddog y ddalfa yn gyfrifol am: 

(a) ganfod pa eiddo: 

(i) sydd gan y sawl sy'n cael eu cadw pan fyddantyn cyrraedd gorsaf yr heddlu, 
pa un a ydynt: 

• wedi cael eu harestio neu eu cadw eilwaith er mwyn ateb mechn'iaeth; 

• wedi eu hymrwymo i gael eu cadw yn y carchar dan orchymyn neu 
ddedfryd llys; 



B 



67 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



• yn bresennol yn yr orsaf heddlu er mwyn cael eu cyflwyno i'r llys o 
gyfnod yn y ddalfa mewn carchar; 

• yn cael eu trosglwyddo o gael eu cadw yn yr ysbyty neu mewn 
gorsaf arall; 

• yn cael eu cadw o dan Ddeddf lechyd Meddwl 1983, adran 135 
neu 136; 

• yn cael eu cadw yng ngofal yr heddlu ar awdurdod llys. 

(ii) y gallai'r sawl sy'n cael eu cadw fod wedi ei sicrhau at ddiben anghyfreithiol 
neu niweidiol yn ystod eu cyfnod yn y ddalfa; 

(b) diogelu unrhyw eiddo sy'n cael ei gymryd oddi ar y sawl sy'n cael eu cadw, sy'n 
aros yng ngorsaf yr heddlu. 

Fe all swyddog y ddalfa archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw neu awdurdodi iddynt gael 
eu harchwilio i'r graddau y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol ganddo, ar yr amod bod 
unrhyw chwiliad o rannau personol y corff neu sy'n golygu tynnu mwy nag un haen o 
ddillad allanol, yn cael ei wneud yn unig yn unol ag Atodiad A. Rhaid i swyddog o'r un 
rhyw a'r sawl sy'n cael eu cadw, gynnal chwiliad ohonynt. Gweler Nodyn 4A 

4.2 Gall y sawl sy'n cael eu cadw, gadw dillad ac eiddo personol ar eu cyfrifoldeb eu hunain, 
oni bai fod swyddog y ddalfa o'r farn y gallent eu defnyddio i niweidio'i hunain neu eraill, 
ymyrryd a thystiolaeth, difrodi eiddo, trefnu ffordd o ddianc neu os oes eu hangen fel 
tystiolaeth. Os digwydd hyn, gall swyddog y ddalfa gadw unrhyw eitemau o'r fath os 
bydd yn ystyried bod angen gwneud hyn, a rhaid iddo hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw 
o'i resymau dros wneud hyn. 

4.3 Meddiannau personal yw'r eitemau hynny y gallai'r sawl sy'n cael eu cadw fod eu hangen, 
eu defnyddio neu gyfeirio atynt yn gyfreithiol yn ystod eu cyfnod yn y ddalfa, ond nid 
ydynt yn cynnwys arian ac eitemau eraill o werth. 

(b) Dogfennau 

4.4 Mater i swyddog y ddalfa yw pennu a ddylid cofnodi'r eiddo naill ai sydd gan y sawl sy'n 
cael eu cadw adeg eu harestio neu a gymerwyd oddi arnynt wrth eu harestio. Nid yw'n 
ofynnol cadw unrhyw gofnod a wneir fel rhan o gofnod y ddalfa ond fe ddylid nodi yng 
nghofnod y ddalfa lie gellir dod o hyd i gofnod o'r fath. Lie bynnag y gwneir cofnod 
caniateir i'r sawl sy'n cael eu cadw i archwilio a llofnodi bod y cofnod eiddo yn gywir. 
Cofnodir unrhyw achos o wrthod llofnodi. 



68 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



4.5 Os na chaniateir i'r sawl sy'n cael eu cadw, gadw unrhyw ddarn o ddillad neu feddiannau 
personol, rhaid cofnodi'r rheswm dros hynny. 

Nodiadau arweiniad 

4A Mae PACE, Adran 54(1) a pharagraff 4.1 yn mynnu bod y sawl sy'n cael eu cadw, yn cael eu 
chwilio pan y bydd hi'n amlwg y bydd gan swyddog y ddalfa ddyletswyddau parhaus mewn 
perthynas a'r person hwnnw, neu pan fo ymddygiad neu drosedd y sawl sy'n cael eu cadw 
yn golygu bod rhestr eiddo yn briodol. Nid ydynt yn mynnu bod pob un sy'n cael eu cadw yn 
cael eu chwilio, e.e. os yw hi'n amlwg y cedwir y person am gyfnod byr ac na fydd yn cael 
ei roi mewn cell, gall swyddog y ddalfa benderfynu peidio a'u chwilio. Mewn achos o'r fath, 
nodir 'ni chwiliwyd' yn y cofnod cadw, ni fydd paragraff 4.4 yn berthnasol, ac estynnir 
gwahoddiad i'r sawl sy'n cael eu cadw, lofnodi'r cofnod. Os bydd y person yn gwrthod, 
bydd yn rhaid i swyddog y ddalfa weld pa eiddo sydd ganddynt yn unol a pharagraff 4.1. 

4B Nid yw paragraff 4.4 yn mynnu bod swyddog y ddalfa yn cofnodi eiddo a oedd gan y sawl 
sy'n cael eu cadw pan gawsant eu harestio, yn y cofnod cadw, os nad yw hi'n ymarferol 
ei ddwyn i orsaf yr heddlu oherwydd ei natur, ei faint neu'r nifer ohonynt. 

4C Nid yw paragraff 4.4 yn mynnu y dylid cofnodi'r eitemau dillad y mae'r person yn eu 
gwisgo, oni bai y bydd swyddog y ddalfa yn eu cadw fel nodir ym mharagraff 4.2. 

5 Hawl pobl i beidio cael eu cadw heb iddynt alln cysylltu a neb 
(a) Gweithredu 

5.1 Gall unrhyw berson sy'n cael ei arestio a'i gadw yn y ddalfa mewn gorsaf heddlu neu 
mewn adeilad arall, ofyn bod person y mae'n ei adnabod neu sy'n debygol o gymryd 
diddordeb yn ei les, yn cael eu hysbysu ynghylch ei leoliad cyn gynted ag y bo hynny'n 
ymarferol, a defnyddir arian cyhoeddus i dalu am hyn. Os na ellir cysylltu a'r person 
dan sylw, fe all y sawl sy'n cael eu cadw ddewis dau berson arall. Os na ellir cysylltu a 
hwy, gall yr un sy'n gyfrifol am ei gadw neu am yr ymchwiliad, ganiatau ymdrechion pellach 
nes i'r wybodaeth gael ei chyfleu. Gweler Nodiadau 5C a 5D 

5.2 Yr unig adeg y gellir oedi wrth weithredu'r hawl uchod ar gyfer pob person a enwebir, 
yw dan yr amodau a nodir yn Atodiad B. 

5.3 Gellir gweithredu'r hawl uchod bob tro y dygir y sawl sy'n cael eu cadw i orsaf heddlu arall. 

5.4 Gall swyddog y ddalfa benderfynu caniatau ymweliadau a'r sawl sy'n cael eu cadw. 
Gweler Nodyn 5B 

5.5 Os bydd cyfaill, perthynas neu berson sydd a diddordeb yn lies y sawl sy'n cael eu 



B 



69 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



cadw, yn gofyn ymhle y maent yn cael eu cadw, rhoddir y wybodaeth yma iddynt os bydd 
y sawl sydd dan amheuaeth yn cytuno ac os nad yw Atodiad B yn berthnasol. Gweler 
Nodyn 5D 

5.6 Rhoddir deunydd ysgrifennu i'r sawl sy'n cael eu cadw os gofynnant amdanynt, ac fe 
ganiateir iddynt ffonio un person am gyfnod rhesymol o amser, gweler Nodiadau 5A a 
5£. Gellir gwrthod neu ohirio un o'r breintiau hyn, neu'r ddau ohonynt, os yw swyddog 
o safle arolygydd neu uwch, o'r farn y gallai anfon llythyr neu ffonio rhywun arwain at 
un o'r canlyniadau yn: 

(a) Atodiad B paragraffau 1 a 2 ac os yw'r person yn cael ei gadw oherwydd iddo 
gyflawni trosedd ditiadwy; neu 

(b) Atodiad B paragraffau 8 a 9 ac os yw'r person yn cael ei gadw o dan Ddeddf 
Terfysgaeth 2000, Atodlen 7 neu adran 41 

Nid oes unrhyw ran o'r paragraff hwn yn caniatau cyfyngu neu wrthod yr hawliau a nodir 
ym mharagraffau 5.1 a 6.1. 

5.7 Cyn anfon unrhyw lythyr neu neges, neu cyn y gwneir unrhyw alwad ffon, hysbysir y sawl 
sy'n cael eu cadw y gellir darllen neu wrando ar unrhyw beth a nodir ganddynt mewn llythyr, 
galwad neu neges (ac eithrio unrhyw gyfathrebu gyda chyfreithiwr), ac y gellir ei ddefnyddio 
fel tystiolaeth. Gellir terfynu galwad ffon os yw'r fraint yn cael ei chamddefnyddio. Gall 
swyddog y ddalfa benderfynu defnyddio arian cyhoeddus i dalu'r costau neu beidio. 

5.7A Dylai unrhyw oedi neu atal hawliau yn yr adran hon fod yn gymesur ac ni ddylai barhau 
am fwy na sydd angen. 

(b) Dogfennau 

5.8 Rhaid gwneud cofnod o'r canlynol: 

(a) unrhyw gais a wneir dan yr adran hon a'r camau a gymerwyd; 

(b) llythyron, negeseuon neu alwadau ffon a wnaethpwyd neu a gafwyd neu unrhyw 
ymweliad a gafwyd; 

(c) unrhyw achos pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw yn gwrthod a chaniatau i'r heddlu 
roi gwybodaeth amdanynt i rywun o'r tu allan. Rhaid gofyn i'r sawl sy'n cael eu 
cadw lofnodi'r cofnod a rhaid cofnodi unrhyw achos o wrthod gwneud hynny. 

Nodiadau arweiniad 

5/4 Gall person ofyn am gyfieithydd i ddehongli galwad ffon neu gyfieithu llythyr. 



70 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



5S Yn 61 disgresiwn swyddog y ddalfa, dylid caniatau ymweliadau pan fo modd, os oes digon 
o bersonel ar gael i oruchwylio'r ymweliad ac os na amherir ar yr ymchwiliad mewn 
unrhyw ffordd. 

5C Os nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn gwybod am unrhyw un i gysylltu a nhw am gyngor 
neu gymorth, neu os nad ydynt yn gallu cysylltu a chyfaill neu berthynas, dylai swyddog 
y ddalfa ystyried unrhyw gyrff gwirfoddol lleol neu sefydliadau eraill a allai helpu. Mae 
paragraff 6.1 yn berthnasol os oes angen cyngor cyfreithiol. 

5D Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd hi'n briodol defnyddio'r ffon i ddatgelu gwybodaeth 
o dan baragraffau 5.1 a 5.5. 

5£ Mae'r alwad ffon ym mharagraff 5.6 yn ychwanegol i unrhyw gyfathrebu o dan baragraffau 
5.1 a 6.1. 

6 Yr hawl i gyngor cyfreithiol 

(a) Gweithredu 

6.1 Oni bai fod Atodiad B yn berthnasol, rhaid hysbysu pob un sy'n cael eu cadw, y gallant 
ymgynghori a chyfathrebu'n breifat gyda chyfreithiwr ar eu pennau eu hunain, trwy 
ysgrifennu atynt neu dros y ffon, a bod cyngor cyfreithiol annibynnol ar gael gan y 
cyfreithiwr ar ddyletswydd, yn rhad ac am ddim. Gweler paragraff 3.1, Nodyn 6B a 
Nodyn 6J 

6.2 Ni Ddefnyddiwyd hwn 

6.3 Rhaid arddangos poster sy'n hysbysebu'r hawl i gael cyngor cyfreithiol mewn rhywle amlwg 
yn y man cyhuddo ym mhob gorsaf heddlu. Gweler Nodyn 6H 

6.4 Ni ddylai unrhyw swyddog heddlu wneud unrhyw beth neu ddweud unrhyw beth ar unrhyw 
adeg er mwyn perswadio'r sawl sy'n cael eu cadw i beidio a gofyn am gyngor cyfreithiol. 

6.5 Yr unig adeg y gellir gohirio'r hawl i gael cyngor cyfreithiol yw mewn amgylchiadau fel 
nodir yn Atodiad B. Pan ofynnir am gyngor cyfreithiol, ac os na fydd Atodiad B yn berthnasol, 
rhaid i swyddog y ddalfa weithredu'n ddi-oed er mwyn sicrhau y darperir cyngor o'r fath. 
Os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn penderfynu peidio a siarad a chyfreithiwr yn unigol 
ar 61 cael gwybod neu ei atgoffa am ei hawl i gael gwneud hynny, dylai'r swyddog nodi 
bod yr hawl yn cynnwys yr hawl i siarad gyda chyfreithiwr dros y ffon. Os yw'r sawl sy'n 
cael eu cadw yn parhau i wrthod ymarfer eu hawl, dylai'r swyddog ofyn iddynt pam y 
maent yn gwneud hynny, a chofnodi unrhyw resymau yn y cofnod cadw neu'r cofnod y 
cyfweliad pan fo hynny'n briodol. Rhaid atgoffa unigolion o'u hawl i gael cyngor 



B 



71 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



cyfreithiol fel nodir ym mharagraffau 3.5, 11.2, 15.4, 16.4, 2B Atodiad A, 3 Atodiad K, 
a 16.5 a Cod D, paragraffau 3.17(H) a 6.3. Rhaid atgoffa unigolion o'u hawl i gael 
cyngor cyfreithiol fel nodir ym mharagraffau 3.5, 11.2, 15.4, 16.4 a 16.5 a Cod D, 
paragraffau 3.17(H) a 6.3. Unwaith y bydd hi'n amlwg nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw 
yn dymuno siarad gyda chyfreithiwr yn unigol neu dros y ffon, dylid gofyn iddynt am eu 
rhesymau dros eu penderfyniad. Gweler Nodyn 6K 

6.5/4 Yn achos person ifanc, dylai oedolyn priodol ystyried a oes angen cyngor cyfreithiol gan 
gyfreithiwr. Os yw'r person ifanc yn nodi nad yw'n dymuno cael cyngor cyfreithiol, yna 
mae gan yr oedolyn priodol yr hawl i ofyn i gyfreithiwr fod yn bresennol pe bai hynny er 
budd y person. Fodd bynnag, ni ellir gorfodi'r person sy'n cael ei gadw I weld cyfreithiwr 
os yw'n bendant nad yw am wneud hynny. 

6.6 Ni ellir cyfweld unrhyw un sy'n cael eu cadw, sy'n dymuno cael cyngor cyfreithiol, neu 
ni ellir parhau i'w cyfweld, nes iddynt gael cyngor o'r fath oni bai fod: 

(a) Atodiad B yn berthnasol, pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd 
distawrwydd yn Atodiad C yn berthnasol oherwydd nad yw'r sawl sy'n cael eu 
cadw, wedi cael cyfle i ymgynghori a chyfreithiwr; neu 

(b) gan swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch, amheuon rhesymol dros gredu: 
(i) y gallai'r oedi dilynol: 

• arwain at ymyrryd neu niweidio tystiolaeth sy'n gysylltiedig a throsedd; 

• arwain at ymyrryd a phobl arall, neu beri niwed corfforol iddynt; 

• arwain at golledion difrifol o ran eiddo, neu ddifrod difrifol i eiddo; 

• arwain at rybuddio pobl eraill sydd dan amheuaeth o fod wedi cyflawni 
trosedd ond nad ydynt wedi cael eu harestio am ei gyflawni eto; 

• atal y gwaith o adennill eiddo a gafwyd o ganlyniad i gomisiynu trosedd. 

(ii) y gallai aros dyfodiad cyfreithiwr, gan gynnwys cyfreithiwr ar ddyletswydd, y 
cysylltwyd ag ef ac sydd wedi cytuno mynychu, arwain at oedi afresymol ym 
mhroses yr ymchwiliad. 

Sylwer: Yn yr achosion hyn, bydd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd 
distawrwydd yn Atodiad C yn berthnasol oherwydd nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw, 
wedi cael cyfle i ymgynghori a chyfreithiwr; 

(c) bod y cyfreithiwr a enwebwyd neu a ddewiswyd o restr gan y sawl sy'n cael eu cadw: 
(i) yn absennol ac na ellir cysylltu ag ef; 



72 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(ii) wedi dweud o'r blaen nad yw'n dymuno i'r heddlu gysylltu ag ef; neu 

(iii) ar 61 cysylltu ag ef, mae wedi gwrthod a mynychu; ac 

mae'r sawl sy'n cael eu cadw wedi cael eu hysbysu am y Cynllun Cyfreithiwr ar 
Ddyletswydd ond maent wedi gwrthod gofyn am y cyfreithiwr ar ddyletswydd. 

Yn yr amgylchiadau hyn, gellir cychwyn y cyfweliad neu barhau a'r cyfweliad 
yn syth, ar yr amod bod swyddog o safle arolygydd neu uwch, wedi cytuno 
y dylai'r cyfweliad fynd yn ei flaen. 

Sylwer: Ni fydd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd yn 
Atodiad C yn berthnasol oherwydd nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw, wedi cael cyfle i 
ymgynghori a'r cyfreithiwr ar ddyletswydd; 

(d) bod y sawl sy'n cael eu cadw yn newid eu meddwl ynghylch cael cyngor cyfreithiol. 

Yn yr amgylchiadau hyn, gellir cychwyn neu barhau a'r cyfweliad yn syth ar yr amod: 

(i) bod y sawl sy'n cael eu cadw yn cytuno gwneud hynny, ar bapur neu ar y 
cofnod cyfweliad a wnaed yn unol a Chod E neu F; 

(ii) bod swyddog o safle arolygydd neu uwch, wedi gofyn am resymau'r sawl sy'n 
cael eu cadw dros newid eu meddwl, ac yn rhoi ei awdurdod i'r cyfweliad 
fynd yn ei flaen. 

Bydd cadarnhad o gytundeb y sawl sy'n cael eu cadw, os byddant yn newid eu meddwl, 
y rhesymau dros wneud hynny os cant eu rhoi ac, yn unol a pharagraff 2.6A, enw'r 
swyddog awdurdodi, yn cael eu cofnodi yng nghofnod ysgrifenedig y cyfweliad neu yn y 
cofnod o'r cyfweliad a wnaed yn unol a Chod E neu F. Gweler Nodyn 61. Sylwer: Yn yr 
amgylchiadau hyn, ni fydd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd 
distawrwydd yn Atodiad C yn berthnasol oherwydd rhoddir cyfle i'r sawl sy'n cael eu 
cadw i ymgynghori a chyfreithiwr os dymunant. 

6.7 Os bydd paragraff 6.6(b)(i) yn berthnasol, ar 61 cael digon o wybodaeth er mwyn osgoi'r 
risg, rhaid i'r gwaith holi ddod i ben nes i'r sawl sy'n cael eu cadw gael cyngor 
cyfreithiol, oni bai fod paragraff 6.6(a), (b)(ii), (c) neu (d) yn berthnasol. 

6.8 Bydd y sawl sy'n cael eu cadw, sydd wedi cael caniatad i ymgynghori a chyfreithiwr, yn 
cael yr hawl i ofyn i'r cyfreithiwr fod yn bresennol wrth gael eu cyfweld, ond bai fod un 
o'r eithriadau ym mharagraff 6.6 yn berthnasol. 

6.9 Yr unig adeg y gellir gofyn i'r cyfreithiwr adael y cyfweliad yw os bydd ei ymddygiad yn 
golygu nad yw'r cyfwelydd yn gallu holi'r sawl sydd dan amheuaeth yn briodol. Gweler 
Nodiadau 6D a 6E 



B 



73 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



6.10 Os yw'r cyfwelydd o'r farn bod cyfreithiwr yn ymddwyn yn y fath ffordd, bydd yn atal y 
cyfweliad ac yn ymgynghori a swyddog nad yw ei safle yn is na safle uwch-arolygydd, 
os oes un ar gael, ac fel arall, swyddog nad yw ei safle yn is na safle arolygydd, nad yw'n 
gysylltiedig a'r ymchwiliad. Ar 61 siarad a'r cyfreithiwr, bydd y swyddog yr ymgynghorwyd 
ag ef, yn penderfynu a ddylai'r cyfweliad barhau ym mhresenoldeb y cyfreithiwr hwnnw. 
Os bydd yn penderfynu na ddylai'r cyfweliad barhau, rhoddir cyfle i'r sawl sydd dan 
amheuaeth i ymgynghori a chyfreithiwr arall cyn i'r cyfweliad fynd yn ei flaen, a rhoddir 
cyfle i'r cyfreithiwr hwnnw fynychu'r cyfweliad. Gweler Nodyn 6£ 

6.11 Mae gofyn i gyfreithiwr adael cyfweliad yn gam difrifol ac os bydd yn digwydd, bydd y 
swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch a wnaeth y penderfyniad, yn ystyried a ddylid 
hysbysu Cymdeithas y Cyfreithwyr am y digwyddiad. Os bydd swyddog o safle is nag 
uwch-arolygydd wedi penderfynu y dylai'r cyfreithiwr adael y cyfweliad, rhaid adrodd y 
ffeithiau i swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch, a fydd yn ystyried yn yr un modd 
a fyddai'n briodol hysbysu Cymdeithas y Cyfreithwyr. Pan fo'r cyfreithiwr dan sylw yn 
gyfreithiwr ar ddyletswydd, dylid anfon adroddiad at Gymdeithas y Cyfreithwyr ac 
at y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 

6.12 Ystyr 'cyfreithiwr' yn y Cod yma yw: 

• cyfreithiwr sydd a thystysgrif weithredol gyfredol 

• cynrychiolydd wedi'i achredu neu ar gyfnod prawf, sydd ar gofrestr y cynrychiolwyr 
a gedwir gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. 

6.12AAnfonir cynrychiolydd wedi'i achredu neu ar ei gyfnod prawf, i orsaf yr heddlu er mwyn 
rhoi cyngor gan, ac ar ran, cyfreithiwr at y diben hwn, oni bai fod swyddog o safle 
arolygydd neu uwch, o'r farn y bydd ymweliad o'r fath yn amharu ar yr ymchwiliad, gan 
roi cyfarwyddyd fel arall. Nid yw amharu ar yr ymchwiliad yn cynnwys rhoi cyngor 
cyfreithiol priodol i'r sawl sy'n cael eu cadw, fel nodir yn Nodyn 6D. Ar 61 iddo gyrraedd 
gorsaf yr heddlu, bydd paragraffau 6.6 /' 6.10 yn berthnasol. 

6.13 Wrth weithredu yn 61 ei ddisgresiwn o dan baragraff 6.12A, dylai'r swyddog ystyried yn 
arbennig: 



a yw: 



manylion adnabod a statws y cynrychiolydd heb ei achredu neu sydd ar 
ei gyfnod prawf, wedi cael eu nodi'n foddhaol; 

cymeriad y cynrychiolydd yn addas i roi cyngor cyfreithiol, e.e. nid yw person 
sydd a chofnod droseddol yn debygol o fod yn addas oni bai fod y gollfarn 
yn ymwneud a man drosedd ac na chafodd ei gyflawni'n ddiweddar. 



74 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



• unrhyw faterion eraill mewn unrhyw lythyr ysgrifenedig sy'n awdurdodi, a ddarparwyd 
gan y cyfreithiwr, y mae'r person yn mynychu gorsaf yr heddlu ar ei ran. Gweler 
Nodyn 6F 

6.14 Os bydd yr arolygydd yn gwrthod a gadael i gynrychiolydd wedi'i achredu neu sydd ar 
gyfnod prawf, i weld y person, neu os gwneir penderfyniad sy'n golygu nad yw person 
o'r fath yn cael aros yn y cyfweliad, rhaid i'r arolygydd hysbysu'r cyfreithiwr yr oedd y 
cynrychiolydd yn gweithredu ar ei ran, o hyn, a rhoi'r cyfle iddo wneud trefniadau amgen. 
Rhaid hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw a nodi hyn yn y cofnod cadw. 

6.15 Os bydd cyfreithiwr yn cyrraedd yr orsaf er mwyn gweld person penodol, rhaid hysbysu'r 
person hwnnw, oni bai fod Atodiad B yn berthnasol, os yw'n cael ei gyfweld neu beidio, 
a dylid gofyn iddo a hoffai weld y cyfreithiwr. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r 
sawl sy'n cael eu cadw wedi gwrthod cyngor cyfreithiol neu, ar 61 gofyn amdano, wedi cytuno 
i gael eu cyfweld heb gael cyngor. Rhaid nodi presenoldeb y cyfreithiwr a phenderfyniad 
y sawl sy'n cael eu cadw, yn y cofnod cadw. 

(b) Dogfennau 

6.16 Dylid cofnodi unrhyw gais am gyngor cyfreithiol a'r camau i'w cymryd. 

6.17 Os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn am gyngor cyfreithiol ac os cychwynnir cyfweliad 
naill ai yn absenoldeb cyfreithiwr neu ei gynrychiolydd, neu os bu'n rhaid iddynt adael 
y cyfweliad yna cofnodir hynny yng nghofnod y cyfweliad. 

Nodiadau arweiniad 

6A Wrth ystyried a yw paragraff 6.6(b) yn berthnasol, dylai'r swyddog, os yw hynny'n 
ymarferol, ofyn i'r cyfreithiwr amcangyfrif faint o amser y bydd hi'n cymryd iddo gyrraedd 
yr orsaf a pherthnasu hyn gyda'r amser a ganiateir i gadw'r sawl sy'n cael eu cadw, yr 
amser o'r dydd (h.y. a yw'r cyfnod gorffwys o dan baragraff 12.2 ar fin cychwyn) a 
gofynion ymchwiliadau eraill. Os yw'r cyfreithiwr ar ei ffordd neu'n mynd i gychwyn yn 
syth, ni fydd yn briodol fel arfer i gychwyn cyfweliad cyn iddo gyrraedd. Os yw'n 
ymddangos yn angenrheidiol cychwyn cyfweliad cyn i'r cyfreithiwr gyrraedd, dylid rhoi 
syniad iddo o ba mor hir y gallai'r heddlu aros cyn bod 6.6("bj yn berthnasol er mwyn 
sicrhau bod cyfle i wneud trefniadau i rywun arall ddarparu cyngor cyfreithiol. 

6S Dylid rhoi cyfle i'r sawl sy'n cael eu cadw ac sy'n gofyn am gyngor cyfreithiol, i 
ymgynghori a chyfreithiwr penodol neu gyfreithiwr arall o gwmni'r cyfreithiwr hwnnw 
neu'r cyfreithiwr ar ddyletswydd. Os na fydd cyngor ar gael yn y modd hwn, neu os nad 
yw'n dymuno ymgynghori a'r cyfreithiwr ar ddyletswydd, dylid rhoi cyfle i'r sawl sy'n cael 



B 



75 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



eu cadw, ddewis cyfreithiwr o restr o'r rhai sy'n fodlon rhoi cyngor cyfreithiol. Os na fydd 
y cyfreithiwr ar gael, gallant ddewis hyd at ddau arall. Os na fydd yr ymdrechion hyn yn 
llwyddo, gall swyddog y ddalfa ganiatau ymdrechion pellach hyd nes cysylltir a 
chyfreithiwr a bod y cyfreithiwr hynny yn cytuno darparu cyngor cyfreithiol. Ar wahan i'r 
dyletswyddau hyn, ni ddylai swyddog gynghori'r sawl sydd dan amheuaeth ynghylch 
unrhyw gwmni o gyfreithwyr arbennig. 

6C Ni Ddefnyddiwyd hwn 

6D Mae hawl gan y sawl sy'n cael eu cadw, i gael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim ac 
i gael eu cynrychioli gan gyfreithiwr. Unig ml y cyfreithiwr yng ngorsafyr heddlu yw amddiffyn 
a hybu hawliau cyfreithiol ei gleient. Ar brydiau, efallai y bydd hyn yn golygu rhoi cyngor 
sy'n golygu bod cleient yn osgoi rhoi tystiolaeth sy'n cryfhau achos yr erlyniad. Gall y 
cyfreithiwr ymyrryd er mwyn gofyn am fanylion, herio cwestiwn amhriodol a ofynnir i'w 
gleient neu'r ffordd y gofynnir y cwestiwn, cynghori ei gleient i beidio ag ateb cwestiynau 
arbennig, neu os yw'n dymuno, rhoi cyngor cyfreithiol pellach i'w gleient. Mae paragraff 
6.9 yn berthnasol yn unig os yw dull gweithredu neu ymddygiad y cyfreithiwr yn atal neu'n 
rhwystro cwestiynau cywir rhag cael eu gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth mewn ffordd 
afresymol, neu gofnodi ymateb y sawl sydd dan amheuaeth. Mae enghreifftiau o ymddygiad 
annerbyniol yn cynnwys ateb cwestiynau ar ran y sawl sydd dan amheuaeth neu ddarparu 
atebion ysgrifenedig er mwyn i'r sawl sydd dan amheuaeth eu dyfynnu. 

6£ Rhaid i swyddog sy'n penderfynu gwahardd cyfreithiwr fod mewn sefyllfa i fodloni'r llys 
bod y penderfyniad a wnaethpwyd, yn gywir. Er mwyn gwneud hyn, efallai y bydd angen iddo 
fod yn dyst i'r hyn sy'n digwydd. 

6F Os yw swyddog o safle arolygydd o leiaf, o'r farn bod cyfreithiwr arbennig neu gwmni 
penodol o gyfreithwyr dm ar 61 tro yn anfon cynrychiolwyr ar eu cyfnod prawf, nad ydynt 
yn addas i ddarparu cyngor cyfreithiol, dylai hysbysu swyddog o safle uwch-amlygydd o 
leiaf, a allai fod yn dymuno trafod y mater gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr 

6G Yn unol a chyfyngiadau Atodiad B, gall cyfreithiwr gynghori mwy nag un cleient mewn 
ymchwiliad os yw'n dymuno. Mae unrhyw wrthdam o ran buddiannau yn fater i'r cyfreithiwr 
dan ei god ymddygiad proffesiynol. Os, fodd bynnag, y gallai aros am un cyfreithiwr i mi 
cyngor i un cleient, arwain at oedi afresymol wrth geisio cyfweld un arall, gallai darpariaethau 
paragraff 6.6(b) fod yn berthnasol. 

6H Yn ogystal a phosteryn Saesneg, dylid dangos poster neu bosteri sy'n cynnwys cyfieithiadau 
Cymraeg, y prif ieithoedd ethnig lleiafrifol a'r prif ieithoedd Ewmpeaidd ble bynnag y byddent 
o gymorth a phan fo hynny'n ymarferol. 

6/ Mae paragraff 6.6(d) yn gofyn i swyddog o safle arolygydd neu uwch, awdurdodi i barhau 

76 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



cyfweliad pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw a oedd yn dymuno cael cyngor cyfreithiol, yn 
newid eu meddwl. Gellir rhoi caniatad o'r fath dros y ffon, os yw'r swyddog awdurdodi wedi'i 
fodloni ynghylch rheswm y sawl sy'n cael eu cadw dros newid eu meddwl a'i fod wedi'i 
fodloni ei bod yn briodol parhau a'r cyfweliad yn yr amgylchiadau hynny. 

6J Pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw yn ymarfer eu hawl i gael cyngor cyfreithiol trwy ymgynghori 
neu gyfathrebu gyda cyfreithiwr, rhaid caniatau iddynt wneud hynny'n breifat. Mae'r hawl 
hon i ymgynghori neu gyfathrebu yn breifat yn hawl sylfaenol. Ac eithrio'r hyn a ganiateir 
gan Ddeddf Terfysgaeth 2000,Atodlen 8, paragraff9, os cyfaddawdir ar y gofyniad ynghylch 
preifatrwydd oherwydd y gallai rhywun arall glywed, gwrando neu ddarllen yr hyn a ddywedir 
neu'r hyn a ysgrifennir gan y sawl sy'n cael eu cadw neu gan y cyfreithiwr, at ddiben rhoi 
a chael cyngor cyfreithiol, heb ganiatad y sawl sy'n cael eu cadw, bydd yr hawl hon wedi 
cael ei gwadu. Pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw yn dewis siarad gyda chyfreithiwr dros y 
ffon, dylid rhoi cyfle iddynt wneud hynny yn breifat oni bai fod hynny'n anymarferol oherwydd 
cynllun y man cadw neu leoliad y ffonau. Fodd bynnag, fel arfer, disgwylir i'r cyfleusterau 
fod ar gael ym mhob gorsaf heddlu, oni bai eu bod yn cael eu defnyddio, er mwyn galluogi 
unigolion yn y ddalfa i siarad a chyfreithiwr yn breifat naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffon. 

6K Nid oes rhaid i'r sawl sy'n cael eu cadw roi rhesymau dros wrthod cyngor cyfreithiol ac 
ni ddylid ceisio'u darbwyllo i wneud hynny. 

7 Dinasyddion gwledydd annibynnol y Gymanwlad neu wledydd tramor 

(a) Gweithredu 

7.1 Gall unrhyw ddinesydd o un o wledydd annibynnol y Gymanwlad neu unrhyw ddinesydd 
gwlad dramor, gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon, gyfathrebu a'r Uchel Gomisiwn, y 
Llysgenhadaeth neu'r Gonswliaeth briodol ar unrhyw adeg. Rhaid hysbysu'r sawl sy'n 
cael eu cadw cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol: 

• o'r hawl yma; 

• o'u hawl, os ydynt yn dymuno, i rywun gysylltu a'u Huchel Gomisiwn, eu 
Llysgenhadaeth neu eu Conswlaeth, i'w hysbysu o'u lleoliad a'r rhesymau dros 
eu cadw. Dylid ymateb i gais o'r fath cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol. 

7.2 Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn ddinesydd gwlad, y ceir cytundeb neu gonfensiwn 
consylaidd dwyochrog gyda hi, sy'n mynnu bod angen hysbysu adeg arestio rhywun o'r 
wlad honno, yna hysbysir Uchel Gomisiwn, Llysgenhadaeth neu Gonswliaeth briodol 
cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, yn unol a pharagraff 7.4. Mae'r gwledydd y mae 
hyn yn berthnasol iddynt ar 1 Ebrill 2003 wedi eu rhestru yn Atodiad F. 

7.3 Gall swyddogion consylaidd ymweld a'u dinasyddion yn ystod eu cyfnod yn y ddalfa er 



B 



77 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



mwyn siarad a hwy ac, os oes angen, trefnu cyngor cyfreithiol ar eu cyfer. Cynhelir 
ymweliadau o'r fath pan na fydd swyddog yr heddlu yn bresennol. 

7.4 Er gwaethaf darpariaethau confensiynau consylaidd, os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn 
ffoadur gwleidyddol, boed hynny am resymau'n ymwneud a hil, cenedligrwydd, barn 
wleidyddol neu grefydd, neu os yw'n ceisio lloches gwleidyddol, ni hysbysir swyddogion 
consylaidd bod un o'u dinasyddion wedi cael eu harestio ac ni chant weld gwybodaeth 
amdanynt, oni bai fod y sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn yn benodol iddynt gael gweld 
gwybodaeth o'r fath. 

(b) Dogfennau 

7.5 Gwneir cofnod pan hysbysir y sawl sy'n cael eu cadw, o'u hawliau o dan yr adran hon 
ac unrhyw gyfathrebu gydag Uchel Gomisiwn, Llysgenhadaeth neu Gonswliaeth. 

Nodyn arweiniad 

7 A Ni ellir ymyrryd ag ymarfer yr hawliau yn yr adran hon, er bod Atodiad B yn berthnasol. 

8 Amodau cadw 

(a) Gweithredu 

8.1 Cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol, ni ddylid cadw mwy nag un person ym mhob cell. 

8.2 Rhaid sicrhau bod y celloedd a ddefnyddir yn cael eu gwresogi, eu glanhau a'u hawyru'n 
ddigonol. Rhaid eu goleuo'n ddigonol a rhaid gwanhau'r golau yn gyson a diogelwch, 
er mwyn galluogi pobl sy'n cael eu cadw i gysgu yn ystod y nos. Ni ddefnyddir unrhyw 
gyfyngiadau ychwanegol mewn cell sydd dan glo oni bai fod yn rhaid gwneud hynny, a 
wedyn, dim ond offer cyfyngu a gymeradwywyd gan y Prif Swyddog a ganiateir, sy'n 
rhesymol ac yn angenrheidiol dan yr amgylchiadau, gan ystyried ymddygiad y sawl sy'n 
cael eu cadw ac er mwyn ceisio sicrhau eu diogelwch a diogelwch eraill. Os yw'r sawl 
sy'n cael eu cadw yn fyddar, os oes anhwylder meddwl arnynt neu os ydynt fel arall yn 
agored i niwed meddyliol, rhaid cymryd gofal arbennig wrth benderfynu a ddylid defnyddio 
unrhyw fath o gyfyngiadau a gymeradwywyd. 

8.3 Bydd blancedi, matresi, gobennydd a dillad gwely arall a ddefnyddir, o ansawdd rhesymol 
ac mewn cyflwr glan. Gweler Nodyn 8A 

8.4 Rhaid darparu toiledau a chyfleusterau ymolchi. 

8.5 Os oes angen diosg dillad y sawl sy'n cael eu cadw at ddibenion ymchwilio, neu oherwydd 
rhesymau'n ymwneud a hylendid, iechyd neu er mwyn eu glanhau, darperir dillad glan, 

78 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



cyffyrddus ac o safon rhesymol, yn eu lie. Ni ellir cyfweld y sawl sy'n cael eu cadw oni 
bai eu bod wedi cael cynnig dillad digonol. 

8.6 Dylid cynnig o leiaf dau bryd ysgafn ac un prif bryd mewn unrhyw gyfnod 24 awr. Gweler 
Nodyn 8B. Dylid darparu diod gyda phrydau a rhwng prydau os gwneir cais rhesymol 
amdanynt. Pan fo angen, gofynnir am gyngor y gweithiwr iechyd proffesiynol priodol, gweler 
Nodyn 9A, ynghylch materion meddygol a diet. Cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol, 
bydd y prydau a ddarperir yn cynnig diet amrywiol, gan fodloni unrhyw anghenion diet 
penodol, neu gredoau crefyddol a allai fod gan y sawl sy'n cael eu cadw. Yn 61 disgresiwn 
swyddog y ddalfa, gall teulu neu gyfeillion y sawl sy'n cael eu cadw ddarparu prydau iddynt, 
a thalu amdanynt. Gweler Nodyn 8A 

8.7 Cynigircyfnodau byro ymarfer corff yn yrawyr agored bobdydd, osyw hynny'n ymarferol. 

8.8 Ni ddylid rhoi person ifanc mewn cell heddlu oni bai nad oes unrhyw safle diogel arall 
ar gael ac os yw swyddog y ddalfa o'r farn nad yw hi'n ymarferol ei oruchwylio os nad 
yw'n cael ei roi mewn cell, neu bod cell yn rhoi lie mwy cyffyrddus iddo na man diogel arall 
yn yr orsaf. Ni ellir rhoi person ifanc mewn cell gydag oedolyn sy'n cael ei gadw. 

(b) Dogfennau 

8.9 Rhaid cadw cofnod o ddillad a phrydau a gynigir. 

8.10 Os rhoddir person ifanc mewn cell, rhaid cofnodi'r rheswm dros wneud hynny. 

8.11 Cofnodir y cam o ddefnyddio unrhyw gyfyngiadau ar y sawl sy'n cael eu cadw mewn 
cell, y rhesymau dros wneud hynny ac, os yw hynny'n briodol, y trefniadau i oruchwylio'r 
sawl sy'n cael eu cadw ymhellach ar 61 eu cyfyngu. Gweler paragraff 3.9 

Nodiadau arweiniad 

8A Mae'r ddarpariaeth ym mharagraff 8.3 ac 8.6 yn arbennig o bwysig yn achos person a 
gedwir o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, mewnfudwyr a gedwir ac eraill y mae'n debygol 
y cant eu cadw am gyfnod estynedig. Wrth benderfynu a ddylid caniatau i deuluoedd neu 
gyfeillion ddarparu prydau, mae gan swyddog y ddalfa yr bawl i ystyried y risg o eitemau'n 
cael eu cuddio mewn unrhyw fwyd neu becyn, a dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swyddog 
o dan Ddeddfwriaeth trin bwyd. 

8B Cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol, dylid cynnig prydau ar adegau prydau penodol, neu 
ar adegau eraill sy'n ystyried pryd gafodd y sawl sy'n cael eu cadw, bryd o fwyd ddiwethaf. 

9 Gofal a thriniaeth pobl sy'n cael eu cadw 

(a) Cyffredinol 

79 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



9.1 Nid oes unrhyw beth yn yr adran hon yn atal yr heddlu rhag galw ar lawfeddyg yr heddlu 
neu, os yw hynny'n briodol, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, i archwilio'r sawl sy'n 
cael eu cadw, at ddibenion cael tystiolaeth yn ymwneud ag unrhyw drosedd y mae'r 
sawl sy'n cael eu cadw dan amheuaeth o fod yn gysylltiedig ag ef. Gweler Nodyn 9A 

9.2 Os gwneir cwyn gan y sawl sy'n cael eu cadw, neu ar eu rhan, ynghylch eu triniaeth ers 
iddynt gael eu harestio, neu os yw'n dod i'r amlwg y gallai'r sawl sy'n cael eu cadw, 
fod wedi cael eu trin yn anghywir, rhaid paratoi adroddiad cyn gynted ag y bo hynny'n 
ymarferol, i swyddog o safle arolygydd neu uwch, nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad. 
Os yw'r mater yn ymwneud ag achos posibl o ymosod, neu'r posibilrwydd y defnyddiwyd 
grym afresymol neu ddiangen, rhaid galw am weithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol 
cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol. 

9.3 Dylid ymweld a'r sawl sy'n cael eu cadw o leiaf unwaith bob hanner awr. Os na nodwyd 
unrhyw risg y gellir fod wedi ei ragweld mewn asesiad risg, gweler paragraffau 3.6-3.10, 
nid oes angen deffro person sy'n cysgu. Yn unol a chyfarwyddiadau clinigol a roddwyd 
gan y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol, gweler paragraff 9.13, rhaid gwneud 
y canlynol yn achos y rhai yr amheuir eu bod yn feddw neu dan ddylanwad cyffuriau, 
neu wedi llyncu cyffuriau, gweler Nodyn 9CA, neu y mae lefel eu hymwybyddiaeth yn 
destun pryder: 

• ymweld a nhw a'u deffro o leiaf bob hanner awr 

• asesu eu cyflwr fel nodir yn Atodiad H 

• a threfnu triniaeth glinigol ar eu cyfer os yw hynny'n briodol 
Gweler Nodiadau 9B, 9C a 9H 

9.4 Pan wneir trefniadau i sicrhau sylw clinigol ar gyfer y sawl sy'n cael eu cadw, rhaid i 
swyddog y ddalfa sicrhau y darperir yr holl wybodaeth berthnasol a allai gynorthwyo 
wrth drin cyflwr y sawl sy'n cael eu cadw, i'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cyfrifol. 
Mae hyn yn berthnasol os yw'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gofyn am 
wybodaeth o'r fath neu beidio. Rhaid i unrhyw swyddog neu staff heddlu sydd a'r 
wybodaeth berthnasol, hysbysu swyddog y ddalfa cyn gynted agy bo hynny'n ymarferol. 

(b) Sylw a thriniaeth glinigol 

9.5 Rhaid i swyddog y ddalfa sicrhau bod y sawl sy'n cael eu cadw yn cael sylw clinigol priodol 
cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol os: 

(a) yw hi'n ymddangos bod y person yn dioddef salwch corfforol; neu 

(b) os yw wedi cael ei anafu; neu 

80 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



(c) os yw'n ymddangos ei fod yn ddioddef anhwylder meddwl; neu 

(d) os yw'n ymddangos bod angen sylw clinigol arno. 

9.5A Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn am sylw 
clinigol ac os ydynt wedi cael sylw clinigol mewn rhywle arall eisoes neu beidio. Os yw'n 
ymddangos bod angen sylw brys arnynt, e.e. fel nodir yn Atodiad H, rhaid galw'r 
gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd ar gael neu ambiwlans yn syth. 

9.5B Mae'n rhaid i swyddog y ddalfa hefyd ystyried yr angen am sylw clinigol fel nodwyd yn 
Nodyn Arweiniad 9C mewn perthynas a rhai sy'n dioddef effeithiau alcohol a chyffuriau. 

9.6 Nid diben paragraff 9.5 yw atal neu ohirio trosglwyddo person a gedwir o dan Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983, adran 136, i'r ysbyty os oes angen. Gweler Nodyn 9D. Pan gynhelir 
asesiad dany Ddeddf honno mewn gorsaf heddlu, gweler paragraff 3.16, rhaid i swyddog 
y ddalfa ystyried a ddylid galw am weithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol i gynnal 
archwiliad clinigol cychwynnol o'r sawl sy'n cael eu cadw. Mae hwn yn arbennig o berthnasol 
pan fydd hi'n debygol y ceir oedi cyn i ymarferwr meddygol cymwys addas gyrraedd. 

9.7 Os yw hi'n ymddangos i swyddog y ddalfa ei bod hi'n bosibl bod person sy'n cyrraedd 
yr orsaf ar 61 cael ei arestio, yn dioddef clefyd neu gyflwr heintus, neu os oes rhywun 
yn dweud hynny wrth swyddog y ddalfa, rhaid iddo gymryd camau rhesymol i ddiogelu 
iechyd y sawl sy'n cael eu cadw ac eraill yn yr orsaf. Wrth benderfynu pa gamau i'w cymryd, 
rhaid gofyn am gyngor gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol. Gweler Nodyn 9E. 
Mae gan swyddog y ddalfa y disgresiwn i gadw'r person a'i eiddo ar wahan nes y ceir 
cyfarwyddiadau clinigol. 

9.8 Os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn am archwiliad clinigol, rhaid galw ar weithiwr 
gofal iechyd proffesiynol priodol cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol er mwyn asesu 
anghenion clinigol y sawl sy'n cael eu cadw. Os na ellir darparu cynllun gofal priodol a 
diogel, rhaid gofyn am gyngor llawfeddyg yr heddlu. Gall y sawl sy'n cael eu cadw 
ddewis ymarferwr meddygol i'w archwilio hefyd, a thalu amdano. 

9.9 Os oes rhaid i'r sawl sy'n cael eu cadw gymryd neu ddefnyddio unrhyw feddyginiaeth 
er mwyn cydymffurfio a chyfarwyddiadau clinigol a roddwyd iddynt cyn eu dwyn i'r ddalfa, 
rhaid i swyddog y ddalfa ymgynghori a'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol cyn 
defnyddio'r feddyginiaeth. Yn unol a chyfyngiadau paragraff 9.10, mae swyddog y ddalfa 
yn gyfrifol am gadw unrhyw feddyginiaeth yn ddiogel ac am sicrhau bod y sawl sy'n cael 
eu cadw, yn cael cyfle i gymryd neu ddefnyddio meddyginiaeth a gymeradwywyd neu y 
rhoddwyd cyfarwyddiadau iddynt ei chymryd. Nodir unrhyw ymgynghori o'r fath, a'i ganlyniad, 
yn y cofnod cadw. 



B 



81 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



9.10 Ni chaniateir i unrhyw swyddog heddlu roi cyffuriau a reolir a roddwyd ar bresgripsiwn 
meddygol, neu oruchwylio'r person yn eu rhoi i'w hunan, fel y mathau a'r ffurfiau a 
restrir yn Rheoliadau Camddefnyddio Cyffuriau 1985, Atodlen 2 neu 3. Yr unig adeg y 
gall y sawl sy'n cael eu cadw roi cyffuriau o'r fath i'w hunain, yw dan oruchwyliaeth yr 
ymarferwr meddygol cofrestredig sy'n awdurdodi y gellir eu defnyddio. Gellir dosbarthu 
cyffuriau a restrir yn Atodlen 4 neu 5 gan swyddog y ddalfa er mwyn i'r person eu rhoi 
i'w hunan os yw wedi ymgynghori a'r ymarferwr meddygol cofrestredig sydd wedi 
awdurdodi y gellir eu defnyddio, ac fe ellir gwneud hyn dros y ffon, a phan fydd y ddwy 
ochr yn fodlon na fydd y weithred o'r person yn y ddalfa yn rhoi'r cyffuriau i'w hunan, 
yn golygu bod y person dan sylw, swyddogion yr heddlu nac unrhyw un arall, mewn 
perygl o gael niwed neu anaf. 

9.11 Pan fo gweithiwyr gofal iechyd proffesiynol priodol yn rhoi cyffuriau neu feddyginiaethau 
eraill, neu'n goruchwylio unigolion yn eu cymryd eu hunain, rhaid i hyn gydymffurfio a'r 
ddeddfwriaeth bresennol ynghylch meddyginiaethau a chwmpas yr arfer fel y pennwyd 
gan eu corff proffesiynol perthnasol. 

9.12 Os oes gan y sawl sy'n cael eu cadw, feddyginiaeth yn ymwneud a chyflwr ar y galon, 
clefyd siwgr, epilepsi neu gyflwr sy'n gallu bod yr un mor ddifrifol, neu os ydynt yn honni 
bod angen meddyginiaeth o'r fath arnynt, rhaid cael cyngor y gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol, hyd yn oed os na fydd paragraff 9.5 o bosib yn berthnasol. 

9.13 Pan elwirary gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol yn unol a'r adran hon, i archwilio 
neu drin y sawl sy'n cael eu cadw, bydd swyddog y ddalfa yn gofyn eu barn am: 

• unrhyw beryglon neu broblemau y bydd angen i'r heddlu eu hystyried wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch parhau i gadw'r person; 

• pryd i gynnal cyfweliad os yw hynny'n berthnasol; a'r 

• angen am ganllawiau sicrhau diogelwch. 

9.14 Pan roddir cyfarwyddiadau clinigol gan y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol, ar 
lafar neu ar bapur, ac os oes gan swyddog y ddalfa unrhyw amheuon neu os yw'n ansicr 
ynghylch unrhyw agwedd ar y cyfarwyddiadau, bydd swyddog y ddalfa yn gofyn am 
eglurhad. Mae'n arbennig o bwysig bod y cyfarwyddiadau ynghylch amlder ymweliadau 
yn eglur, yn fanwl ac yn gallu cael eu gweithredu. Gweler Nodyn 9F. 



(c) Dogfennau 

9.15 Rhaid cofnodi'r canlynol yn y cofnod cadw: 



82 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



(a) y trefniadau a wneir i archwilio'r person gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol o 
dan baragraff 9.2 ac unrhyw gwyn a adroddir dan y paragraff hwnnw, ynghyd ag 
unrhyw sylwadau perthnasol gan swyddog y ddalfa; 

(b) unrhyw drefniadau a wneir yn unol a pharagraff 9.5; 

(c) unrhyw gais am archwiliad clinigol o dan baragraff 9.8 ac unrhyw drefniadau a 
wnaethpwyd er mwyn ymateb i hyn; 

(d) yr anaf, y salwch, y cyflwr neu'r rheswm arall a olygodd bod angen gwneud y 
trefniadau yn (a) i (c), gweler Nodyn 9G; 

(e) unrhyw gyfarwyddiadau a chyngor clinigol, gan gynnwys unrhyw esboniadau pellach 
a roddir i'r heddlu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol ynghylch gofal a thriniaeth 
y sawl sy'n cael eu cadw, yn ymwneud ag unrhyw un o'r trefniadau a wnaethpwyd 
yn (a) i (c), gweler Nodyn 9F\ 

(f) os yw'n berthnasol, yr ymateb a gafwyd wrth geisio deffro person trwy ddefnyddio'r 
drefn yn Atodiad H, gweler Nodyn 9H. 

9.16 Os na fydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn cofnodi ei ganfyddiadau clinigol yn y 
cofnod cadw, rhaid i'r cofnod ddangos lie y cant eu cofnodi. Gweler Nodyn 9G. Fodd 
bynnag, rhaid cofnodi gwybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer staff cadw, er mwyn sicrhau 
gofal a lies parhaus y sawl sy'n cael eu cadw, yn agored yn y cofnod cadw, gweler 
paragraff 3.8 ac Atodiad G, paragraff 7. 

9.17 Yn unol a gofynion Adran 4, bydd y cofnod cadw yn cynnwys: 

• cofnod o'r holl feddygyniaeth a oedd gan y sawl sy'n cael eu cadw pan wnaethant 
gyrraedd gorsaf yr heddlu; 

• nodyn ynghylch unrhyw feddyginiaeth o'r fath y maent honni bod ei hangen arnynt, 
ond nad oes ganddynt. 

Nodiadau arweiniad 

9A Mae 'gweithiwr gofal iechyd proffesiynol' yn golygu person sydd a chymwysterau clinigol ac 
sy'n gweithio yng nghwmpas arfer a bennwyd gan ei gorff proffesiynol perthnasol. Mae 
penderfynu a yw gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn 'briodol' neu beidio, yn dibynnu 
ar amgylchiadau'r dyletswyddau a gyflawnir ganddo ar y pryd. 

9B Pan fo modd, dylid ymweld ag unigolion ifanc ac unigolion sy'n agored i niwed yn feddyliol, 
yn fwy cyson yn ystod eu cyfnod cadw. 



B 



83 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



9C Gallai person sy'n ymddangos yn feddw neu sy'n ymddwyn yn annormal, fod yn sal, yn 
dioddef effeithiau cyffuriau neu wedi cael eu hanafu, yn enwedig anal i'r pen nad yw'n 
amlwg. Gallai person sydd angen neu sy'n ddlbynnol ar gyffuriau arbennig, gan gynnwys 
alcohol, brofi effeithiau niweidiol o fewn cyfnod byr, o beidio a chael eu cyflenwad o 
gyffuriau. Dan yr amgylchiadau hyn, pan geir unrhyw amheuaeth, dylai'r heddlu ymateb 
ar fyrder trwy alw gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol neu ambiwlans. Nid yw 
paragraff 9.5 yn berthnasol i salwch na man anafiadau nad oes angen rhoi sylw iddynt. 
Fodd bynnag, rhaid cofnodi pob salwch neu anafo'r fath yn y cofnod cadw a rhaid datrys 
unrhyw amheuaeth trwy alw'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol priodol. 

9CA Byddai Paragraff 9.3 yn berthnasol i berson yn nalfa 'r heddlu trwy orchymyn llys ynadon 
o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, adran 152 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cyffuriau 
2005, adran 8) i hwyluso canfod tystiolaeth ar 61 cael eu cyhuddo o fod ym meddiant 
cyffuriau neu gyflenwi cyffuriau ac amheuaeth o fod wedi llyncu cyffuriau. Yn achos 
anghenion gofal iechyd rhywun sydd wedi llyncu cyffuriau, dylai swyddog y ddalfa yn amodol 
ar unrhyw gyfarwyddiadau clinigol, ystyried yr angen i ddeffro'r unigolyn bob hanner awr. 
Nid yw hyn yn dileu 'r angen i ymweld yn rheolaidd a 'r sawl sy'n cael eu cadw yn eu cell. 

9D Pan fo hynny'n ymarferol, dylid gwneud trefniadau i'r sawl sy'n cael eu cadw er mwyn eu 
hasesu odan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, adran 136, gaeleu cludo i ysbyty. Ni cheir unrhyw 
bwer dan y Ddeddf honno i drosglwyddo person a gedwir o dan adran 136 o un man 
diogel i fan diogel arall er mwyn ei asesu. 

9E Mae'n bwysig parchu hawl person i breifatrwydd a rhaid cadw gwybodaeth am ei iechyd 
yn gyfrinachol a'i ddatgelu ar 61 cael ei ganiatad neu'n unol a chyngor clinigol pan fo angen 
amddiffyn iechyd y sawl sy'n cael eu cadw neu iechyd eraill sy'n ymwneud ag ef. 

9F Dylai swyddog y ddalfa geisio egluro cyfarwyddiadau bod angen arsylwi neu oruchwylio'r 
sawl sy'n cael eu cadw, yn gyson, a dylai ofyn i'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol esbonio'n 
union pa gamau y mae angen eu cymryd er mwyn ymgorffori cyfarwyddiadau o'r fath. 

9G Nid yw paragraffau 9.15 a 9.16 yn gofyn am gofnodi unrhyw wybodaeth am achos 
unrhyw anaf, salwch neu gyflwr yn y cofnod cadw os yw'n ymddangos ei fod yn gallu 
darparu tystiolaeth am drosedd. 

9H Diben cofnodi ymatebion person wrth geisio'u deffro trwy ddefnyddio'r drefn yn Atodiad H, 
yw galluogi nodi unrhyw newid yn lefel ymwybyddiaeth y person, a threfnu triniaeth 
glinigol os yw hynny'n briodol. 



10 Rhybudd 

(a) Pryd y mae'n rhaid rhoi rhybudd 



84 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



10.1 Rhaid rhoi rhybudd i berson pan fydd sail i amau ei fod wedi cyflawni trosedd, gweler 
Nodyn 10A, cyn ei holi ynghylch trosedd, neu ofyn cwestiynau pellach iddo os yw'r 
atebion yn sail i'w amau, os ge Mir defnyddio atebion neu ddistawrwydd y sawl sydd dan 
amheuaeth, (h.y. methu neu wrthod ag ateb neu ateb yn foddhaol) fel tystiolaeth mewn 
llys wrth erlyn. Ni fydd angen rhoi rhybudd i berson os oes angen gofyn y cwestiynau 
at ddibenion angenrheidiol eraill, e.e.: 

(a) yn unig er mwyn dod i wybod pwy ydynt neu berchnogaeth unrhyw gerbyd; 

(b) er mwyn cael gwybodaeth yn unol ag unrhyw ofyniad statudol perthnasol, gweler 
paragraff 10.9; 

(c) er mwyn hyrwyddo cynnal chwiliad priodol ac effeithiol, e.e. er mwyn pennu'r angen 
i gynnal chwiliad wrth ymgymryd a phwerau atal a chwilio neu gael cydweithrediad 
wrth chwilio; 

(d) er mwyn dilysu cofnod ysgrifenedig fel nodir ym mharagraff 11.13; 

(e) wrth archwilio person yn unol a Deddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 7 a'r Cod Ymarfer 
ar gyfer Swyddogion Archwilio a gyhoeddwyd dan y Ddeddf honno, Atodlen 14, 
paragraff 6. 

10.2 Pan fo person na chafodd ei arestio, yn cael ei rybuddio gyntaf, neu ei atgoffa ei fod 
wedi cael rhybudd, rhaid hysbysu'r person hwnnw hefyd ar yr un pryd, nad yw wedi cael 
ei arestio a'i fod yn rhydd i adael os yw'n dymuno. Gweler Nodyn IOC 

10.3 Rhaid hysbysu person sy'n cael ei arestio, neu ei arestio ymhellach, ar yr adeg hwnnw, 
neu cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol wedi hynny, ei fod wedi cael ei arestio a'r 
rhesymau dros ei arestio, gweler paragraff 3.4, Nodyn 10B a Cod G, paragraffau 2.2 a 4.3. 

10.4 Fel yn Cod G, adran 3, rhaid rhoi rhybudd i berson sy'n cael ei arestio, neu ei arestio 
ymhellach, oni bai: 

(a) nadyw hi'n ymarferol gwneud hynny oherwydd ei gyflwrneu ei ymddygiad ary pryd; 

(b) fod rhybudd eisoes wedi'i rhoi iddo cyn ei arestio fel nodir ym mharagraff 10.1. 

(b) Amodau'r rhybudd 

10.5 Dylai'r rhybudd, y mae'n rhaid ei roi: 

(a) wrth arestio rhywun; 

(b) ar bob achlysur arall cyn cyhuddo rhywun neu ei hysbysu y gallai gael ei erlyn, 
gweler adran 16, 



B 



85 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ddilyn y ffurf canlynol, oni bai fod y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd 
distawrwydd yn berthnasol, gweler Atodiad C: 

"Does dim rhaid i chi ddweud dim byd. Ond gall niweidio eich amddiffyniad os na 
fyddwch chi'n son, wrth gael eich holi, am rywbeth y byddwch chi'n dibynnu arno nes 
ymlaen yn y Llys. Gall unrhyw beth yr ydych yn ei ddweud gael ei roi fel tystiolaeth." 

Gweler Nodyn 10G 

10.6 Mae Atodiad C, para graft 2 yn nodi amodau amgen y rhybudd i'w roi pan fo'r cyfyngiad 
ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, yn berthnasol. 

10.7 Nid yw achosion o wyro ychydig ar eiriad unrhyw rybudd a roddir yn unol a'r Cod yma, 
yn golygu y torrir un o amodau'r Cod yma, ar yr amod bod ystyr y rhybudd perthnasol 
wedi'i ddiogelu. Gweler Nodyn 10D 

10.8 Ar 61 unrhyw doriad wrth holi rhywun ar 61 rhoi rhybudd iddo, rhaid sicrhau bod y person 
a holir yn ymwybodol ei fod yn parhau i fod dan rybudd. Os ceir unrhyw amheuaeth, 
rhaid rhoi'r rhybudd perthnasol unwaith eto yn llawn ar 61 i'r cyfweliad ailgychwyn. 
Gweler Nodyn 10E 

10.9 Er ei fod wedi cael ei rybuddio, os bydd person yn parhau i fethu a chydweithredu neu 
ateb cwestiynau arbennig a allai effeithio ar y ffordd y bydd yn cael ei drin, dylid hysbysu'r 
person o unrhyw oblygiadau perthnasol, ac na effeithir ar y goblygiadau hynny gan y 
rhybudd. Mae enghreifftiau'n cynnwys pan fo person yn gwrthod darparu: 

• ei enw a'i gyfeiriad wrth ei gyhuddo, a allai olygu y bydd yn rhaid ei gadw; 

• manylion a gwybodaeth yn unol a gofyniad statudol, e.e. o dan Ddeddf Traffig y 
Ffyrdd 1988, a allai olygu trosedd neu olygu y gellir arestio'r person ymhellach. 

(c) Rhybudd arbennig o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Drefn Gyhoeddus 1994, 
adrannau 36 a 37 

10.10 Pan fo'r sawl sydd dan amheuaeth yn cael eu cyfweld mewn gorsaf heddlu neu fan 
cadw awdurdodedig ar 61 eu harestio, ac yn methu ag ateb neu'n gwrthod ateb 
cwestiynau penodol, neu ateb yn foddhaol ar 61 rhoi rhybudd digonol iddynt, gweler 
Nodyn 10F, gall llys neu reithgor ddod i gasgliadau sy'n briodol o dan Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, adrannau 36 a 37. Yr unig adeg y 
gellir dod i gasgliadau o'r fath yw: 

(a) pan na fydd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, 
gweler Atodiad C, yn berthnasol; ac 



86 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



(b) os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn cael eu harestio gan heddwas ac yn methu 
esbonio neu'n gwrthod esbonio unrhyw wrthrychau, marciau neu sylweddau, 
neu farciau ar wrthrychau o'r fath a ganfyddwyd: 

• gyda hwynt; 

• yn, neu ar, eu dillad neu eu hesgidiau; 

• yn eu meddiant fel arall; neu 

• yn y man lie cawsant eu harestio; 

(c) pan fydd heddwas wedi dod o hyd i'r sawl sydd dan amheuaeth mewn man neu 
oddeutu'r un adeg pryd yr honnwyd y cyflawnwyd y drosedd yr arestiwyd hwynt 
yn ei gylch, ac os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn methu neu'n gwrthod 
esbonio'u presenoldeb yno. 

Pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd yn berthnasol, 
efallai y gofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth roi cyfrif am unrhyw un o'r materion yn 
(b) neu (c) ond ni fydd y rhybudd arbennig a ddisgrifiwyd ym mharagraff 10.11 yn 
berthnasol, ac ni ddylid ei roi. 

10.11 Er mwyn ffurfio casgliad pan fo'r sawl sydd dan amheuaeth yn methu neu'n gwrthod 
ateb cwestiwn ynghylch un o'r materion hyn neu'n methu neu wrthod a'i ateb yn 
foddhaol, rhaid hysbysu'r sawl sydd dan amheuaeth, mewn iaith gyffredin: 

(a) o ba drosedd yr ymchwilir iddo; 

(b) o ba ffaith y gofynnir iddynt ei hesbonio; 

(c) y gallai'r ffaith hon fod oherwydd iddynt gymryd rhan wrth gomisiynu'r drosedd; 

(d) y gallai llys ddod i gasgliad priodol os ydynt yn methu neu'n gwrthod esbonio'r 
ffaith hon; 

(e) bod cofnod yn cael ei baratoi o'r cyfweliad ac y ge Mir ei ddefnyddio fel tystiolaeth 
pe bai achos yn deillio o'r mater. 

(d) Pobl ifanc a'r thai sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored I niwed yn feddyliol 

10.12 0s rhoddir rhybudd i berson ifanc neu rywun sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel 
arall yn agored i niwed yn feddyliol, yn absenoldeb yr oedolyn priodol, rhaid ailadrodd 
y rhybudd ym mhresenoldeb yr oedolyn. 



B 



87 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(e) Dogfennau 

10.13 Gwneir cofnod pan roddir rhybudd dan yr adran hon, naill ai yn llyfr poced y cyfwelydd neu 
yng nghofnod y cyfweliad. 

Nodiadau arweiniad 

10A Rhaid bod peth sail resymol a gwrthrychol dros amau rhywun, wedi'i seilio ar ffeithiau hysbys 
neu wybodaeth sy'n berthnasol i'r tebygolrwydd bod y drosedd wedi cael ei gyflawni a 
bod y person a holir, wedi'i chyflawni. 

10B Rhaid rhoi digon o wybodaeth i berson sy'n cael ei arestio er mwyn ei alluogi i ddeall y 
cyfyngwyd ar ei ryddid a'r rheswm dros ei arestio, e.e. pan fo person yn cael ei arestio 
dan amheuaeth o gyflawni trosedd, rhaid ei hysbysu ynghylch natur y drosedd yr 
amheuir iddo'i gyflawni, pryd a ble y'i cyflawnwyd. Rhaid hysbysu'r sawl sydd dan 
amheuaeth hefyd o'r rheswm neu'r rhesymau pam fod arestio yn angenrheidiol. Dylid 
osgoi iaith annelwig neu dechnegol. 

IOC Nid yw'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau oherwydd distawrwydd, gweler Atodiad C, 
paragraff 1, yn berthnasol ar gyfer person nad yw wedi cael ei gadw ac felly, na ellir ei atal 
rhag gofyn am gyngor cyfreithiol os yw'n dymuno gwneud hynny, gweler paragraff 3.21. 

10D 0s yw'n ymddangos nad yw person yn dealt y rhybudd, rhaid i'r un sy'n ei roi ei esbonio 
yn ei eiriau ei hun. 

10E Efallai y bydd angen dangos i'r llys na ddigwyddodd unrhyw beth yn ystod toriad cyfweliad 
neu rhwng cyfweliadau a ddylanwadodd ar dystiolaeth y sawl sydd dan amheuaeth, a 
gofnodwyd. Ar 61 toriad mewn cyfweliad neu ar ddechrau cyfweliad dilynol, dylai'r swyddog 
cyfweld roi crynodeb o'r rheswm dros y toriad a chadarnhau hynny gyda'r sawl sydd dan 
amheuaeth. 

10F Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, adrannau 36 a 37, yn berthnasol 
i unigolion dan amheuaeth a arestiwyd gan heddwas neu swyddog Tollau Tramor a Chartref 
yn unig, a rhoddir y rhybudd perthnasol iddynt gan yr heddlu neu'r swyddog tollau sy'n 
eu harestio, neu sy'n ymchwilio i'r drosedd. Nid ydyntyn berthnasol i unrhyw gyfweliadau 
gyda'r rhai nad ydynt wedi cael eu harestio. 

1QG Nid oes unrhyw ran o'r Cod yma yn mynnu y dylid rhoi rhybudd neu ailadrodd rhybudd 
wrth hysbysu rhywun nad yw wedi cael ei arestio, y gellir ei erlyn am drosedd. Fodd bynnag, 
ni fydd llys barn yn gallu dod i unrhyw gasgliadau o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r 
Drefn Gyhoeddus 1994, adran 34, os na roddwyd rhybudd i'r person. 



88 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



11 Cyfweliadau - cyffredinol 

(a) Gweithredu 

11. 1A Ystyr cyfweliad yw'r drefn o holi person ynghylch ei ymwneud neu amheuaeth o ymwneud 
a throsedd neu droseddau, y mae'n rhaid ei gynnal ar 61 rhoi rhybudd i'r person, o dan 
baragraff 10.1. Pan gyfwelir person, rhaid ei hysbysu o natur y drosedd, neu drosedd 
pellach. Nid yw trefniadau o dan Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988, adran 7 neu Deddf 
Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992, adran 31, yn cyfeirio at gyfweld at ddiben y Cod yma. 

11.1 Ar 61 penderfynu arestio person dan amheuaeth, ni ddylid ei gyfweld ynghylch y drosedd 
dan sylw mewn unrhyw fan ar wahan i orsaf heddlu neu fan cadw arall a awdurdodwyd, 
ac eithrio lie gallai'r oedi dilynol fod yn debygol o: 

(a) arwain at: 

• ymyrryd neu niweidio tystiolaeth sy'n gysylltiedig a throsedd; 

• ymyrryd a phobl eraill, neu achosi niwed corfforol iddynt; neu 

• olygu colled ddifrifol o ran eiddo, neu ddifrod difrifol i eiddo; 

(b) arwain at hysbysu pobl arall sydd dan amheuaeth o gyflawni trosedd, ond nad ydynt 
hyd yn hyn wedi cael eu harestio am y drosedd yma; neu 

(c) amharu ar y gwaith o adennill eiddo a gafwyd o ganlyniad i gomisiynu trosedd. 

dan unrhyw un o'r amgylchiadau hyn, bydd y gwaith cyfweld yn dod i ben unwaith y 
mae'r risg perthnasol wedi'i osgoi neu unwaith y gofynnir y cwestiynau angenrheidiol 
er mwyn ceisio osgoi 'r risg hwnnw. 

11.2 Yn union cyn cychwyn neu ailgychwyn unrhyw gyfweliad mewn gorsaf heddlu neu fan 
cadw arall awdurdodedig, dylai'r cyfwelydd atgoffa'r sawl sydd dan amheuaeth o'u hawl 
i gael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim ac y ge Mir gohirio'r cyfweliad er mwyn iddynt 
gael cyngor cyfreithiol, oni bai fod un o'r eithriadau ym mharagraff 6.6 yn berthnasol. 
Y cyfwelydd sy'n gyfrifol am sicrhau bod yr holi adegau o atgoffa'r sawl sydd dan 
amheuaeth yn cael eu cofnodi yng nghofnod y cyfweliad. 

11.3 Ni Ddefnyddiwyd hwn 

11.4 Ar ddechrau cyfweliad, bydd y cyfwelydd, ar 61 rhybuddio'r sawl sydd dan amheuaeth, 
gweler adran 10, yn son wrthynt am unrhyw ddistawrwydd neu ddatganiad arwyddocaol 
a ddigwyddodd ym mhresenoldeb ac yng nghlyw swyddog yr heddlu neu staff heddlu 
eraill, cyn ddechrau'r cyfweliad ac na soniwyd wrth y sawl sydd dan amheuaeth amdano 
yn ystod y cyfweliad blaenorol. Gweler Nodyn 11A. Bydd y cyfwelydd yn gofyn i'r sawl 

89 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



sydd dan amheuaeth a ydynt yn cadarnhau neu'n gwadu'r datganiad neu'r distawrwydd 
blaenorol hwnnw ac a ydynt yn dymuno ychwanegu unrhyw beth. 

11.4AYstyr datganiad arwyddocaol yw datganiad y mae'n ymddangos y ge Mir ei ddefnyddio 
fel tystiolaeth yn erbyn y sawl sydd dan amheuaeth, yn arbennig, cyfaddefiad eu bod 
yn euog. Ystyr distawrwydd arwyddocaol yw methu neu wrthod ateb cwestiwn neu fethu 
neu wrthod ateb cwestiwn yn foddhaol ar 61 rhybuddio rhywun, a allai arwain, gan ystyried 
y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, gweler Atodiad C, at 
gasgliad o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, Rhan III. 

11.5 Ni fydd unrhyw gyfwelydd yn ceisio cael atebion neu gael datganiad yn uniongyrchol trwy 
ormesu rhywun. Ac eithrio sefyllfa paragraff 10.9, ni fydd unrhyw gyfwelydd yn nodi, oni 
bai ei fod yn ateb cwestiwn uniongyrchol, y camau y bydd yr heddlu'n eu cymryd os 
bydd y person a holir yn ateb cwestiynau, yn gwneud datganiad neu'n gwrthod gwneud yr 
un o'r ddau. Os yw'r person yn gofyn yn uniongyrchol pa gamau a gymerir os bydd yn ateb 
cwestiynau, gwneud datganiad neu'n gwrthod gwneud yr un o'r ddau, fe all y cyfwelydd 
ddweud wrtho pa gamau y mae'r heddlu yn bwriadu eu cymryd ar yr amod bod y camau 
hynny'n briodol ac yn gyfiawn. 

11.6 Rhaid i gyfweliad neu gyfweliad pellach gyda pherson ynghylch trosedd nad yw'r person 
hwnnw wedi cael ei gyhuddo o'i gyflawni, neu nad yw wedi cael gwybod y gallai gael ei 
erlyn yn ei gylch, ddod i ben: 

(a) pan fo'r swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad wedi'i fodloni bod yr holl gwestiynau, 
y mae'n eu hystyried sy'n berthnasol er mwyn cael gwybodaeth gywir a dibynadwy 
am y drosedd, wedi cael eu gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth, mae hyn yn cynnwys 
rhoi'r cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth roi esboniad diniwed a gofyn cwestiynau er 
mwyn profi bod yr esboniad yn gywir a dibynadwy, e.e. er mwyn dileu unrhyw 
amwysedd neu egluro'r hyn a ddywedodd y sawl sydd dan amheuaeth; 

(b) pan fo'r swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad wedi ystyried unrhyw dystiolaeth 
arall sydd ar gael; a 

(c) pan fo'r swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad, neu yn achos person dan 
amheuaeth sy'n cael ei gadw, swyddog y ddalfa, gweler paragraff 16.1, 
o'r farn rhesymol bod digon o dystiolaeth i sicrhau cyfle realistig o 
gollfarnu'r person o gyflawni'r drosedd yma. Gweler Nodyn 11B. 

Nid yw'r paragraff hwn yn atal swyddogion mewn achosion refeniw neu sy'n gweithredu 
dan ddarpariaethau atafaelu Deddf Cyfiawnder Troseddol 1998 neu Ddeddf Delio Mewn 
Cyffuriau 1994, rhag estyn gwahoddiad i unigolion dan amheuaeth i lenwi cofnod holi 
ac ateb ffurfiol ar 61 y daw'r cyfweliad i ben. 



90 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(b) Cofnodion cyfweld 

11.7 (a) Rhaid gwneud cofnod cywir o bob cyfweliad, os cynhelir y cyfweliad mewn gorsaf 
heddlu neu beidio 

(b) Rhaid i'r cofnod nodi lleoliad y cyfweliad, yr amser y mae'n cychwyn ac yn dod i 
ben, unrhyw doriad yn ystod y cyfweliad ac, yn unol a pharagraff 2.6A, enwau'r noil 
rai sy'n bresennol; a rhaid ei wneud ar y ffurflenni a ddarperir at y diben hwn neu 
yn llyfr poced y cyfwelydd neu'n unol a Chodau Ymarfer E neu F; 

(c) Rhaid gwneud a chwblhau unrhyw gofnod ysgrifenedig yn ystod y cyfweliad, oni 
bai na fyddai hyn yn ymarferol neu y byddai'n amharu ar y cyfweliad, ac mae'n rhaid 
iddo fod naill ai'n gofnod gair am air o'r hyn a ddywedwyd neu, os nad yw hynny'n 
bosibl, cofnod o'r cyfweliad sy'n rhoi crynodeb digonol a chywir ohono. 

11.8 Os na wneir cofnod ysgrifenedig yn ystod y cyfweliad, rhaid ei wneud cyn gynted ag y 
bo hynny'n ymarferol ar 61 ei gwblhau. 

11.9 Rhaid i'r un sy'n paratoi'r cofnodion cyfweld ysgrifenedig, wirio'r amser a'u llofnodi. 

11.10 Os na chwblheir cofnod ysgrifenedig yn ystod y cyfweliad, rhaid cofnodi'r rheswm dros 
hyn yng nghofnod y cyfweliad. 

11.11 Oni bai fod hynny'n anymarferol, rhoddir cyfle i'r un a gyfwelir ddarllen cofnod y 
cyfweliad a llofnodi ei fod yn gywir, neu nodi sut y mae'n ystyried ei fod yn anghywir. Os 
nad yw'r un a gyfwelwyd yn gallu darllen neu os yw'n gwrthod darllen y cofnod neu ei 
lofnodi, bydd yr uwch gyfwelydd yn ei ddarllen iddo ac yn gofyn a hoffai lofnodi ei fod 
yn gywir neu farcio neu nodi sut y mae'n anghywir yn ei farn ef. Bydd y cyfwelydd yn 
nodi'r hyn a ddigwyddodd yng nghofnod y cyfweliad. Gweler Nodyn HE 

11.12 Os yw'r oedolyn priodol neu gyfreithiwr y person yn bresennol yn ystod y cyfweliad, dylid 
rhoi'r cyfle iddynt ddarllen a llofnodi cofnod y cyfweliad neu unrhyw ddatganiad ysgrifenedig 
a gofnodwyd yn ystod y cyfweliad hefyd. 

11.13 Gwneir cofnod ysgrifenedig o unrhyw sylwadau a wnaed gan y sawl sydd dan amheuaeth, 
gan gynnwys sylwadau na ofynnwyd amdanynt, sydd y tu allan i gyd-destun cyfweliad 
ond a allai fod yn berthnasol i'r drosedd. Rhaid i'r un a wnaeth gofnod o'r fath nodi'r 
amser a llofnodi'r cofnod. Pan fo hynny'n ymarferol, rhoddir cyfle i'r sawl sydd dan 
amheuaeth i ddarllen y cofnod hwnnw a llofnodi ei fod yn gywir neu nodi ym mha ffordd 
y maent yn ystyried fod y cofnod yn anghywir. Gweler Nodyn HE 

11.14 Rhaid cofnodi unrhyw achos o wrthod llofnodi cofnod y cyfweliad pan ofynnir i rywun wneud 
hynny, yn unol a'r Cod yma. 



B 



91 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(c) Pobl /fane a't thai sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed 
yn feddyliol 

11.15 Ni ddylid cyfweld person ifanc neu berson sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall 
yn agored i niwed yn feddyliol, am ei ymwneud neu amheuaeth o ymwneud a throsedd 
neu droseddau, neu ofyn iddo ddarparu neu lofnodi datganiad ysgrifenedig ar 61 ei 
rybuddio neu mewn cofnod y cyfweliad, os nad fydd yr oedolyn priodol yn bresennol, 
oni bai fod paragraffau 11.1, 11.18 i 11.20 yn berthnasol. Gweler Nodyn 11C 

11.16 Yr unig adeg y ge Mir cyfweld pobl ifanc yn y man lle'u haddysgir, yw mewn amgylchiadau 
arbennig a phan fo'r pennaeth neu'r person a enwebwyd ar eu cyfer, yn cytuno. Dylid 
gwneud pob ymdrech i hysbysu'r rhiant(rhieni) neu'r person arall sy'n gyfrifol am les y 
person ifanc a'r oedolyn priodol, os yw hwn yn berson gwahanol, bod yr heddlu yn 
dymuno cyfweld y person ifanc, a dylid caniatau amser rhesymol er mwyn galluogi'r 
oedolyn priodol i fynychu'r cyfweliad. Os byddai aros am yr oedolyn priodol yn golygu oedi 
afresymol, ac oni bai fod y person ifanc dan amheuaeth o gyflawni trosedd yn erbyn y 
sefydliad addysgol, gall y pennaeth neu'r un a enwebwyd, weithredu fel yr oedolyn priodol 
at ddibenion y cyfweliad. 

11.17 Os bydd unrhyw oedolyn priodol yn bresennol yn ystod cyfweliad, fe'i hysbysir: 

• na ddisgwylir iddo arsylwi yn unig; ac 

• mai diben ei bresenoldeb yw: 

cynghori'r person a gyfwelir; 

arsylwi a gynhelir y cyfweliad yn gywir ac yn deg; 

hwyluso cyfathrebu gyda'r person a gyfwelir. 

(d) Y thai dan amheuaeth sy'n agoted i niwed - cyfweliadau btys mewn gotsafoedd heddlu 

11.18 Ni cheir cyfweld yr unigolion canlynol oni bai fod swyddog o safle uwch-arolygydd neu 
uwch o'r farn y byddai oedi yn arwain at y goblygiadau a nodir ym mharagraff 11.1(a) i 
(c), a'i fod yn fodlon na fyddai'r cyfweliad yn niweidio cyflwr corfforol neu feddyliol y 
person yn sylweddol (gweler Atodiad G): 

(a) person ifanc neu berson sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored 
i niwed yn feddyliol os nad yw'r oedolyn priodol yn bresennol yn y cyfweliad; 

(b) unrhyw un ac eithrio'r rhai a ddisgrifiwyd yn (a), y mae'n ymddangos yn ystod y 
cyfweliad, nad ydynt yn gallu: 



92 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a holi pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



• gwerthfawrogi arwyddocad cwestiynau a'u hatebion; neu 

• ddeall yr hyn sy'n digwydd oherwydd effeithiau diod, cyffuriau neu unrhyw 
salwch, anhwylder neu gyflwr; 

(c) rhywun sy'n cael anhawster deall Saesneg neu sydd ag anabledd ar ei glyw, os 
na fydd cyfieithydd yn bresennol ar adeg y cyfweliad. 

11.19 Ni all y cyfweliadau hyn barhau unwaith y ceir digon o wybodaeth er mwyn osgoi'r 
goblygiadau ym mharagraff 11.1(a) i (cj. 

11.20 Gwneir cofnod o sail unrhyw benderfyniad i gyfweld person o dan baragraff 11.18. 

Nodiadau arweiniad 

11A Nid yw paragraff 11.4 yn atal y cyfwelydd rhag son wrth berson dan amheuaeth am 
unrhyw ddistawrwydd neu ddatganiad arwyddocaol yn nes ymlaen neu mewn cyfweliadau 
pellach. 

11B Mae Cod Ymarfer Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliad Troseddol 1996, paragraff 3.4, yn 
nodi 'Wrth gynnal ymchwiliad, dylai'r ymchwilydd fwrw ymlaen a phob ymholiad rhesymol, 
os yw'r rhain yn awgrymu bod y sawl sydd dan amheuaeth yn euog neu beidio. Bydd yr 
hyn a fydd yn rhesymol yn dibynnu ar yr amgylchiadau arbennig.' Dylai pob cyfwelydd 
gofio hyn wrth benderfynu pa gwestiynau i'w holi mewn cyfweliad. 

11C Er bod pobl ifanc neu bobl sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i 
niwed yn feddyliol, yn ami yn gallu darparu tystiolaeth ddibynadwy, mewn amgylchiadau 
arbennig, gallant fod yn debygol o ddarparu gwybodaeth a allai fod yn annibynadwy, yn 
gamarweiniol neu'n arwain at rywun i'w hamau nhw, heb wybod na bwriadu gwneud 
hynny. Dylid cymryd gofal arbennig bob amser wrth holi person o'r fath, a dylai'r unigolyn 
priodol fod yn gysylltiedig a'r broses os ceir unrhyw amheuaeth ynghylch oedran, cyflwr 
meddyliol neu allu meddyliol y person dan sylw. Oherwydd risg tystiolaeth annibynadwy, 
mae'n bwysig hefyd cadarnhau unrhyw ffeithiau a gyfaddefir pan fo modd. 

11D Ni ddylid arestio person ifanc yn y man lle'i haddysgir ac eithrio He nad oes modd osgoi 
hyn. Pan fo person ifanc yn cael ei arestio yn y man lle'i haddysgir, rhaid hysbysu'r pennaeth 
neu'r un a enwebwyd ganddo. 

HE Bydd datganiadau arwyddocaol a ddisgrifiwyd ym mharagraff 11.4 bob amser yn 
berthnasol i'r drosedd ac mae'n rhaid eu cofnodi. Pan fo'r sawl sydd dan amheuaeth yn 
cytuno darllen cofnodion cyfweliadau a sylwadau eraill a llofnodi eu bod yn gywir, dylid 
gofyn iddynt gymeradwyo'r cofnod trwy nodi, er enghraifft, 'Rwy'n cytuno bod hwn yn 



B 



93 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



gofnod cywir o'r hyn a ddywedwyd' ac ychwanegu ei lofnod. Os na fydd y sawl sydd dan 
amheuaeth yn cytuno a'r cofnod, dylai'r cyfwelydd gofnodi manylion unrhyw anghytundeb 
a gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth i ddarllen y manylion hyn a'u llofnodl er mwyn 
sicrhau eu bod yn adlewyrchiad cywir o'r anghytundeb. Dylid cofnodi unrhyw achos o 
wrthod llofnodi. 

12 Cyfweliadau mewn gorsafoedd heddlu 

(a) Gweithredu 

12.1 Os yw swyddog yr heddlu yn dymuno cyfweld neu wneud ymholiadau sy'n gofyn am 
bresenoldeb y sawl sy'n cael eu cadw, mae swyddog y ddalfa yn gyfrifol am benderfynu 
a ddylid trosglwyddo'r sawl sy'n cael eu cadw, i ofal y swyddog. 

12.2 Ac eithrio'r amgylchiadau a nodir isod, rhaid neilltuo cyfnod parhaus o 8 awr o leiaf 
mewn unrhyw gyfnod 24 awr, er mwyn i'r sawl sy'n cael eu cadw orffwys, a lie na byddant 
yn cael eu holi, eu gorfodi i deithio a lie na fydd tarfu arnynt oherwydd yr ymchwiliad dan 
sylw. Dylai'r cyfnod hwn fod yn ystod y nos fel arfer neu ar unrhyw adeg priodol arall sy'n 
ystyried pryd y mae'r sawl sy'n cael eu cadw wedi cysgu neu orffwys ddiwethaf. Os yw'r 
sawl sy'n cael eu cadw yn cael eu harestio mewn gorsaf heddlu ar 61 mynd yno'n 
wirfoddol, bydd y cyfnod o 24 awr yn cychwyn o'r adeg y cawsant eu harestio ac nid yr adeg 
y cyrhaeddwydd gorsaf yr heddlu. Ni ellir ymyrryd ar y cyfnod na'i ohirio, ac eithrio lie: 

(a) ceir sail resymol i gredu y byddai peidio a gohirio neu ymyrryd ar y cyfnod yn: 
(i) peri risg i bobl gael eu niweidio neu golled neu niwed difrifol i eiddo; 
(ii) oedi'r cam o ryddhau'r person o'r ddalfa yn ddiangen; 

(iii) niweidio canlyniad yr ymchwiliad fel arall; 

(b) bydd y sawl sy'n cael eu cadw, eu hoedolyn priodol neu eu cynrychiolydd cyfreithiol 
yn gofyn i hynny ddigwydd; 

(c) bydd angen gohirio neu ymyrryd er mwyn: 

(i) cydymffurfio a'r ymrwymiadau a'r dyletswyddau cyfreithiol sy'n codi dan 
adan 15; 

(ii) cymryd y camau angenrheidiol o dan adran 9 neu'n unol a chyngor meddygol. 

Os amharir ar y cyfnod yn unol ag (a), rhaid caniatau cyfnod newydd. Nid oes angen 
caniatau cyfnod newydd pan amharir dan (b) a (c). 

12.3 Cyn cyfweld y sawl sy'n cael eu cadw, bydd swyddog y ddalfa, ar 61 ymgynghori gyda'r 

94 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol priodol yn 
61 yr angen, yn asesu a yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn ddigon da i'w cyfweld. Mae hyn 
yn golygu gweld ac ystyried y risg i gyflwr corfforol a meddyliol y sawl sy'n cael eu cadw 
o gynnal y cyfweliad a phennu pa gamau diogel y mae angen eu cymryd er mwyn galluogi 
i'r cyfweliad gael ei gynnal. Gweler Atodiad G. Ni fydd swyddog y ddalfa yn caniatau i'r 
sawl sy'n cael eu cadw gael eu cyfweld os yw o'r farn y byddai'n peri niwed sylweddol 
i gyflwr corfforol neu feddyliol y sawl sy'n cael eu cadw. Bydd unigolion dan amheuaeth 
sy'n agored i niwed, a'r unigolion a restrir ym mharagraff 11.18, yn cael eu trin fel 
unigolion y ceir ychydig risg iddynt yn ystod cyfweliad bob amser, ac ni ellir cyfweld yr 
unigolion hyn ac eithrio yn unol a pharagraffau 11.18 i 11.20. 

12.4 Cyn belled agy bo hynny'n ymarferol, dylid cynnal cyfweliadau mewn ystafelloedd cyfweld 
wedi'u gwresogi, eu goleuo a'u hawyru'n ddigonol. 

12.5 Gall y sawl sydd dan amheuaeth, yr awdurdodwyd eu cadw heb eu cyhuddo dan PACE, 
oherwydd bod angen eu cadw er mwyn eu cyfweld a chael tystiolaeth o'r drosedd y cawsant 
eu harestio am ei gyflawni, ddewis peidio ag ateb cwestiynau, ond nid oes angen i'r 
heddlu gael caniatad neu gytundeb y sawl sydd dan amheuaeth i gael eu cyfweld at y 
diben hwn. Os bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cymryd camau i atal eu hunain rhag 
cael eu holi neu gael eu holi ymhellach, e.e. trwy wrthod gadael eu cell neu wrthod mynd 
i ystafell gyfweld addas neu geisio gadael yr ystafell gyfweld, dylid eu hysbysu nad oes 
angen cael eu caniatad neu eu cytundeb i gynnal y cyfweliad. Rhoddir rhybudd i'r sawl 
sydd dan amheuaeth fel yn adran 10, ac fe'u hysbysir y ge Mir cynnal y cyfweliad yn y 
gell pe baent yn methu neu'n gwrthod cydweithredu, ac y ge Mir defnyddio'r ffaith eu 
bod wedi methu neu wrthod cydweithredu, fel tystiolaeth. Yna, estynnir gwahoddiad i'r 
sawl sydd dan amheuaeth gydweithredu a mynd i'r ystafell gyfweld. 

12.6 Ni fydd yn rhaid i'r bobl a holir neu'r rhai sy'n gwneud datganiadau, i sefyll ar eu traed. 

12.7 Cyn cychwyn y cyfweliad, bydd pob cyfwelydd, yn unol a pharagraff 2.6A, yn nodi pwy 
ydyw ac unrhyw unigolion eraill sy'n bresennol yn y cyfweliad. 

12.8 Dylid trefnu toriad yn ystod cyfweliadau ar adegau prydau bwyd neu ar adegau eraill 
sy'n ystyried pryd y mae'r un a gyfwelir wedi bwyta ddiwethaf. Darperir toriad byr am 
luniaeth oddeutu bob dwy awr, ond fe all y cyfwelydd ohirio toriad yn 61 ei ddisgresiwn 
os ceir sail resymol i gredu y byddai hynny'n: 

(i) golygu: 

• risg o niwed i bobl; 

• colled neu ddifrod difrifol i eiddo; 



B 



95 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(ii) golygu gohirio rhyddhau'r sawl sy'n cael eu cadw yn ddiangen; 
(iii) niweidio canlyniad yr ymchwiliad fel arall. 
Gweler Nodyn 12B 

12.9 Os gwneir cwyn gan neu ar ran yr un a gyfwelir yn ystod y cyfweliad ynghylch 
darpariaethau'r Cod yma, dylai'r cyfwelydd: 

(i) gofnodi hyn yng nghofnod y cyfweliad; 

(ii) hysbysu swyddog y ddalfa, sydd wedyn yn gyfrifol am ddelio a'r gwyn yn unol ag 
adran 9. 

(b) Dogfennau 

12.10 Rhaid gwneud cofnod o'r: 

• amser pan na fydd y sawl sy'n cael eu cadw, yng ngofal swyddog y ddalfa, a'r 
rheswm dros hynny 

• rheswm dros wrthod rhyddhau'r sawl sy'n cael eu cadw 

12.11 Gwneir cofnod: 

(a) o'r rhesymau pan nad oedd hi'n ymarferol defnyddio ystafell gyfweld; ac 

(b) unrhyw gamau a gymerir fel nodir ym mharagraff 12.5. 

Gwneir y cofnod yn y cofnod cadw neu'r cofnod y cyfweliad am gamau a gymerir pan 
gedwir cofnod y cyfweliad, a gwneir cyfeiriad byr ynghylch hyn yn y cofnod cadw. 

12.12 Rhaid cofnodi unrhyw benderfyniad i ohirio toriad yn ystod cyfweliad, ynghyd a'r 
rhesymau dros wneud hyn, yng nghofnod y cyfweliad. 

12.13 Ysgrifennir pob datganiad ysgrifenedig a wneir mewn gorsaf heddlu ar y ffurflenni a 
ddarparwyd at y diben hwn. 

12.14 Ystyrir pob datganiad ysgrifenedig a wneir ar 61 rhybuddio rhywun, yn unol ag Atodiad 
D. Cyn y bydd rhywun yn gwneud datganiad ysgrifenedig ar 61 ei rybuddio mewn gorsaf 
heddlu, fe'u hatgoffir am eu hawl i gael cyngor cyfreithiol. Gweler Nodyn 12A 

Nodiadau arweiniad 

12A Fel arfer, nid oes angen gofyn am ddatganiad ysgrifenedig os cafodd y cyfweliad ei gofnodi 
yn ysgrifenedig a'r cofnod wedi'i lofnodi'r cofnod yn unol a pharagraff 11.11 neu os 
cafodd recordiad sain neu weledol ei wneud o'r cyfweliad yn unol a Chod E neu F. Fel 

96 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



arfer, yr unig adegy dylid gwneud datganiadau ar 61 rhybuddio rhywun yn yr amgylchiadau 
hyn, yw os bydd y person yn dymuno hynny. Gellir, fodd bynnag, gofyn i rywun a hoffent 
wneud datganiad o'r fath. 

12B Fel arfer, dylai cyfnodau toriad i gael bwyd fod o leiaf 45 munud o hyd, a dylai toriad 
byrrach ar 61 dwy awr fod o leiaf 15 munud o hyd. Os bydd y cyfwelydd yn gohirio toriad 
yn unol a pharagraff 12.8 ac yn ymestyn y cyfweliad, dylid darparu toriad hirach. Os ceir 
cyfweliad byr, ac os ystyrir cynnal cyfweliad byr arall, gellir gostwng hyd y toriad os ceir 
sail resymol i gredu bod angen gwneud hyn oherwydd y goblygiadau ym mharagraff 
12.8(1) i (Hi). 

13 Cyfieithwyr 

(a) Cyffredinol 

13.1 Mae prif swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol wedi cael eu gwneud 
i ddarparu cyfieithwyr sydd a chymwysterau addas ar gyfer pobl: 

• byddar; 

• nad ydynt yn deall Saesneg. 

Lie bynnag mae hynny'n bosib dylid defnyddio dehonglwyr a chyfieithwyr o Gofrestr 
Genedlaethol Cyfieithwyr Gwasanaethau Cyhoeddus (NRPSI) neu Gyfarwyddiadur 
Dehonglwyr Saesneg/laith Arwyddion Prydain Cyngor Hyrwyddo Cyfathrebu gyda Phobl 
Fyddar (CADCP). 

(b) leithoedd tramor 

13.2 Oni bai fod paragraffau 11.1, 11.18 i 11.20 yn berthnasol, ni ddylid cyfweld rhywun os 
na fydd person yn bresennol sy'n gallu cyfieithu: 

(a) os ydynt yn cael anhawster deall Saesneg; 

(b) os na all y cyfwelydd siarad iaith y person; 

(c) os yw'r person yn dymuno cael cyfieithydd yn bresennol. 

13.3 Bydd y cyfwelydd yn sicrhau bod y cyfieithydd yn gwneud cofnod o'r cyfweliad ar y pryd 
yn iaith y person er mwyn ei ddefnyddio os gelwir ar y cyfieithydd i roi tystiolaeth, a dilysu 
ei fod yn gywir. Dylai'r cyfwelydd roi digon o amser i'r cyfieithydd nodi pob cwestiwn ac 
ateb ar 61 gofyn pob un, ateb pob un a chyfieithu pob un. Dylid rhoi'r cyfle i'r person 
ddarllen y cofnod neu gael rhywun i'w ddarllen iddo, a llofnodi ei fod yn gywir neu nodi 
sut y mae'n ystyried ei fod yn anghywir. Os bydd recordiad sain yn cael ei wneud o'r 
cyfweliad, bydd y trefniadau yng Nghod E neu F yn berthnasol. 

97 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



13.4 Yn achos person sy'n gwneud datganiad mewn iaith heblaw Saesneg i swyddog heddlu 
neu aelod arall o staff yr heddlu: 

(a) bydd y cyfieithydd yn cofnodi'r datganiad yn yr iaith berthnasol; 

(b) estynnir gwahoddiad i'r person ei lofnodi; 

(c) bydd cyfieithiad Saesneg swyddogol yn cael ei baratoi maes o law. 

(c) Pobl fyddar a phobl sydd ag anawsterau lleferydd 

13.5 Os yw'n ymddangos bod person yn fyddar neu os oes amheuaeth ynghylch ei allu i 
glywed neu siarad, ni ddylid ei gyfweld yn absenoldeb cyfieithydd oni bai ei fod yn 
cytuno i gael ei gyfweld heb un neu os bydd paragraffau 11.1, 11.18 i 11.20 yn berthnasol. 

13.6 Dylid galw am gyfieithydd hefyd os cyfwelir person ifanc ac os yw hi'n ymddangos bod 
y rhiant neu'rgwarcheidwad sy'n bresennol fel yr oedolyn priodol, yn fyddar neu os oes 
amheuaeth ynghylch ei allu i glywed neu siarad, oni bai ei fod yn cytuno ar bapur i'r 
cyfweliad fynd yn ei flaen heb un neu os bydd paragraffau 11.1, 11.18 i 11.20 yn berthnasol. 

13.7 Bydd y cyfwelydd yn sicrhau bod y cyfieithydd yn cael darllen cofnod y cyfweliad a dilysu 
ei fod yn gywir os gofynnir i gyfieithydd roi tystiolaeth. Os bydd recordiad sain neu weledol 
yn cael ei wneud o'r cyfweliad, bydd y trefniadau yng Nghod E neu Fyn berthnasol. 

(d) Rheolau ychwanegol ar gyfer pobl a gedwir 

13.8 Dylid gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau bod y sawl sy'n cael eu cadw yn deall y 
defnyddir arian cyhoeddus i dalu am gyfieithydd. 

13.9 Os bydd paragraff 6.1 yn berthnasol, ac os na all y sawl sy'n cael eu cadw gyfathrebu 
a'r cyfreithiwr oherwydd anawsterau ieithyddol, neu oherwydd anawsterau gyda'u clyw 
neu eu lleferydd, rhaid galw am gyfieithydd. Pan fydd angen cyfieithu er mwyn cael 
cyngor cyfreithiol ni fydd y cyfieithydd yn swyddog heddlu neu'n aelod o'r staff heddlu. 
Ym mhob achos arall, yr unig adeg y gall swyddog heddlu neu staff heddlu gyfieithu, 
yw pan fydd y sawl sy'n cael eu cadw a'r oedolyn priodol, os yw hynny'n berthnasol, yn 
cytuno i hynny ar bapur neu os bydd recordiad sain neu weledol yn cael ei wneud o'r 
cyfweliad fel nodir yng Nghod E neu F. 

13.10 Pan na all swyddog y ddalfa gyfathrebu'n effeithiol gyda pherson a gyhuddir o gyflawni 
trosedd, y mae'n ymddangos ei fod yn fyddar neu lie ceir amheuaeth ynghylch ei allu 
i glywed, siarad neu ddeall Saesneg, rhaid gwneud trefniadau cyn gynted ag y bo hynny'n 
ymarferol i gyfieithydd esbonio'r drosedd ac unrhyw wybodaeth arall a roddir gan swyddog 
y ddalfa. 



98 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



(e) Dogfennau 

13.11 Rhaid cofnodi unrhyw gamau a gymerir i alw am gyfieithydd o dan yr adran hon ac 
unrhyw gytundeb i gael cyfweliad neb gyfieithydd. 

14 Holi - cyfyngiadau arbennig 

14.1 Os bydd un awdurdod heddlu yn arestio rhywun ar ran awdurdod heddlu arall ac os nad 
yw'r cyfnod cadw cyfreithiol gyda golwg ary drosedd dan sylw, wedi cychwyn eto yn unol 
a PACE, adran 41, ni ellir gofyn unrhyw gwestiynau i'r person hynny ynghylch y drosedd 
yn ystod y cyfnod tosglwyddo o'r naill awdurdod heddlu i'r Hall, ac eithrio er mwyn egluro 
unrhyw ddatganiad gwirfoddol a wnaed gan y person hwnnw. 

14.2 Os bydd person yn cael ei gadw gan yr heddlu mewn ysbyty, ni ellir ei holi heb gytundeb 
meddyg cyfrifol. Gweler Nodyn 14A 

Nodyn arweiniad 

14A Os holir rhywun yn yr ysbyty o dan baragraff 14.2, neu ary ffordd i'r ysbyty neu o'r ysbyty, 
bydd y cyfnod holi dan sylw yn cyfrannu at gyfanswm y cyfnod cadw a ganiateir. 

15 Adolygu ac ymestyn y cyfnod cadw 

(a) Unigolion a geclwir dan PACE 

15.1 dan PACE, adran 40, y swyddog adolygu sy'n gyfrifol am bennu o dro i dro os yw 
cyfnod cadw person, cyn neu ar 61 ei gyhuddo, yn parhau i fod yn angenrheidiol. Bydd 
y gofyniad hwn yn parhau trwy gydol y cyfnod cadw ac eithrio fel nodir ym mharagraff 
15.10, rhaid i'r swyddog adolygu fod yn bresennol yn yr orsaf heddlu lie y cedwir y sawl 
sy'n cael eu cadw. Gweler Nodiadau 15A a 15B 

15.2 dan PACE, adran 42, gall swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch, sy'n gyfrifol am 
yr orsaf sy'n cadw'r sawl sy'n cael eu cadw, roi awdurdod ar unrhyw adeg ar 61 yr ail 
adolygiad, i ymestyn y cyfnod hiraf posibl y gellir cadw'r person heb ei gyhuddo am hyd 
at 12 awr. Gellir awdurdodi ei gadw ymhellach heb ei gyhuddo gan lys ynadon yn unig, 
yn unol a PACE, adrannau 43 a 44. Gweler Nodiadau 15C, 15D a 15E 

15.2AMae Adran 42(1) PACE fel y'i diwygiwyd yn ymestyn y cyfnod hiraf posibl y gellir cadw 
rhywun am droseddau ditiadwy o 24 awr i 36 awr. Bydd cadw person ifanc neu berson 
sy'n feddyliol fregus yn dibynnu ar amgylchiadau'r achos ac ar y canlynol: 

(a) natur arbennig o fregus; 



B 



99 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(b) y gofyniad cyfreithiol i ddarparu cyfle ar gyfer cyflwyniadau cyn dod i benderfyniad 
ynghylch ymestyn y cyfnod cadw; 

(c) yr angen i ymgynghori ac ystyried barn unrhyw oedolyn priodol; ac 

(d) unrhyw ddewisiadau amgen i gadw gan yr heddlu. 

15.3 Cyn penderfynu a ddylid awdurdodi parhau i gadw rhywun, bydd y swyddog sy'n gyfrifol 
o dan baragraffau 15.1 neu 15.2 yn rhoi cyfle i wneud cyflwyniadau ynghylch y cyfnod 
cadw i'r canlynol: 

(a) y sawl sy'n cael eu cadw, oni bai yn achos adolygiad fel nodir ym mharagraff 
15.1, fod y sawl sy'n cael eu cadw, yn cysgu; 

(b) cyfreithiwr y sawl sy'n cael eu cadw os yw ar gael ar y pryd; a'r 

(c) oedolyn priodol os yw ar gael ar y pryd. 

15. 3A Gall unigolion eraill sydd a diddordeb yn lies y sawl sy'n cael eu cadw, wneud 
cyflwyniadau yn 61 disgresiwn y swyddog awdurdodi. 

15. 3B Yn unol a pharagraff 15.10, gellir gwneud y cyflwyniadau ar lafar wyneb yn wyneb, neu 
dros y ffon neu ar bapur. Gall y swyddog awdurdodi, fodd bynnag, wrthod a gwrando ar 
gyflwyniadau llafar gan y sawl sy'n cael eu cadw os yw'r swyddog o'r farn nad ydynt yn 
gymwys i wneud cyflwyniadau oherwydd eu cyflwr neu eu hymddygiad. Gweler Nodyn 15C 

Cyn cynnal adolygiad neu bennu a ddylid ymestyn y cyfnod cadw hiraf posibl heb 
gyhuddo, rhaid i'r swyddog sy'n gyfrifol sicrhau yr atgoffir y sawl sy'n cael eu cadw, o'i 
hawl i gael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim, gweler paragraff 6.5, ac eithrio yn 
achos adolygiad pan fo'r person yn cysgu. 

15. 3C Mater i'r swyddog adolygu yw penderfynu a ddylid cynnal yr adolygiad wyneb yn wyneb 
neu dros y ffon neu trwy fideo-gynhadledd {gweler Nodyn 15G). Wrth bennu'r ffurf y 
dylid cynnal yr adolygiad, mae'n rhaid i'r swyddog adolygu roi ystyriaeth lawn i 
anghenion y sawl sydd yn y ddalfa. Dylid ystyried y budd o gynnal adolygiad wyneb yn 
wyneb bob tro, ar sail amgylchiadau unigol pob achos gan roi ystyriaeth benodol 
ychwanegol os yw'r person: 

(a) yn berson ifanc (ac oed y person ifanc); neu 

(b) yn fregus ei meddwl; neu 

(c) wedi bod yn destun sylw meddygol am rywbeth mwy na salwch arferol; neu 

(d) os oes yno faterion cyflwyniadol neu gymunedol ynghylch cadw'r person. 



100 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



15.4 Cyn cynnal adolygiad neu bennu a ddylid ymestyn y cyfnod cadw hiraf posibl heb 
gyhuddo, rhaid i'r swyddog sy'n gyfrifol sicrhau yr atgoffir y sawl sy'n cael eu cadw, o'i 
hawl i gael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim, gweler paragraff 6.5, ac eithrio yn 
achos adolygiad pan fo'r person yn cysgu. 

15.5 Ar 61 ystyried unrhyw gyflwyniadau, os bydd y swyddog yn penderfynu cadw'r person yn 
y ddalfa neu ymestyn y cyfnod hiraf posibl y gellir ei gadw heb ei gyhuddo, cofnodir 
unrhyw sylwadau a wneir gan y sawl sy'n cael eu cadw. Os bydd hynny'n berthnasol, hysbysir 
y swyddog sy'n gyfrifol o dan baragraff 15.1 neu 15.2 o'r sylw cyn gynted ag y bo 
hynny'n ymarferol. Gweler paragraffau 11.4 a 11.13 hefyd. 

15.6 Ni chaiff unrhyw swyddog ofyn cwestiynau penodol i'r sawl sy'n cael eu cadw: 

• ynghylch eu hymwneud ag unrhyw drosedd; neu 

• ynghylch unrhyw sylwadau a wneir ganddynt: 

wrth iddynt gael y cyfle i wneud cyflwyniadau; neu 

wrth ymateb i benderfyniad i'w cadw neu ymestyn y cyfnod hiraf posibl y 
gellir eu cadw. 

Gallai digwyddiad o'r fath gyfateb i gyfweliad dan amodau paragraff 11.1A a byddai 
felly'n destun y camau diogelu cysylltiedig a nodwyd yn adran 11 ac, yn achos rhywun 
a gyhuddwyd, paragraff 16.5. Gweler paragraff 11.13 hefyd. 

15.7 Rhaid hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw, sy'n cysgu yn ystod yr adolygiad, gweler 
paragraff 15.1, ac yr awdurdodwyd y gelli parhau i'w cadw, o'r penderfyniad a'r rheswm 
dros hynny cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol ar 61 iddo ddeffro. 

(b) Pobl a geclwir o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000 

15.8 Mewn achosion o derfysgaeth: 

(a) nodir pwerau a dyletswyddau'r swyddog adolygu yn Neddf Terfysgaeth 2000, 
Atodlen 8, Rhan II; 

(b) gall swyddog heddlu o safle uwch-arolygydd o leiaf, wneud cais i awdurdod cyfreithiol, 
am warant i gadw rhywun am gyfnod pellach o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, 
Atodlen 8, Rhan III. 

(c) Adolygu cyfnod cadw dros y ffon 

15.9 Mae PACE, adran 40A yn nodi nad oes angen i'r swyddog sy'n gyfrifol o dan adran 40 



B 



101 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



am adolygu cyfnod cadw person nad yw wedi cael ei gyhuddo, fynychu gorsaf yr heddlu 
sy'n cadw'r person, a'i fod yn gallu cynnal yr adolygiad dros y ffon: 

15.9AMae darpariaethau PACE, adran 45A(2) yn datgan nad oes rhaid i'r swyddog sy'n 
gyfrifol o dan adran 40 am adolygu cadw person na chafodd ei gyhuddo, fynychu'r 
orsaf heddlu sy'n cadw'r person ac fe all gynnal yr adolygiad trwy gyfrwng cyfleusterau 
fideo-gynhadledd (Gweler Nodyn 15G). 

15.9BNi chaniateir adolygiad dros y ffon lie ceir cyfleusterau ar gyfer adolygu trwy gyfrwng 
fideo-gynhadledd a lie mae'n ymarferol i'w defnyddio. 

15. 9C Fe all y swyddog adolygu benderfynu ar unrhyw adeg y dylid dirwyn yr adolygiad dros y 
ffon neu trwy fideo-gynhadledd i ben ac y cynhelir yr adolygiad wyneb yn wyneb. Dylid 
nodi'r rheswm am hynny yng nghofnod y ddalfa. 

Gweler Nodyn 15F 

15.10 Pan gynhelir adolygiad dros y ffon, bydd y swyddog adolygu yn gofyn i swyddog yn yr 
orsaf sy'n cadw'r person, i gyflawni ymrwymiadau'r swyddog hwnnw dan PACE adran 
40 neu'r Cod yma trwy: 

(a) baratoi unrhyw gofnod sy'n ymwneud a'r adolygiad yng nghofnod cadw'r sawl 
sy'n cael eu cadw; 

(b) os yw hynny'n berthnasol, gwneud cofnod yn (a) ym mhresenoldeb y sawl sy'n 
cael eu cadw; a 

(c) rhoi gwybodaeth i'r sawl sy'n cael eu cadw ynghylch yr adolygiad. 

15.11 Pan gynhelir adolygiad dros y ffon, bodlonir y gofyniad ym mharagraff 15.3: 

(a) os oes cyfleusterau'n bodoli i drosglwyddo cyflwyniadau ysgrifenedig i'r swyddog 
adolygu yn syth, e.e. ffacs neu neges e-bost, trwy roi'r cyfle i'r sawl sy'n cael eu 
cadw wneud cyflwyniadau: 

(i) ar lafar dros y ffon; neu 

(ii) ar bapur trwy ddefnyddio'r cyfleusterau hynny; ac 

(b) ym mhob achos arall, trwy roi'r cyfle i'r sawl sy'n cael eu cadw wneud ei gyflwyniadau 
ar lafar dros y ffon. 

(d) Dogfennau 

15.12 Y swyddog sy'n gyfrifol am sicrhau y nodir yr holl achosion o atgoffa a wneir o dan 
baragraff 15.4 yn y cofnod cadw. 

102 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



15.13 Cofnodir sail, a graddau, unrhyw oedi a geir with gynnal adolygiad. 

15.14 Pan gynhelir adolygiad dros y ffon, gwneir cofnod: 

(a) o'r rheswm pam na wnaeth y swyddog adolygu fynychu'r orsaf a oedd yn 
cadw'r person; 

(b) o leoliad y swyddog adolygu; 

(c) y dulliau y gwnaethpwyd cyflwyniadau, ar lafar neu ar bapur, i'r swyddog adolygu, 
gweler paragraff 15.11. 

15.15 Cedwir unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig. 

15.16 Cyn gynted ag y bydd hynny'n ymarferol, gwneir cofnod o ganlyniad pob adolygiad neu 
benderfyniad i ymestyn y cyfnod cadw hiraf posibl heb gyhuddo, neu gais am warant i 
gadw rhywun gyfnod pellach neu ymestyn cyfnod cadw. Os bydd paragraff 15.7 yn 
berthnasol, gwneir cofnod hefyd o'r adeg yr hysbyswyd y person a chan bwy. Os rhoddir 
awdurdod dan PACE, adran 42, bydd y cofnod yn nodi nifer yr oriau a'r munudau yr 
ymestynnir y cyfnod cadw neu ei ymestyn ymhellach. Os rhoddir gwarant i gadw rhywun 
ymhellach, neu ymestyn y cyfnod cadw, o dan adran 43 neu 44, bydd y cofnod yn nodi'r 
cyfnod cadw a awdurdodwyd gan y warant a'r dyddiad a'r amser y'i rhoddwyd. 

Nodiadau arweiniad 

15A Ystyr swyddog adolygu at ddibenion: 

• PACE, adrannau 40 a 40A, yn achos person a arestiwyd ond na gyhuddwyd, yw 
swyddog o safle arolygydd o leiaf ond nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad yn 
uniongyrchol ac, os yw person wedi cael ei arestio a'i gyhuddo, swyddog y ddalfa; 

• Deddf Terfysgaeth 2000, yw swyddog nad yw'n ymwneud a'r ymchwiliad yn 
uniongyrchol ac o safle arolygydd o leiaf, ar gyfer adolygiadau cyn pen 24 awr o 
arestio'r sawl sy'n cael eu cadw, neu uwch-arolygydd ar gyfer pob adolygiad arall. 

15B Dylid parhau i adolygu'r cyfnod y cedwir unigolion yn y ddalfa gan yr heddlu, nad ydynt 
yn rhwym i'r gofyniad adolygu statudol ym mharagraff 15.1, o dro i dro fel mater o arfer 
da. Gellir cynnal adolygiadau o'r fath gan swyddog o safle rhingyll neu uwch. Diben 
adolygiadau o'r fath yw sicrhau bod y pwer arbennig a ddefnyddir i gadw'r sawl sy'n cael 
eu cadw, yn parhau i fod yn berthnasol, y cydymffurfir ag unrhyw amodau cysylltiedig a 
sicrhau bod y camau priodol yn cael eu cymryd i ddelio ag unrhyw newidiadau. Mae hyn 
yn cynnwys rhyddhau'r sawl sy'n cael eu cadw yn fuan pan na fydd y pwer yn berthnasol 
mwyach, neu ei drosglwyddo os yw'r pwer yn nodi bod angen mynd a 'r sawl sy'n cael eu 



B 



103 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



cadw i rywle arall cyn gynted ag y gwneir y trefniadau angenrheidiol. Mae enghreifftiau'n 
cynnwys unigolion 

(a) a arestiwyd dan warant oherwydd eu bod wedi methu cydymffurfio a'u mechniaeth 
i ymddangos mewn llys; 

(b) a arestiwyd o dan Ddeddf Mechniaeth 1976, adran 7(3) am dorri amod mechniaeth 
a roddir iddynt ar 61 eu cyhuddo; 

(c) a gedwir yn y ddalfa gan yr heddlu at ddibenion ac am gyfnodau penodol o dan 
Ddeddf Trosedd (Dedfrydau) 1997, Atodlen 1; 

(d) a ddedfrydir, neu garcharorion remand, a gedwir mewn gorsafoedd heddlu ar ran 
y Gwasanaeth Carchardai o dan Ddeddf Carcharu (Darpariaethau Dros Dro) 1980, 
adran 6; 

(e) a gedwir er mwyn eu hatal rhag tor-heddwch; 

(f) a gedwir mewn gorsafoedd heddlu ar ran y Gwasanaeth Mewnfudo. 

(g) a gedwir trwy orchymyn llys ynadon o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, 
adran 152 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cyffuriau 2005, adran 8) i hwyluso canfod 
tystiolaeth ar 61 cael eu cyhuddo o fod ym meddiant cyffuriau neu gyflenwi cyffuriau 
ac amheuaeth o fod wedi llyncu cyffuriau. 

Mae Deddf Llysoedd Ynadon 1980, adran 128 yn ei gwneud yn ofynnol yn statudol i 
adolygu'r cyfnod y cedwir unigolion yn y ddalfa gan yr heddlu trwy orchymyn llys. Diben 
hyn yw sicrhau bod y sawl sy'n cael eu cadw yn cael eu dwyn yn 61 i'r llys erbyn diwedd 
y cyfnod a awdurdodwyd gan y llys, neu pan fo'r angen i'r heddlu i'w cadw, yn dod i ben, 
p'un bynnag sy'n dod yn gyntaf. 

15C Yn achos adolygu cyfnod cadw, ond nid ei ymestyn, ni fydd angen deffro'r sawl sy'n cael eu 
cadw ar gyferyr adolygiad. Fodd bynnag, os yw hi'n debygol y bydd y sawl sy'n cael eu cadw 
yn cysgu, e.e. yn ystod cyfnod gorffwys a ganiateir fel nodir ym mharagraff 12.2, ar yr adeg 
hwyrafy caniateir cynnal adolygiad neu awdurdodiad i ymestyn y cyfnod cadw, dylai'r swyddog 
ddod a'r drefn ymlaen er mwyn galluogi'r sawl sy'n cael eu cadw i wneud cyflwyniadau, 
os yw'r ymrwymiadau cyfreithiol a'r cyfyngiadau amseryn caniatau hynny. Rhaid i berson 
sy'n cael ei gadw, nad yw'n cysgu yn ystod yr adolygiad, fod yn bresennol pan gofnodir 
sail y penderfyniad i barhau i'w gadw, a rhaid ei hysbysu ar yr un pryd o'r sail hwn oni 
bai fod y swyddog adolygu o'r farn nad yw'r person yn gallu dealt yr hyn a ddywedir, os 
yw'n dreisgar neu'n debygol o fod yn dreisgar neu os oes angen sylw meddygol brys arno. 

15D Dylid gwneud ca/'s /' Lys Ynadon dan PACE, adran 43 neu 44 am warant i gadw rhywun 
am gyfnod hwy neu ei ymestyn cyfnod cadw, rhwng 10am a 9pm, ac os oes modd, yn 

104 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ystod oriau arferol y llys. Fel arfer, ni fydd hi'n ymarferol trefnu i lys eistedd yn arbennig 
y tu allan i'r oriau rhwng 10am a 9pm. Os yw hi'n ymddangos y bydd angen trefnu gwrandawiad 
arbennig y tu allan i oriau arferol y llys ond rhwng 10am a 9pm, dylid rhoi rhybudd i glerc 
yr ynadon a'i hysbysu o'r posibilrwydd hwn, yn ystod eisteddiad llys os yn bosib. 

15E Ym mharagraff 15.2, mae'r swyddog sy'n gyfrifol am yr orsaf sy'n cadw'r sawl sy'n cael 
eu cadw, yn cynnwys uwch-arolygydd neu rhywun o statws uwch sydd, yn unol a pholisi 
gweithrediadol ei awdurdod heddlu neu reoliadau'r heddlu, yn gyfrifol am hyn dros dm 
pan nad yw'r deiliad tymor hir a benodwyd, ar ddyletswydd neu ar gael fel arall. 

15F Nid yw darpariaethau PACE, adran 40A, sy'n caniatau adolygiadau dros y ffon, yn berthnasol 
er mwyn adolygu cyfnod cadw ar 61 cyhuddo gan swyddog y ddalfa, neu gynnal adolygiadau 
o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 8, Rhan II mewn achosion o derfysgaeth. Pan na 
fydd angen fideo gynadledda, maentyn caniatau defnyddio ffon i gynnal adolygiad o gyfnod 
cadw cyn cyhuddo. Rhaid cyflawni'r weithdrefn dan PACE, adran 42, trwy fod yno'n bersonol 

15G Mae'r defnydd o gyfleusterau fideo-gynhadledd ar gyfer penderfyniadau ynghylch cadw 
yn y ddalfa o dan adran 45A, PACE yn ddarostyngedig i gyflwyno rheoliadau gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol. 

16 Cyhuddo unigolion a gedwir 

(a) Gweithredu 

16.1 Pan fo gan swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad sail resymol dros gredu nad oes 
digon o dystiolaeth i sicrhau ei bod yn realistig disgwyl collfarnu rhywun o gyflawni 
trosedd gweler paragraff 11.6, bydd yn cysylltu'n ddi-oed a swyddog y ddalfa, ac yn 
unol a'r amod canlynol, yn ei hysbysu ynghylch pwy fydd yn gyfrifol am ystyried a ddylid 
cyhuddo'r sawl sy'n cael eu cadw neu beidio. Gweler Nodiadau 11B ac 16A. Pan 
gedwir person oherwydd mwy nag un trosedd, caniateir oedi cyn hysbysu swyddog y 
ddalfa hyd nes bodlonir yr amodau uchod ar gyfer yr holl droseddau, ond gweler 
paragraff 11.6. Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn berson ifanc, os oes ganddynt 
anhwylder meddwl neu os ydynt fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, bydd unrhyw 
gamau dilynol yn cael eu cymryd ym mhresenoldeb yr oedolyn priodol os yw'n 
bresennol ar y pryd. Gweler Nodiadau 166 a 16C. 

16.1ALIe mae Arweiniad a gyhoeddwyd gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus o dan 
adran 37A yn weithredol, mae'n rhaid i swyddog y ddalfa gydymffurfio a'r arweiniad 
hynny wrth ystyried sut i weithredu wrth ddelio gyda'r sawl sy'n cael eu cadw. Gweler 
Nodiadau 16 A A a 16AB. 

16. IB Lie bydd swyddog y ddalfa wrth gydymffurfio ag Arweiniad y Cyfarwyddwr Erlyniadau 

105 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



Cyhoeddus yn penderfynu y dylid cyfeirio'r achos at Wasanaeth Erlyn y Goron er mwyn 
gwneud penderfyniad cyhuddo, dylid ymgynghori gydag erlynydd y Goron cyn gynted ag 
sy'n ymarferol bosib. Os nad yw Erlynydd y Goron yn gallu gwneud penderfyniad cyhuddo 
ar y wybodaeth sydd ar gael ar y pryd, ge Mir rhyddhau'r sawl sy'n cael eu cadw yn 
ddigyhuddiad ac ar fechni'aeth (gydag amodau os oes angen) o dan adran 37(7)(a). 
mewn amgylchiadau o'r fath, dylid hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw eu bod yn cael eu 
rhyddhau er mwyn galluogir Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i wneud penderfyniad 
o dan adran 37B. 

16.2 Pan gyhuddir y sawl sy'n cael eu cadw neu pan y'u hysbysir y gallent gael eu herlyn 
am drosedd, gweler Nodyn 16B, oni bai fod y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd yn bodoli, gweler Atodiad C, rhoddir y rhybudd canlynol iddynt: 

"Does dim rhaid i chi ddweud dim byd. Ond gall niweidio eich amddiffyniad os na fyddwch 
chi'n son, yn awr, am rywbeth y byddwch chi'n dibynnu arno nes ymlaen yn y llys. Gall 
unrhyw beth yr ydych yn ei ddweud gael ei roi fel tystiolaeth." 

Mae Atodiad C, para graft 2 yn nodi amodau amgen y rhybudd i'w roi pan fo'r cyfyngiad 
ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, yn berthnasol. 

16.3 Pan gyhuddir y sawl sy'n cael eu cadw, rhoddir rhybudd ysgrifenedig iddynt yn nodi 
manylion y drosedd ac, yn unol a pharagraff 2.6A, enw'r swyddog a chyfeirnod yr achos. 
Cyn belled ag y bo modd, nodir manylion y cyhuddiad mewn ffordd syml, ond bydd yn 
dangos hefyd yr union drosedd yn 61 y gyfraith y cyhuddir y sawl sy'n cael eu cadw ohoni. 
Bydd yr hysbysiad yn dechrau fel hyn: 

"Rydych chi'n cael eich cyhuddo o'r drosedd (o'r troseddau) a ddangosir isod." 

Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn berson ifanc, os oes ganddo anhwylder meddwl neu os 
yw fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, dylid rhoi'r rhybudd i'r oedolyn priodol. 

16.4 Ar 61 cyhuddo'r sawl sy'n cael eu cadw neu ar 61 eu hysbysu y gellid eu herlyn am gyflawni 
trosedd, os bydd swyddog yn dymuno dweud wrthynt am unrhyw ddatganiad ysgrifenedig 
neu gyfweliad gyda pherson arall yn ymwneud a throsedd o'r fath, bydd y sawl sy'n cael 
eu cadw, yn cael copi gwirioneddol o'r datganiad ysgrifenedig neu tynnir eu sylw at gynnwys 
cofnod y cyfweliad. Ni wneir unrhyw beth i geisio cael eu hymateb na'u sylwadau ac 
eithrio er mwyn: 

(a) rhybuddio'r sawl sy'n cael eu cadw, "Does dim rhaid i chi ddweud dim byd, ond gall 
unrhyw beth yr ydych yn ei ddweud gael ei roi fel tystiolaeth."; ac 

(b) atgoffa'r sawl sy'n cael eu cadw am eu hawl i gael cyngor cyfreithiol. 



106 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



16.4A0s yw'r sawl sy'n cael eu cadw: 

• yn methu darllen, ge Mir darllen y ddogfen iddynt 

• yn berson ifanc, a chanddo anhwylder meddwl neu os yw fel arall yn agored i niwed 
yn feddyliol, rhoddir copi i'r oedolyn priodol hefyd, neu tynnir ei sylw at gofnod y 
cyfweliad 

16.5 Ni ellir cyfweld y sawl sy'n cael eu cadw am drosedd ar 61 eu cyhuddo o'i gyflawni, neu 
eu hysbysu y ge Mir eu herlyn am ei gyflawni, oni bai fod angen cynnal y cyfweliad: 

• er mwyn atal neu leihau'r niwed neu golled i rywun arall, neu'r cyhoedd 

• er mwyn dileu unrhyw amwysedd yn yr ateb neu'r datganiad blaenorol 

• er budd cyfiawnder i'r sawl sy'n cael eu cadw, er mwyn iddynt gael gweld gwybodaeth 
yn ymwneud a'r drosedd sydd wedi ymddangos ers iddynt gael eu cyhuddo neu eu 
hysbysu y gallent gael eu herlyn, ac ermwyn iddynt roi eu sylwadau ar y wybodaeth yma 

Cyn cynnal unrhyw gyfweliad o'r fath, bydd y cyfwelydd yn: 

(a) rhybuddio'r sawl sy'n cael eu cadw, "Does dim rhaid i chi ddweud dim byd, ond gall 
unrhyw beth yr ydych yn ei ddweud gael ei roi fel tystiolaeth."; 

(b) atgoffa'r sawl sy'n cael eu cadw am eu hawl i gael cyngor cyfreithiol. 
Gweler Nodyn 16B 

16.6 Rhaid cydymffurfio a darpariaethau paragraffau 16.2 i 16.5 ym mhresenoldeb yr 
oedolyn priodol os yw eisoes yng ngorsaf yr heddlu. Os nad yw yng ngorsaf yr heddlu, 
rhaid cydymffurfio a'r darpariaethau hyn eto yn ei bresenoldeb ar ol iddo gyrraedd oni 
bai fod y sawl sy'n cael eu cadw wedi'u rhyddhau. 

Gweler Nodyn 16C 

16.7 Pan gyhuddir person ifanc o gyflawni trosedd a phan fo swyddog y ddalfa yn awdurdodi 
y dylid parhau i'w gadw ar 61 ei gyhuddo, rhaid i swyddog y ddalfa geisio gwneud trefniadau 
i'r person ifanc gael ei ddwyn i ofal awdurdod lleol neu gael ei gadw tan iddo ymddangos 
yn y llys oni bai fod swyddog y ddalfa yn tystio ei bod yn anymarferol gwneud hynny 
neu, yn achos person ifanc sy'n 12 oed o leiaf, nad oes lie diogel ar gael iddo, a bod 
risg i'r cyhoedd o niwed difrifol oherwydd y person ifanc hwnnw, yn unol a PACE, adran 
38(6). Gweler Nodyn 16D 

(b) Dogfennau 

16.8 Gwneir cofnod o unrhyw beth a ddywedir gan y sawl sy'n cael eu cadw, ar 61 eu cyhuddo. 

107 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



16.9 Cofnodir unrhyw gwestiynau a ofynnir yn ystod cyfweliad ar 61 cyhuddo rhywun, a'r atebion 
a roddir yn ymwneud a'r drosedd, yn llawn yn ystod y cyfweliad, ar ffurflenni at y diben 
hwnnw, a llofnodir y cofnod gan y sawl sy'n cael eu cadw neu, os bydd yn gwrthod, gan 
y cyfwelydd ac unrhyw un arall sy'n bresennol. Os gwneir recordiad sain neu weledol o'r 
atebion, bydd y trefniadau yng Nghod E neu F yn berthnasol. 

16.10 Os na fydd yn ymarferol gwneud trefniadau i drosglwyddo person ifanc i ofal awdurdod 
lleol fel nodir ym mharagraff 16.7, rhaid i swyddog y ddalfa gofnodi'r rhesymau am hynny 
a llenwi tystysgrif i'w chyflwyno gerbron y llys gyda'r person ifanc. Gweler Nodyn 16D 

Nodiadau arweiniad 

16A Rhaid i swyddog y ddalfa ystyried dewisiadau amgen i erlyn o dan Ddeddf Trosedd ac 
Anrhefn 1998, cerydd a rhybuddio sy'n berthnasol i bobl dan 18 oed, ac mewn 
arweiniad cenedlaethol ar rybuddio troseddwyr, ar gyfer pobl sy'n 18 oed a throsodd. 

16AA Lie caiff person ei arestio o dan ddarpariaethau Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 sy'n 
caniatau ailbrofi person ar 61 eu cael yn ddieuog o drosedd difrifol sydd yn drosedd 
gymwys a bennwyd yn Atodlen 5 y Ddeddf honno ac nad yw'n atal erlyn pellach yn 
rhinwedd adran 75(3) y Ddeddf honno, yna fe addasir darpahaethau cadw PACE gan 
wneud swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch nad yw wedi ymwneud yn 
uniongyrchol a'r ymchwiliad yn gyfrifol am benderfynu a yw'r dystiolaeth yn ddigonol i 
gyhuddo'r person. 

16AB Lie mae Arweiniad a gyhoeddir gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus o dan adran 
37B yn weithredol, mae hawl gan swyddog y ddalfa sy'n penderfynu yn unol a'r Arweiniad 
bod yno dystiolaeth ddigonol i gyhuddo'r sawl a gedwir, i gadw'r person hynny am ddim 
hirach na'r hyn sy'n rhesymol angenrheidiol i benderfynu sut y dylid trin y person hynny 
o dan PACE, adran 37(7)(a) i (d), yn cynnwys ymgynghori gyda'r Erlynydd ar Ddyletswydd 
lie bo hynny'n briodol. Mae'r cyfnod yn ddarostyngedig i'r uchafswm cyfnod cadw cyn 
cyhuddo a bennwyd gan PACE, adrannau 41 i 44. Lie cyfeirir achos yn unol a'r Arweiniad 
at Wasanaeth Erlyn y Goron am benderfyniad, dylai swyddog y ddalfa sicrhau bod 
swyddog sy'n ymwneud a'r ymchwiliad yn anfon y wybodaeth a nodwyd yn yr Arweiniad 
at Wasanaeth Erlyn y Goron. 

16B Nid yw rhoi rhybudd neu gyhoeddi'r Rhybudd o Fwriad i Erlyn sy'n ofynnol yn 61 Deddf 
Troseddwyr Traffig y Ffyrdd 1988, adran 1, yn golygu hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw y 
gellir eu herlyn am drosedd ac felly, nid yw'n rhwystro unrhyw holi pellach mewn 
perthynas a 'r drosedd dan sylw 

16C Nid oes unrhyw bwer dan PACE i gadw person a gohiho camau gweithredu o dan 
baragraffau 16.2 i 16.5 yn unig er mwyn aros i'r oedolyn priodol gyrraedd. Ar 61 cyhuddo 

108 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



rhywun, ni ellir gwrthod mechnfaeth iddo, neu ohirio ei ryddhau ar fechniaeth, yn unig 
oherwydd nad yw'r unigolyn priodol ar gael, oni bai fod absenoldeb yr oedolyn hwnnw yn 
rhoi sail angenrheidiol i swyddogy ddalfa awdurdodi cadw ar 61 cyhuddo o dan PACE, adran 38. 

16D Ac eithrio'r amgylchiadau ym mharagraff 16.7, nid yw ymddygiad na natur y drosedd a 
gyflawnir gan berson ifanc, yn sail i swyddog y ddalfa benderfynu ei bod hi'n anymarferol 
trefnu trosglwyddo'r person ifanc i ofal awdurdod lleol. Yn yr un modd, nid yw diffyg safleoedd 
diogel gan awdurdod lleol, yn golygu ei bod yn anymarferol trosglwyddo'r person ifanc. 
Ffactor yn unig yw'r ffaith a oes man diogel ar gael ar gyfer person ifanc sy'n 12 oed neu 
hyn, pan na fyddai safle awdurdod lleol yn ddigonol i amddiffyn y cyhoedd rhag niwed difrifol 
ganddo. Mae'r ymrwymiad i drosglwyddo person ifanc i safle awdurdod lleol yr un mor 
berthnasol i berson ifanc a gyhuddir yn ystod y dydd, ag ar gyfer person ifanc a gedwir 
dros nos, yn amodol a gofyniad i ddod a'r person ifanc gerbron llys o dan PACE, adran 46. 

17 Profl unigolion am bresenoldeb cyffuriau Dosbarth A penodedig 

(a) Gweithredu 

17.1 Mae'r adran hon o Cod C yn berthnasol yn unig mewn gorsafoedd heddlu dethol mewn 
ardaloedd heddlu lie mae'r darpariaethau ar gyfer profi am gyffuriau o dan adran 63B 
PACE (fel y'i diwygiwyd gan adran 5 Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 ac adran 7 
Deddf Cyffuriau 2005) mewn grym a lie mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi rhoi 
hysbysiad i'r prif swyddog heddlu perthnasol bod trefniadau ar gyfer cymryd samplau 
wedi cael eu gwneud. Bydd hysbysiad o'r fath yn cynnwys naill ai ardal heddlu gyfan 
neu orsafoedd penodol o fewn ardal heddlu. Mae'r hysbysiad yn nodi a yw'r profi yn 
berthnasol i'r rhai a arestiwyd neu a gyhuddwyd neu sydd o dan 18 oed yn 61 yr angen 
a gall profi ddigwydd yn unig yng nghyswllt y personau a nodwyd felly yn yr hysbysiad. 
Ni ellir profi oni bai fod yr hysbysiad perthnasol wedi ei roi a heb ei dynnu nol. Gweler 
Nodyn 17 F. 

17.2 Gellir cymryd sampl o wrin neu sampl amhersonol gan berson sy'n cael ei gadw gan 
yr heddlu ar gyfer dibenion canfod a oes yno unrhyw gyffur Dosbarth A penodedig yn 
ei gorff yn unig os ydynt wedi eu dwyn gerbron swyddog y ddalfa ac os yw: 

(a) naill ai'r amod arestio, gweler paragraff 17.3, neu'r amod cyhuddo, gweler 
paragraff 17.4 wedi eu cyflawni; 

(b) yr amod oed, gweler paragraff 17.5, wedi'i gwrdd; 

(c) yr amod hysbysu wedi'i gwrdd mewn perthynas a'r amod arestio, yr amod 
cyhuddo, neu'r amod oed, fel sy'n briodol. (Mae'n rhaid darparu'n benodol ar 



B 



109 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



gyfer profi ar gyhuddo a/neu arestio yn yr hysbysiad er mwyn i'r hawl fod yn 
gymwys. Ar ben hynny, mae'n rhaid i'r ffaith fod profi rhai dan 18 oed wedi'i 
awdurdodi gael ei ddarparu'n arbennig ar ei gyfer yn yr hysbysiad cyn i'r hawl i 
brofi unigolion o'r fath fod yn gymwys.). Gweler paragraff 17.1; ac os 

(d) swyddog heddlu wedi gwneud cais i'r person dan sylw roi'r sampl (yr amod 
gwneud cais). 

17.3 Mae'r amod arestio wedi'i gwrdd lie mae'r sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa: 

(a) wedi eu harestio am drosedd ysgogol, gweler Nodyn 17E, ond heb eu cyhuddo 
o'rtrosedd hwnnw; neu 

(b) wedi eu harestio am unrhyw drosedd arall ond heb eu cyhuddo o'r trosedd 
hwnnw a bod swyddog heddlu o safle arolygydd neu uwch, a sail resymol i amau 
bod eu camddefnydd o unrhyw gyffur Dosbarth A penodol wedi achosi neu 
gyfrannu at y trosedd, wedi awdurdodi cymryd y sampl. 

17.4 Mae'r amod cyhuddo wedi'i gwrdd lie mae'r sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa: 

(a) wedi eu cyhuddo o drosedd ysgogol, neu 

(b) wedi eu cyhuddo o unrhyw drosedd arall, a bod swyddog heddlu o safle 
arolygydd neu uwch, a sail resymol i amau bod eu camddefnydd o unrhyw gyffur 
Dosbarth A penodol gan y sawl sy'n cael ei gadw wedi achosi neu gyfrannu at 
y trosedd, wedi awdurdodi cymryd y sampl. 

17.5 Mae'r amod oedran wedi'i gwrdd lie: 

(a) yn achos sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa a arestiwyd ond na chyhuddwyd fel 
ym mharagraff 17.3, os ydynt yn 18 oed neu'n hyn; 

(b) yn achos sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa a gyhuddwyd fel ym mharagraff 
17.4, os ydynt yn 14 oed neu'n hyn. 

17.6 Cyn gofyn am sampl gan y person dan sylw, mae'n rhaid i swyddog: 

(a) ei hysbysu mai diben cymryd y sampl yw profi am gyffuriau o dan PACE. Diben 
hyn yw canfod a oes cyffur Dosbarth A penodedig yn bresennol yn ei gorff; 

(b) ei rybuddio os bydd, yn dilyn cais o'r fath, yn gwrthod heb reswm da a darparu 
sampl y gellir ei erlyn; 

(c) lie awdurdodwyd cymryd sampl gan arolygydd neu uwch yn unol a pharagraffau 
17.3(b) neu 17.4(b) uchod, ei hysbysu bod awdurdod wedi'i roi a'r sail dros 
ganiatau hynny; 

110 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(d) ei atgoffa o'r hawliau canlynol, y gellir eu gweithredu ar unrhyw adeg o'r cyfnod 
yn y ddalfa: 

(i) yr hawl i roi gwybod i rywun arall ei fod wedi cael ei arestio [gweler adran 5]; 

(ii) yr hawl i ymgynghori'n breifat gyda chyfreithiwr a bod cyngor cyfreithiol am 
ddim ar gael [gweler adran 6]; a'r 

(iii) hawl i gael gweld y Codau Ymarfer hyn [gweler adran 3]. 

17.7 Yn achos person nad yw wedi cyrraedd 17 oed ni all y canlynol ddigwydd ac eithrio ym 
mhresenoldeb oedolyn priodol (gweler Nodyn 17G) 

(a) gwneud cais am sampl o dan baragraff 17.2(d) uchod; 

(b) rhoi rhybudd a'r wybodaeth o dan baragraff 17.6 uchod; a 

(c) chymryd y sampl. 

17.8 Gellir rhoi'r awdurdod gan swyddog o safle arolygydd neu uwch o fewn paragraff 17.3 
(b) neu 17.4(b) ar lafar neu yn ysgrifenedig, ond os yw'n cael ei roi ar lafar, mae'n rhaid 
ei gadarnhau cyn gynted ag sy'n ymarferol bosib. 

17.9 Os cymerir sampl gan y sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa a gafodd eu harestio am 
drosedd ond heb eu cyhuddo fel ym m ha ra graft 17.3, ni ellir cymryd sampl pellach yn 
ystod yr un cyfnod di-dor o gael eu cadw. Os yn ystod yr un cyfnod y bydd yr amod 
cyhuddo yn cael ei gwrdd yng nghyswllt y person hynny a gedwir yn y ddalfa, yna bydd 
y sampl a gymerwyd yn cael ei drin fel un a gymerwyd yn rhinwedd cwrdd a'r amod 
cyhuddo, gweler paragraff 17.4. 

17.10Gellir cadw rhywun a gedwir yn y ddalfa ac y cymerir sampl ganddynt am hyd at chwe 
awr o adeg cyhuddo os yw swyddog y ddalfa o'r farn resymol bod cadw'r person hwnnw 
yn angenrheidiol er mwyn galluogi cymryd sampl. Lie mae'r amod arestio wedi'i gwrdd, 
gellir parhau i gadw rhywun a gedwir yn y ddalfa y mae swyddog y ddalfa wedi 
penderfynu ei ryddhau yn ddigyhuddiad ar fechniaeth, ond ni ellir gwneud hynny y tu 
hwnt i 24 awr o'r amser perthnasol (fel y'i diffiniwyd yn adran 41(2) PACE), i alluogi 
cymryd sampl. 

17.11 Yn achos sawl sy'n cael ei gadw, os bydd yr amod arest ond nid yr amod cyhuddo 
wedi'i gwrdd mewn perthynas ag ef, gweler paragraffau 17.3 a 17.4, ac y dylid ei 
ryddhau cyn y gellid cymryd sampl, oni bai ei fod wedi parhau i gael ei gadw o 
ganlyniad i gael ei arestio am drosedd pellach nad yw'n cwrdd a'r amod arestio, gall 
sampl arall gael ei gymryd oddi wrtho unrhyw bryd o fewn 24 awr iddo gael ei arestio 
an y trosedd sy'n cwrdd a'r amod arestio. 



B 



in 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(b) Dogfennau 

17.12 Mae'n rhaid cofnodi'r canlynol yng nghofnod y ddalfa: 

(a) yr awdurdodiad a'r sail dros amheuaeth os cymerir sampl yn dilyn awdurdodi 
hynny gan swyddog o safle arolygydd neu uwch; 

(b) rhoi'r rhybudd o ganlyniadau methu darparu sampl; 

(c) yr amser y rhoddwyd y sampl. 

(d) amser y cyhuddiad neu, lie dibynnir ar yr amod arestio, ar adeg yr arestiad a, lie 
mae hynny'n berthnasol, y ffaith bod sampl wedi'i gymryd ar 61 yr arestiad ond 
cyn cyhuddo i'w drin fel un a gymerwyd yn rhinwedd yr amod cyhuddo, lie cafodd 
yr amod ei gwrdd yn yr un cyfnod o gadw di-dor. Gweler paragraff 17.9 

(c) Cyffredinol 

17.13 Dim ond person a ragnodwyd sy'n cael cymryd sampl. Gweler Nodyn 17C. 

17.14 Ni ellir defnyddio grym i gymryd unrhyw sampl ar gyfer dibenion profi am gyffuriau. 

17.15 Mae gan y termau "cyffur Dosbarth A" a "camddefnyddio" yr un ystyron a'r hyn a geir 
yn Neddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Mae gan "penodol" (mewn perthynas a 
chyffur Dosbarth A) a "trosedd ysgogol" yr un ystyron a'r hyn a geir yn Rhan III Deddf 
Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000. 

17.16 Gyda golwg ar unrhyw samplau a gymerir: 

(a) ni ellir defnyddio sampl o'r fath ar gyfer unrhyw ddiben ac eithrio canfod a oes 
gan y person dan sylw gyffur Dosbarth A penodedig yn bresennol yn ei gorff; ac 

(b) mae'n rhaid cadw sampl o'r fath nes i'r person dan sylw wneud ei 
ymddangosiad cyntaf gerbron y llys. 

(d) Asesiad o gamddefnyddio cyffuriau 

17.17 dan ddarpariaethau Rhan 3 Deddf Cyffuriau 2005, lie mae'r sawl sy'n cael eu cadw 
yn y ddalfa wedi profi'n bositif am gyffur Dosbarth A penodol o dan adran 63B PACE 
fe all swyddog heddlu, ar unrhyw adeg cyn rhyddhau'r person o'r orsaf heddlu, osod 
gofyniad arnynt i fynychu asesiad cychwynnol o'u camddefnydd o gyffuriau gan berson 
cymwys addas ac aros yno tan ddiwedd yr asesiad. Gellir gosod y gofyniad yma yn unig os: 

(a) yw'r person wedi cyrraedd 18 oed 



112 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(b) rhoddwyd hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol i'r prif swyddog heddlu bod 
trefniadau ar gyfer cynnal asesiadau cychwynnol wedi eu gwneud ar gyfer y rhai 
y cymerwyd samplau ar gyfer profi oddi wrthynt yn yr orsaf heddlu lie mae'r 
person yn cael ei gadw yn y ddalfa. 

17.18Wrth osod gofyniad i fynychu asesiad cychwynnol mae'n rhaid i'r swyddog heddlu: 

(a) hysbysu'r person o'r amser a'r lleoliad y cynhelir yr asesiad cychwynnol; 

(b) esbonio y bydd y wybodaeth yma'n cael ei chadarnhau yn ysgrifenedig; a 

(c) rhybuddio'r person y gallai ef/hi wynebu erlyniad os yw'n methu heb reswm da, 
mynychu'r asesiad cychwynnol ac aros yno tan ddiwedd yr asesiad 

17.19 Lie mae swyddog heddlu wedi gosod gofyniad i fynychu asesiad cychwynnol yn unol a 
pharagraff 17.17, mae'n rhaid iddo/iddi, cyn rhyddhau'r person o'r ddalfa, roi 
hysbysiad ysgrifenedig i'r person sy'n: 

(a) cadarnhau ei bod yn ofynnol iddo/iddi fynychu ac aros tan ddiwedd yr asesiad; a 

(b) chadarnhau'r wybodaeth ac ailadrodd y rhybudd y cyfeiriwyd ato ym mharagraff 17.18 
17.20 Mae'n rhaid cofnodi'r canlynol yng nghofnod y ddalfa: 

(a) Bod y gofyniad i fynychu asesiad cychwynnol wedi'i osod; a 

(b) Bod y wybodaeth, esboniad, rhybudd a hysbysiad a roddwyd yn unol a 
pharagraffau 17.17 a 17.19. 

17.21 Lie rhoddwyd hysbysiad yn unol a pharagraff 17.19, fe all swyddog heddlu roi 
hysbysiad ysgrifenedig pellach i'r person sy'n rhoi gwybod iddo/iddi am unrhyw newid 
yn amser neu leoliad yr asesiad cychwynnol ac sy'n ailadrodd y rhybudd y cyfeiriwyd 
ato ym mharagraff 17.18(c). 

17.22 Mae Rhan 3 Deddf Cyffuriau 2005 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion heddlu 
i ystyried unrhyw arweiniad a gyhoeddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol yng nghyswllt y 
darpariaethau ar gyfer asesu. 

Nodiadau arweiniad 

17A Wrth rybuddio person sy'n cael ca/'s /' ddarparu sampl wrin neu sampl amhersonol yn 
unol a pharagraff 17.6(b), gellir defnyddio'r ffurf ganlynol o eiriau: 

"Does dim rhaid i chi roi sampl, ond mae'n rhaid i mi eich rhybuddio y byddwch chi'n 
cyflawni trosedd os byddwch chi'n methu neu yn gwrthod gwneud hynny heb reswm da, 
ac y gellir, oherwydd hynny, eich carcharu, eich dirwyo, neu'r ddau." 



B 



113 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



17B Mae'n rhaid i sampl fod yn ddigonol ac addas. Mae sampl digonol yn ddigonol o ran 
maint ac ansawdd i alluogi gwneud dadansoddiad profi am gyffuriau. Mae sampl addas 
sydd o'i natur, yn addas ar gyfer math arbennig o ddadansoddiad cyffuhau. 

17C Mae person a ragnodwyd ym mharagraff 17.13 yn golygu rhywun a ragnodwyd mewn 
rheoliadau a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 63B(6) Deddf yr Heddlu a 
Chyflawnder Troseddol 1984. [Mae'r rheoliadau ar hyn o bryd wedi eu cynnwys yn 
rheoliad SI 2001 Rhif 2645, Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol 1984. Rheoliadau 
(Profi Personau sy'n Cael Eu Cadw gan yr Heddlu am Gyffuriau) (Personau a Ragnodwyd) 
2001.] 

17D Mae cadw'r sampl ym mharagraff 17.16(b) yn caniatau ar gyfer anfon y sampl i'w brofi 
a'i ddadansoddi os yw'r sawl sy'n cael ei gadw yn cwestiynu'r prawf. Ond ni ellir 
defnyddio samplau o'r fath, a 'r wybodaeth a geir ohonynt, wedi hynny wrth ymchwilio i 
unrhyw drosedd neu fel tystiolaeth yn erbyn y person y cymerwyd samplau ganddynt. 

17E Mae troseddau ysgogol yn cynnwys: 

1. Troseddau o dan ddarpariaethau canlynol Deddf Dwyn 1968: 

adran 1 (dwyn) 

adran 8 (lladrad) 

adran 9 (byrgleriaeth) 

adran 10 (byrgleriaeth ddwys) 

adran 12 (cymryd cerbyd modur neu gerbyd teithio arall heb awdurdod) 

adran 12A (dwysgipio cerbyd) 

adran 15 (meddiannu eiddo trwy dwyll) 

adran 22 (trin nwyddau a gafodd eu dwyn)adran 25 (mynd ag offer yn 
barod i ddwyn ac ati) 

2. Troseddau o dan ddarpariaethau canlynol Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, 
oscyflawnir trosedd mewn perthynas a chyffur Dosbarth A penodedig: 

adran 4 (cyfyngu ar gynhyrchu a chyflenwi cyffur rheoledig) 

adran 5(2) (bod ym meddiant cyffur rheoledig) 

adran 5(3) (bod ym meddiant cyffur rheoledig gyda'r bwriad o gyflenwi) 

3. Trosedd o dan adran 1(1) Deddf Ymgeisiau Troseddol 1981 os cyflawnir yng 



114 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



nghyswllt trosedd o dan unrhyw un o ddarpahaethau canlynol Deddf Dwyn 1968: 

adran 1 (dwyn) 

ad ran 8 (lladrad) 

adran 9 (byrgleriaeth) 

adran 15 (derbyn eiddo trwy dwyll) 

adran 22 (trin nwyddau a gafodd eu dwyn) 

4. Troseddau o dan ddarpariaethau canlynol Deddf Crwydradaeth 1824: 

adran 3 (cardota) 

adran 4 (cardota parhaus) 

1 7F Mae'r pwer i gymryd samplau yn ddarostyngedlg i hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
bod trefniadau priodol ar gyfer cymryd samplau wedi'l wneud ar gyfer ardal yr heddlu 
gyfan neu ar gyfer yr orsaf heddlu benodol dan sylw pa un bynnag o'r canlynol a nodir 
yn yr hysbysiad: 

(a) unigolion y mae'r amod arestio wedi'l gyflawni mewn perthynas a hwy; 

(b) unigolion y mae'r amod cyhuddo wedi'l gyflwani mewn perthynas a hwy; 

(c) unigolion nad ydynt eto yn 18 oed. 

Nodyn: Bernir bod hysbysiad wed/7 roi at ddibenion yr amod cyhuddo mewn perthynas ag 
ardal heddlu, os oedd profi (ar gyhuddo) o dan adran 63B(2) PACE yn weithredol yn union 
cyn y daeth adran 7 Deddf Cyffuriau 2005 /' rym; ac ar gyfer dibenion yr amod oedran, 
mewn perthynas ag ardal heddlu neu orsaf heddlu, os oedd hysbysiad bod trefniadau 
wedi eu gwneud ar gyfer cymryd samplau oddi wrth unigolion o dan 18 oed (rhai rhwng 
14-17) wedi eu rhoi a heb eu tynnu yn 61, yn union cyn y diwrnod hwnnw. 

17G Mae oedolyn priodol ym mharagraff 17.5 yn golygu - 

(a) rhiant neu warcheidwad y person neu, os yw yng ngofal awdurdod lleol neu 
gorff/mudiad gwirfoddol, person sy'n cynrychioli'r awdurdod neu'r corff/mudiad 
hynny; neu 

(b) yn Lloegr, gweithiwr cymdeithasol awdurdod lleol neu, yng Nghymru, gweithiwr 
cymdeithasol adran gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol ; neu 

(c) os nad oes unrhyw berson sy'n dod o dan (a) neu (b) uchod, unrhyw berson cyfrifol 
18 oed neu hyn nad yw'n swyddog heddlu neu'n berson a gyflogir gan yr heddlu. 



B 



115 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ATODIAD A - NOETH-CHWILIADAU AC ARCHWILIADAU PERSONOL 

A Chwiliad personol 

1. Mae chwiliad personol yn cynnwys archwiliad corfforol o agorfeydd corff rhywun ac 
eithrio'r geg. Mae natur ymwthgar archwiliadau o'r fath yn golygu na ddylid byth ddibrisio'r 
risgiau gwirioneddol a'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig ag archwiliadau personol. 

(a) Gweithredu 

2. Gellir archwilio agorfeydd y corff ac eithrio'r geg yn unig: 

(a) os bydd swyddog o safle arolygydd neu uwch, a sail resymol i gredu bod y person 
wedi cuddio'r canlynol arnynt eu hunain: 

(i) unrhyw beth y gallent ei ddefnyddio i achosi niwed corfforol i'w hunain neu 
eraill yn yr orsaf; neu 

(ii) cyffuriau Dosbarth A y maent yn bwriadu ei gyflenwi i rywun arall neu eu 
hallforio 

ac os oes gan y swyddog sail rhesymol i gredu maichwiliad personol yw'r unig 
ffordd o dynnu'r eitemau hynny; ac 

(b) os yw'r archwiliad yn digwydd o dan baragraff 2(a)(ii) (archwiliad trosedd 
cyffuriau), lie cafwyd caniatad priodol ysgrifenedig y sawl sy'n cael eu cadw. 

2A. Cyn i'r chwiliad gychwyn mae'n rhaid i swyddog heddlu, swyddog cadw dynodedig neu 
swyddog staff y ddalfa, hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw: 

(a) bod awdurdod wedi'i roi i gynnal y chwiliad; 

(b) ar ba sail yr awdurdodwyd y chwiliad a'r sail dros gredu na ellir tynnu'r eitem heb 
gynnal chwiliad personol. 

2B. Cyn ygofynnir i'r sawl sy'n cael eu cadw i roi caniatad priodol am chwiliad o dan baragraff 
2(a)(ii) (chwiliad yn gysylltiedig a throsedd cyffuriau), mae'n rhaid eu rhybuddio os 
gwrthodant hebachosdaygallai hynny niweidio eu hachos pe bai'rachosyn dodgerbron 
llys, gweler Nodyn A6. Gellir rhoi'r rhybudd hyn gan swyddog heddlu neu aelod o staff 
yr heddlu. Mae'n rhaid atgoffa rhywun sy'n cael eu cadw sydd heb gynrychiolaeth 
cyfreithiol, o'u hawl i gyngor cyfreithiol am ddim, gweler Cod C, paragraff 6.5, gan nodi 
hynny yng nghofnod y ddalfa. 

3. Yr unig rai a all gyflawni chwiliad personol yw ymarferwr meddygol cofrestredig neu 



116 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



nyrs gofrestredig, oni bai fod swyddog o safle arolygydd o leiaf, o'r farn nad yw hyn yn 
ymarferol a bod y chwiliad i'w gynnal o dan baragraff 2(a)(i), lie gall swyddog heddlu 
gyflawni'r chwiliad. Gweler Nodiadau Al i 5 

3A. Yr unig adeg y dylid ystyried unrhyw fwriad i gynnal chwiliad o dan baragraff 2(a)(i) gan 
rywun nad yw'n ymarferwr meddygol cofrestredig neu'n nyrs gofrestredig, yw pan nad 
oes dewis arall ar gael a phan fo'r swyddog awdurdodi yn fodlon bod y risg o adael i'r 
eitem barhau gyda'r sawl sy'n cael eu cadw, yn fwy na'r risg o'i dynnu oddi yno. Gweler 
Nodiadau Al i A5 

4. Gellir cynnal chwiliad personol dan: 

• baragraff 2(a)(i) mewn ysbyty, meddygfa, adeilad meddygol arall neu orsaf 
heddlu yn unig 

• paragraff 2(a)(i) mewn ysbyty, meddygfa neu adeilad meddygol arall ac mae'n rhaid 
i ymarferwr meddygol cofrestredig neu nyrs cofrestredig gynnal chwiliad o'r fath 

5. Rhaid cynnal chwiliad personol ar berson ifanc neu berson sydd ag anhwylder meddwl 
neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, mewn gorsaf heddlu ym mhresenoldeb 
oedolyn priodol o'r un rhyw, oni bai fod y sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn yn benodol 
am oedolyn arbennig o'r rhyw arall sydd ar gael yn hwylus. Yn achos person ifanc, gellir 
cynnal y chwiliad yn absenoldeb yr oedolyn priodol os yw'r person ifanc yn datgan ym 
mhresenoldeb yr oedolyn priodol, nad yw'n dymuno i'r oedolyn fod yn bresennol yn 
ystod y chwiliad a bod yr oedolyn yn cytuno. Gwneir cofnod o benderfyniad y person 
ifanc ac fe'i llofnodir gan yr oedolyn priodol. 

6. Pan gynhelir chwiliad personol o dan baragraff 2(a)(i) gan swyddog heddlu, rhaid i'r 
swyddog fod o'r un rhyw a'r sawl sy'n cael eu cadw. Rhaid i o leiaf ddau berson, ac eithrio'r 
sawl sy'n cael eu cadw, fod yn bresennol yn ystod yr archwiliad. Yn unol a pharagraff 5, 
ni ddylai unrhyw un o'r rhyw arall nad yw'n ymarferwr meddygol neu'n nyrs, fod yn bresennol, 
ac ni fydd unrhyw un nad oes angen iddynt fod yno, yn bresennol ychwaith. Cynhelir y 
chwiliad gan ystyried pa mor sensitif ac agored i niwed yw'r sawl sy'n cael eu cadw. 

(b) Dogfennau 

7. Yn achos archwiliad personol, cofnodir ycanlynol cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, 
yng nghofnod y ddalfa y sawl sy'n cael eu cadw: 

(a) ar gyfer archwiliadau o dan paragraffau 2(a)(i) a (ii). 

• yr awdurdodiad i gynnal y chwiliad 

117 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



y sail dros roi'r awdurdodiad 

y sail dros gredu na ellid tynnu'r eitem heb gynnal chwiliad personol 

pa rannau o gorff y sawl sy'n cael eu cadw a archwiliwyd 

pwy gynhaliodd yr archwiliad 

pwy oedd yn bresennol 

y canlyniad. 

(b) ar gyfer archwiliadau o dan baragraff 2(a)(ii): 

yr awdurdod i gynnal yr archwiliad; 

sail y swyddog dros awdurdodi hynny; 

rhoi'r rhybudd sy'n ofynnol gan baragraff 2B; 

y ffaith bod caniatad priodol wedi'i roi neu (yn unol a'r hyn ddigwyddodd) 
ei wrthod, ac os gwrthodwyd caniatad y rheswm a roddwyd am hynny (os 
rhoddwyd un). 

8. Os cynhelir chwiliad personol gan swyddog heddlu, rhaid cofnodi'r rheswm pam yr oedd 
hi'n anymarferol i ymarferwr meddygol cofrestredig neu nyrs gofrestredig, ei gynnal. 

B Noeth-chwiliad 

9. Mae noeth-chwiliad yn golygu chwiliad lie bydd mwy na dillad allanol yn cael eu diosg. 
Yn y Cod yma, mae dillad allanol yn cynnwys esgidiau a sanau. 

(a) Gweithredu 

10. Yr unig adeg y gellir cynnal noeth-chwiliad yw os bernir bod angen ei gynnal er mwyn 
cael gafael ar eitem na fyddai gan y sawl sy'n cael eu cadw, hawl i'w gadw, a phan fo'r 
swyddog o'r farn rhesymol y gallai'r sawl sy'n cael eu cadw, fod wedi cuddio eitem o'r 
fath. Ni chynhelir noeth-chwiliadau dan y drefn arferol os na cheir unrhyw reswm dros 
gredu bod eitemau wedi cael eu cuddio. 

Cynnal noeth-chwiliadau 

11. Pan gynhelir noeth-chwiliadau: 

(a) rhaid i swyddog yr heddlu sy'n cynnal noeth-chwiliad fod o'r un rhyw a'r sawl sy'n 
cael eu cadw; 

118 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(b) cynheliry noeth-chwiliad mewn man lie na all unrhyw un arall nad oes angen iddynt 
fod yn bresennol, nac unrhyw un o'r rhyw arall ac eithrio oedolyn priodol y mae'r 
sawl sy'n cael eu cadw wedi gofyn yn benodol iddynt fod yn bresennol, weld y sawl 
sy'n cael eu cadw; 

(c) ac eithrio mewn achosion brys, pan fo risg o berygl difrifol i'r sawl sy'n cael eu 
cadw neu i eraill, pan fo noeth-chwiliad yn golygu y bydd rhannau preifat o'r corff 
yn y golwg, rhaid i o leiaf ddau berson fod yn bresennol ar wahan i'r sawl sy'n 
cael eu cadw, ac os yw'r person dan sylw yn berson ifanc neu os oes ganddo 
anhwylder meddwl neu os yw fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, rhaid i un 
o'r oedolion fod yn oedolyn priodol y person dan sylw. Ac eithrio mewn achosion brys 
megis y rhai a nodir uchod, gellir cynnal chwiliad ar berson ifanc yn absenoldeb 
yr oedolyn priodol os yw'r person ifanc yn datgan ym mhresenoldeb yr oedolyn priodol, 
nad yw'n dymuno i'r oedolyn fod yn bresennol yn ystod y chwiliad a bod yr oedolyn 
yn cytuno. Gwneir cofnod o benderfyniad y person ifanc ac fe'i llofnodir gan yr 
oedolyn priodol. Caniateir i fwy na dau berson fod yn bresennol, ac eithrio'r oedolyn 
priodol, yn yr amgylchiadau mwyaf eithriadol yn unig; 

(d) cynhelir y chwiliad gan ystyried pa mor sensitif ac agored i niwed yw'r sawl sy'n 
cael eu cadw yn yr amgylchiadau hyn, a gwneir pob ymdrech resymol i sicrhau 
cydweithrediad y sawl sy'n cael eu cadw a lleihau unrhyw embaras gymaint ag 
y bo modd. Fel arfer, ni fydd yn rhaid i unigolion a gedwir ac y cynhelir chwiliad 
arnynt, ddiosg eu holl dillad ar yr un pryd, e.e. dylid caniatau i berson dynnu dillad 
o'r canol i fyny a'u hail wisgo, cyn diosg unrhyw ddillad pellach; 

(e) efallai y bydd yn rhaid i'r sawl sy'n cael eu cadw ddal eu breichiau i fyny neu 
sefyll gyda'u coesau ar led a phlygu ymlaen os oes angen gwneud hynny i 
gynorthwyo'r chwiliad, er mwyn cynnal chwiliad gweledol o'r mannau cenhedlol a 
rhefrol, ar yr amod na chyffyrddir ag unrhyw un o agorfeydd y corff; 

(f) os gwelir unrhyw eitemau, gofynnir i'r sawl sy'n cael eu cadw, eu rhoi i'r heddlu. 
Os ceir unrhyw eitemau mewn unrhyw un o agorfeydd y corff, ac eithrio'r geg, ac 
os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn gwrthod eu rhoi i'r heddlu, rhaid cynnal 
chwiliad personol er mwyn cael gafael arnynt, ac mae'n rhaid cynnal chwiliad 
personol o'r fath yn unol a Rhan A; 

(g) cynhelir noeth-chwiliad mor gyflym ag y bo modd, gan roi'r cyfle i'r sawl sy'n cael 
eu cadw i wisgo cyn gynted ag y bydd y chwiliad wedi'i gwblhau. 

(b) Dogfennau 

12. Gwneir cofnod yn y cofnod cadw y cynhaliwyd noeth-chwiliad, gan gynnwys y rheswm 

119 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



pam yr ystyriwyd bod angen ei gynnal, y rhai oedd yn bresennol ac unrhyw ganlyniad. 

Nodiadau arweiniad 

Al Cyn awdurdodi unrhyw chwiliad personol, rhaid i'r swyddog awdurdodi wneud pob 
ymdrech rhesymol i berswadio'r sawl sy'n cael eu cadw, i roi'r eitem iddo heb orfod 
cynnal archwiliad. Os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn cytuno, dylid gofyn i ymarferwr 
meddygol cofrestredig neu nyrs gofrestredig I asesu'r risgiau cysylltiedig pan fo modd a 
bod yn bresennol, os oes angen er mwyn cynorthwyo'r sawl sy'n cael eu cadw. 

A2 Os na fydd y sawl sy'n cael eu cadw yn cytuno rhoi'r eitem i'r swyddog heb orfod cynnal 
archwiliad, rhaid i'r swyddog awdurdodi adolygu'r holl ffactorau perthnasol yn ofalus cyn 
awdurdodi chwiliad personol. Yn arbennig, rhaid i'r swyddog ystyried a yw'r rhesymau 
dros gredu y gallai eitem fod wedi cael ei guddio, yn rhesymol. 

A3 Os rhoddir awdurdod i gynnal chwiliad o dan baragraff 2(a)(i), ymgynghorir ag ymarferwr 
meddygol cofrestredig neu nyrs gofrestredig lie bynnag y bo modd. Dylid rhagdybio y 
cynhelir y chwiliad gan ymarferwr meddygol cofrestredig neu nyrs gofrestredig ac mae'n 
rhaid i'r swyddog awdurdodi wneud pob ymdrech rhesymol i ddarbwyllo'r sawl sy'n cael 
eu cadw i ganiatau i'r ymarferwr meddygol neu'r nyrs i gynnal yr archwiliad. 

A4 Yr unig adeg y dylid awdurdodi heddwas i gynnal chwiliad yw pan na fydd dewis arall a 
phan fo pob llwybr arall wedi methu. Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i'r swyddog awdurdodi 
fod yn fodlon y gallai'r sawl sy'n cael eu cadw, ddefnyddio'r eitem ar gyfer un neu fwy o'r 
dibenion ym mharagraff 2(a) neu fwy, a bod yr anaf corfforol a achosir, yn debygol o fod 
yn ddigon difrifol i gyfiawnhau awdurdodi heddwas i gynnal yr archwiliad. 

A5 Os yw swyddog yn amau a ddylai awdurdodi chwiliad personol gan heddwas, dylai'r 
swyddog ofyn am gyngor swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch. 

A6 Wrth rybuddio'r sawl sy'n cael eu cadw y gofynnir iddynt am eu caniatad i chwiliad 
personol yn gysylltiedig a throsedd cyffuriau, fel ym mharagraff 2B, gellir defnyddio'r ffurf 
ganlynol o eiriau: 

"Nid oes rhaid i chi roi caniatad i gael eich archwilio, ond mae'n rhaid i mi eich rhybuddio 
os gwrthodwch heb reswm da, y gallai eich penderfyniad i wrthod wneud niwed i'ch achos 
pe bai'n dod gerbron llys. " 



120 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD B - GOHIRIO WRTH HYSBYSU RHYWUN El FOD YN CAEL El ARESTIO NEU ROI'R 
CYFLE IDDO GAEL CYNGOR CYFREITHIOL 

A Pobl a gedwir dan PACE 

1. Gellir gohirio ymarfer yr hawliau yn Adran 5 neu Adran 6, neu'r ddau, os yw'r person 
sy'n cael ei gadw gan yr heddlu yn y ddalfa, fel yn PACE, adran 118(2), mewn cysylltiad 
a throsedd dditiadwy, os nad yw wedi cael ei gyhuddo eto o gyflawni trosedd a bod gan 
swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch, neu safle arolygydd neu uwch yn unig ar 
gyfer yr hawliau yn Adran 5, sail resymol dros gredu y bydd eu hymarfer yn: 

(i) arwain at: 

• ymyrryd a thystiolaeth sy'n ymwneud a throsedd dditiadwy, neu niweidio 
tystiolaeth o'r fath; neu 

• ymyrryd a phobl arall, neu beri niwed corfforol iddynt; neu 

(ii) arwain at hysbysu eraill yr amheuir iddynt gyflawni trosedd dditiadwy, ond nad ydynt 
wedi cael eu harestio hyd yma; neu 

(iii) amharu ar y gwaith o adennill eiddo a gafwyd o ganlyniad i gomisiynu trosedd 
o'r fath. 

2. Gellir oedi'r hawliau hyn hefyd os oes gan y swyddog sail resymol i gredu'r canlynol: 

(i) bod y sawl a gadwyd am drosedd dditiadwy wedi ymelwa o'i ymddygiad troseddol 
(penderfynwyd yn unol a Rhan 2 Deddf Elw Troseddau 2002), a 

(ii) bydd arfer y naill neu'r Hall o'r yr hawliau hynny yn amharu ar adennill gwerth yr 
eiddo sy'n cyfateb i'r ymelwa hynny. 

3. Yr unig adeg y gellir rhoi awdurdod i ohirio hawl y sawl sy'n cael eu cadw i gysylltu a 
chyfreithiwr, yw pan fo gan y swyddog awdurdodi sail resymol dros gredu y bydd y 
cyfreithiwr y mae'r sawl sy'n cael eu cadw wedi'i ddewis i ymgynghori ag ef, yn trosglwyddo 
neges gan y sawl sy'n cael eu cadw, neu'n ymddwyn mewn unrhyw ffordd arall a 
fyddai'n arwain at unrhyw un o'r goblygiadau a nodir o dan baragraffau 1 neu 2, yn 
anfwriadol neu fel arall. Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid rhoi'r cyfle i'r sawl sy'n cael 
eu cadw, ddewis cyfreithiwr arall. Gweler Nodyn B3 

4. Os bydd y sawl sy'n cael eu cadw yn dymuno gweld cyfreithiwr, ni ellir gwrthod mynediad 
at gyfreithiwr ar y sail y gallai gynghori'r sawl sy'n cael eu cadw i beidio ag ateb 
cwestiynau neu os gofynnwyd i'r cyfreithiwr fynychu gorsaf yr heddlu gan rywun arall yn 
gyntaf. Yn yr achos olaf, rhaid hysbysu'r sawl sy'n cael eu cadw, bod y cyfreithiwr wedi 



121 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



dod i orsaf yr heddlu ar gais rhywun arall, a rhaid gofyn iddynt lofnodi'r cofnod cadw er 
mwyn nodi a ydynt yn dymuno gweld cyfreithiwr neu beidio. 

5. Nid yw'r ffaith y gellir bodloni'r amodau dros oedi hysbysu rhywun ei fod yn cael ei arestio, 
yn golygu yn awtomatig bod yr amodau dros oedi gael mynediad at gyngor cyfreithiol 
hefyd wedi cael eu bodloni. 

6. Gellir gohirio'r hawliau hyn yn unig cyn belled ag y bo'r rhesymau'n bodoli ac nid am 
dros 36 awr mewn unrhyw achos ar 61 yr amser perthnasol fel nodir yn PACE, adran 
41. Os na fydd y rhesymau'n bodoli mwyach yn ystod y cyfnod hwn, rhaid gofyn i'r sawl 
sy'n cael eu cadw cyn gynted ag y bo modd, a yw'n dymuno ymarfer y naill hawl neu'r 
Hall, rhaid nodi hyn yn y cofnod cadw, a chymryd camau yn unol ag adran berthnasol y Cod. 

7. Rhaid rhoi caniatad i berson a gedwir i ymgynghori a chyfreithiwr am gyfnod rhesymol 
cyn unrhyw wrandawiad llys. 

B Pobl a gedwir o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000 

8. Gellir gohirio gweithredu'r hawliau a nodir yn adran 5 neu 6 os cedwir y person o dan 
Ddeddf Terfysgaeth 2000, adran 41 neu Atodlen 7, os nad yw wedi cael ei gyhuddo o 
gyflawni trosedd eto ac os oes gan swyddog o safle uwch-arolygydd neu uwch, sail 
resymol dros gredu y bydd gweithredu y naill neu'r Hall o'r ddwy hawl yn: 

(i) arwain at: 

• ymyrryd a thystiolaeth sy'n ymwneud a throsedd dditiadwy, neu niweidio 
tystiolaeth o'r fath; neu 

• ymyrryd a phobl eraill, neu beri niwed corfforol iddynt; neu 

(ii) arwain at hysbysu eraill yr amheuir iddynt gyflawni trosedd dditiadwy, ond nad 
ydynt wedi cael eu harestio eto; neu 

(iii) amharu ar y gwaith o adennill eiddo: 

• a gafwyd o ganlyniad i gomisiynu trosedd o'r fath; neu 

• pan ellir gwneud gorchymyn fforffedu amdano dan adran 23 y Ddeddf honno; 

(iv) arwain at amharu ar y gwaith o gasglu gwybodaeth am y weithred o gomisiynu, 
paratoi neu achosi achosion terfysgol; neu 

(v) trwy rybuddio unrhyw un arall, ei gwneud hi'n fwy anodd atal digwyddiad terfysgol 
neu sicrhau bod unrhyw un sy'n gysylltiedig a'r weithred o gomisiynu, paratoi 
neu achosi digwyddiad terfysgol, yn cael ei ddal, ei erlyn neu ei ddyfarnu'n euog. 



122 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



9. Gellir gohirio'r hawliau hyn hefyd os oes gan y swyddog sail resymol dros gredu bod: 

(i) y sawl sy'n cael eu cadw wedi ymelwa o'i ymddygiad troseddol (penderfynwyd 
yn unol a Rhan 2 Deddf Elw Troseddau 2002), a 

(ii) y bydd gweithredu'r naill hawl neu'r Hall yn amharu ar y gwaith o adennill gwerth 
yr ymelwa hynny. 

10. Yn yr achosion hyn, bydd paragraffau 3 (gan ystyried y goblygiadau a nodirym mharagraffau 
8 a 9), 4 a 5 yn berthnasol. 

11. Gellir gohirio'r hawliau hyn cyn belled ag y bo angen eu gohirio, ond ni ellir eu gohirio 
am fwy na 48 awr ar 61 arestio rhywun o dan adran 41, neu o ddechau ei chwiliad os 
yw'n cael ei gadw o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 7 wrth ei arestio o dan adran 
41. Os na fydd y sail uchod yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod yr adeg hwn, rhaid 
gofyn i'r sawl sy'n cael eu cadw cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol, a yw'n dymuno 
ymarfer y naill hawl neu'r Hall, gan nodi'r deunydd angenrheidiol yn y cofnod cadw a 
chymryd camau yn unol ag adran berthnasol y Cod yma. 

12. Yn yr achos hwn, bydd paragraff 7 yn berthnasol. 

C Dogfennau 

13. Cofnodir y sail dros weithredu dan yr Atodiad hwn a hysbysir y sawl sy'n cael eu cadw 
amdani cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol. 

14. Rhaid cofnodi unrhyw ateb a roddir gan y sawl sy'n cael eu cadw o dan baragraffau 6 
neu 11 a gofyn i'r sawl sy'n cael eu cadw gymeradwyo'r cofnod o ran a yw'n dymuno 
cael cyngor cyfreithiol ar yr adeg yma neu beidio. 

D Rhybudd a rhybuddion arbennig 

15. Pan gyfwelir person dan amheuaeth sy'n cael ei gadw mewn gorsaf heddlu yn ystod unrhyw 
gyfnod lie gohiriwyd mynediad at gyngor cyfreithiol dan yr Atodiad hwn, ni all y llys na'r 
rheithgor ddod i gasgliadau niweidiol am ddistawrwydd y person hwnnw. 

Nodiadau arweiniad 

Bl Hyd yn oed os bydd Atodiad B yn berthnasol yn achos person ifanc, neu rywun sydd ag 
anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed meddyliol, dylid cymryd unrhyw 
gamau i hysbysu'r oedolyn priodol a'r person sy'n gyfrifol am les person ifanc os yw hwnnw'n 
rhywun gwahanol, fel nodir ym mharagraff 3.13 a 3.15. 



B 



123 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



B2 Yn achos dinasyddion gwledydd y Gymanwlad a dinasyddion gwledydd tramor, gweler 
Nodyn 7A. 

B3 Mae penderfyniad i ohirio mynediad at gyfreithiwr penodol, yn debygol o fod yn ddigwyddiad 
prin acyn cael ei wneud pan gellir dangos bod y sawl sydd dan amheuaeth yn gallu camarwain 
y cyfreithiwr hwnnw a bod mwy na hsg sylweddol y bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn 
llwyddo i beri gwybodaeth i gael ei throsglwyddo a fydd yn arwain at un neu fwy o'r canlyniadau 
a nodwyd. 



124 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD C - CYFYNGIAD AR DDOD I GASGLIADAU NIWEIDIOL OHERWYDD DISTAWRWYDD 
A THELERAU'R RHYBUDD PAN FO'R CYFYNGIAD YN BERTHNASOL 

(a) Y cyfyngiad at ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd 

1. Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, adrannau 34, 36 a 37, 
fel y'u diwygiwyd gan Ddeddf Cyfiawnder leuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999, 
adran 58, yn disgrifio'r amodau lie ge Mir dod i gasgliadau niweidiol pan fo person yn 
methu neu'n gwrthod dweud unrhyw beth am ei ymwneud a'r drosedd wrth gael ei 
gyfweld, ar 61 cael ei gyhuddo neu ei hysbysu y gallai gael ei erlyn. Mae'r darpariaethau 
hyn yn ddibynnol argyfyngiad blaenaf ynghylch gallu llys neu reithgor i ddod i gasgliadau 
niweidiol oherwydd distawrwydd person. Mae'r cyfyngiad hwn yn berthnasol i: 

(a) unrhyw un sy'n cael ei gadw mewn gorsaf heddlu, gweler Nodyn IOC sydd wedi, 
cyn cael ei gyfweld, gweler adran 11, neu gael ei gyhuddo neu ei hysbysu y ge Mir 
ei erlyn, gweler adran 16: 

(i) sydd wedi gofyn am gyngor cyfreithiol, gweler adran 6, paragraff 6.1; 

(ii) na chafodd gyfle i ymgynghori a chyfreithiwr, gan gynnwys y cyfreithiwr ar 
ddyletswydd, fel nodir yn y Cod yma; ac 

(iii) nad yw wedi newid ei feddwl ynghylch cael cyngor cyfreithiol, gweler adran 
6, paragraff 6.6(d) 

Sylwer bydd yr amod yn (ii) yn 

berthnasol pan fydd person sy'n cael ei gadw ac sydd wedi gofyn 
am gyngor cyfreithiol, yn cael ei gyfweld cyn siarad a chyfreithiwr 
fel nodir yn adran 6, paragraff 6.6(a) neu (b). 

amherthnasol os bydd y person sy'n cael ei gadw yn penderfynu 
peidio gofyn am y cyfreithiwr ar ddyletswydd, gweler adran 6, 
paragraffau 6.6(c) a (d). 

(b) unrhyw berson a gyhuddwyd o gyflawni trosedd, neu a hysbyswyd y ge Mir ei erlyn 
am gyflawni trosedd, sydd: 

(i) wedi cael gwybod am ddatganiad ysgrifenedig a wnaethpwyd gan berson 
arall neu gynnwys cyfweliad gyda pherson arall sy'n berthnasol i'r drosedd 
dan sylw, gweler adran 16, paragraffau 16.4; 

(ii) yn cael ei gyfweld ynghylch y drosedd dan sylw, gweler adran 16, paragraff 
16.5; neu 



B 



125 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



(iii) sy'n gwneud datganiad ysgrifenedig ynghylch y drosedd dan sylw, gweler 
Atodiad D paragraffau 4 a 9. 

(b) Amodau't rhybudd pan fo'r cyfyngiad yn berthnasol 

2. Pan fo gofyniad i roi rhybudd yn codi ar adeg pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd yn berthnasol, bydd y rhybudd fel a ganlyn: 

"Does dim rhaid I chi ddweud dim byd, ond gall unrhyw beth yr ydych chi'n ei ddweud gael 
ei roi fel tystiolaeth." 

3. Pan fo'r cyfyngiad naill ai'n dechrau dod i rym neu'n gorffen bod yn berthnasol ar 61 rhoi 
rhybudd eisoes, defnyddir y termau priodol i ailrybuddio'r person. Esbonnir y sefyllfa 
sydd wedi newid ynghylch dod i gasgliadau niweidiol ac nad yw'r rhybudd blaenorol yn 
berthnasol mwyach, i'r sawl sy'n cael eu cadw, hefyd mewn iaith gyffredin. Gweler 
Nodyn C2 

Nodiadau arweiniad 

CI Nid yw'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, yn berthnasol i 
berson nad yw wedi cael ei gadw ac na ellir felly ei atal rhag gofyn am gyngor cyfreithiol 
os yw'n dymuno, gweler paragraffau 10.2 a 3.15. 

C2 Awgrymir y canlynol fel fframwaith er mwyn helpu i esbonio'r newidiadau yn y sefyllfa 
gyda golwg ar ddod i gasgliadau niweidiol os bydd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd: 

(a) yn cychwyn bod yn berthnasol: 

"Dyw'r rhybudd a gafodd ei roi i chi yn gynharach ddim yn berthnasol mwyach. 
Mae hyn oherwydd eich bod chi, ar 61 cael y rhybudd hwnnw: 

(i) wedi gofyn am gael siarad gyda chyfreithiwr ond heb gael cyfle eto i siarad 
gyda chyfreithiwr; Gweler paragraff 1(a); neu 

(ii) wedi cael eich cyhuddo o/wedi cael eich hysbysu y gellir eich erlyn. Gweler 
paragraff 1(b). 

"Mae hyn yn golygu o hyn ymlaen na ellir dod i gasgliadau niweidiol yn y llys 
ac na fydd eich amddiffyniad yn cael ei niweidio, dim ond oherwydd eich bod 
chi'n dewis peidio a dweud dim byd. Gwrandewch yn ofalus, os gwelwch yn 
dda, ar y rhybudd rwy'n mynd i'w roi i chi oherwydd hwn fydd yn berthnasol o 
hyn ymlaen. Byddwch chi'n gweld na fydd yn dweud dim byd am niwedyn cael 
ei wneud i'ch amddiffyniad." 

126 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



(b) yn peidio bod yn berthnasol cyn neu ar yr adeg y cyhuddir y person neu ei hysbysir 
y gellir ei erlyn, gweler paragraff 1(a); 

"Dyw'r rhybudd a gafodd ei roi i chi yn gynharach ddim yn berthnasol mwyach. 
Mae hyn oherwydd eich bod chi, ar 61 cael y rhybudd hwnnw, wedi cael cyfle i 
siarad gyda chyfreithiwr. Gwrandewch yn ofalus, os gwelwch yn dda, ar y rhybudd 
rwy'n mynd i'w roi i chi oherwydd hwnnw fydd yn berthnasol o hyn ymlaen. Mae'n 
esbonio sut y gall eich amddiffyniad gael ei effeithio os byddwch chi'n dewis 
peidio a dweud dim byd." 



B 



127 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



Atodiad D - Datganiadau ysgrifenedig ar 61 rhoi Rhybudd 
(a) A ysgrifennir gan y person a rybuddiwyd 

1. Estynnir gwahoddiad i berson ysgrifennu'r hyn y mae'n dymuno'i ddweud bob amser. 

2. Gofynnir i berson nad yw wedi cael ei gyhuddo o unrhyw drosedd, neu ei hysbysu y 
gellir ei erlyn am unrhyw drosedd, y mae'r datganiad y mae'n dymuno'i ysgrifennu yn 
ymwneud a hi: 

(a) oni baiygwneiry datganiad aradeg pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd yn berthnasol, gweler Atodiad C, i ysgrifennu a llofnodi'r 
canlynol cyn ysgrifennu'r hyn y mae'n dymuno'i ddweud: 

"Rwy'n gwneud y datganiad hwn o'm gwirfodd. Rwy'n dealt nad oes rhaid i mi 
ddweud dim byd ond y gall niweidio fy amddiffyniad os na fyddafyn son, wrth gael 
fy holi, am rywbeth y byddafyn dibynnu arno nes ymlaen yn y llys. Gall y datganiad 
hwn gael ei mi fel tystiolaeth."; 

(b) os gwneir y datganiad ar adeg pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd yn bodoli, i ysgrifennu a llofnodi'r canlynol cyn ysgrifennu'r 
hyn y mae'n dymuno'i ddweud; 

"Rwy'n gwneud y datganiad hwn o'm gwirfodd. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi 
ddweud dim byd. Gall y datganiad hwn gael ei roi fel tystiolaeth." 

3. Gofynnir i berson, pan yw'n cael ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn am unrhyw 
drosedd, a'i fod yn gofyn am gael gwneud datganiad sy'n ymwneud ag unrhyw drosedd 
o'r fath ac dymuno'i ysgrifennu: 

(a) oni bai fod y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd, gweler 
Atodiad A, yn berthnasol pan gafodd ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn, 
i ysgrifennu a llofnodi'r canlynol cyn ysgrifennu'r hyn y mae'n dymuno'i ddweud: 

"Rwy'n gwneud y datganiad hwn o'm gwirfodd. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi 
ddweud dim byd ond y gall niweidio fy amddiffyniad os na fyddafyn son, wrth gael 
fy holi, am rywbeth y byddafyn dibynnu arno nes ymlaen yn y llys. Gall y datganiad 
hwn gael ei roi fel tystiolaeth."; 

(b) os oedd y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau oherwydd distawrwydd yn berthnasol 
pan gafodd ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn, i ysgrifennu a llofnodi'r 
canlynol cyn ysgrifennu'r hyn y mae'n dymuno'i ddweud: 

"Rwy'n gwneud y datganiad hwn o'm gwirfodd. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi 
ddweud dim byd. Gall y datganiad hwn gael ei roi fel tystiolaeth." 

128 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



4. Pan fydd person, sydd eisoes wedi cael ei gyhuddo neu ei hysbysu y ge Mir ei erlyn am 
gyflawni unrhyw drosedd, yn gofyn am gael gwneud datganiad sy'n ymwneud ag unrhyw 
drosedd o'r fath ac yn dymuno'i ysgrifennu, gofynnir iddo ysgrifennu a llofnodi'r canlynol 
cyn ysgrifennu'r hyn y mae'n dymuno'i ddweud: 

"Rwy'n gwneud y datganiad hwn o'm gwirfodd. Deallaf nad oes rhaid i mi ddweud dim 
byd. Gall y datganiad hwn gael ei mi fel tystiolaeth." 

5. Caniateir i unrhyw berson sy'n ysgrifennu ei ddatganiad, wneud hynny heb anogaeth, 
ac eithrio lie gall swyddogion yr heddlu neu staff heddlu eraill ei hysbysu pa faterion 
sy'n faterol neu gwestiynu unrhyw amwysedd yn y datganiad. 

(b) A ysgtifennit gan swyddog heddlu neu aelod o staff yr heddlu 

6. Os bydd person yn dweud ei fod yn dymuno i rywun ysgrifennu'r datganiad ar ei ran, 
bydd swyddog heddlu neu aelod arall o staff yr heddlu yn ei ysgrifennu ar ei ran. 

7. Os na chyhuddwyd y person, neu ei hysbysu y gellir ei erlyn am unrhyw drosedd y mae'r 
datganiad y mae'n dymuno'i wneud yn berthnasol iddo, cyn dechrau, gofynnir iddo lofnodi, 
neu wneud ei fare, ger y canlynol: 

(a) oni bai fod y datganiad yn cael ei wneud ar adeg pan fo'r cyfyngiad ar ddod i 
gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd yn berthnasol, gweler Atodiad C: 

"Rwyf i, , yn dymuno gwneud datganiad. Rwyf am i rywun ysgrifennu 

yr hyn rwy'n ei ddweud. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi ddweud dim byd ond y gall 
niweidio fy amddiffyniad os na fyddaf yn son, wrth gael fy holi, am rywbeth y 
byddaf yn dibynnu arno nes ymlaen yn y llys. Gall y datganiad hwn gael ei roi fel 
tystiolaeth."; 

(b) os gwneir y datganiad ar adeg pan fo'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 
oherwydd distawrwydd yn bodoli: 

"Rwyf i, , yn dymuno gwneud datganiad. Rwyf am i rywun ysgrifennu 

yr hyn rwy'n ei ddweud. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi ddweud dim byd. Gall y 
datganiad hwn gael ei roi fel tystiolaeth." 

8. Ar 61 ei gyhuddo, neu ei rybuddio y gellir ei erlyn am unrhyw drosedd o'r fath, os bydd 
y person yn gofyn am gael gwneud datganiad sy'n ymwneud ag unrhyw drosedd o'r 
fath, gofynnir iddo lofnodi, neu roi ei fare, ger y canlynol cyn cychwyn: 

(a) oni bai fod y cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd yn 
berthnasol, gweler Atodiad C, pan gafodd ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn: 



B 



129 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



"Rwyf i, , yn dymuno gwneud datganiad. Rwyf am i rywun ysgrifennu 

yr hyn rwy'n ei ddweud. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi ddweud dim byd ond y gall 
niweidio fy amddiffyniad os na fyddafyn son, wrth gael fy holi, am rywbeth y byddaf 
yn dibynnu arno nes ymlaen yn y llys. Gall y datganiad hwn gael ei mi fel tystiolaeth."; 

(b) os yw'r cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol oherwydd distawrwydd yn 
berthnasol pan gafodd ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn: 

"Rwyf i, , yn dymuno gwneud datganiad. Rwyf am i rywun ysgrifennu 

yr hyn rwy'n ei ddweud. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi ddweud dim byd. Gall y 
datganiad hwn gael ei mi fel tystiolaeth." 

9. Ar 61 ei gyhuddo neu ei hysbysu y gellir ei erlyn am unrhyw drosedd, os bydd person 
yn gofyn am gael gwneud datganiad sy'n ymwneud ag unrhyw drosedd o'r fath, gofynnir 
iddo lofnodi, neu wneud ei fare gerllaw y canlynol cyn cychwyn: 

"Rwyf i, , yn dymuno gwneud datganiad. Rwyf am i rywun ysgrifennu 

yr hyn rwy'n ei ddweud. Rwy'n deall nad oes rhaid i mi ddweud dim byd. Gall y 
datganiad hwn gael ei mi fel tystiolaeth." 

10. Rhaid i'r person sy'n ysgrifennu datganiad nodi neu gofnodi'r union eiriau a ddywedir 
gan y person sy'n ei wneud ac ni ddylai ei olygu na'i aralleirio. Rhaid cofnodi unrhyw 
gwestiynau angenrheidiol, e.e. er mwyn ei wneud yn fwy dealladwy, a'r atebion a roddir, 
ar ffurflen y datganiad ar yr un pryd. 

11. Ar 61 gorffen ysgrifennu datganiad, gofynnir i'r person a'i ysgrifennodd i'w ddarllen a 
gwneud unrhyw gywiriadau, addasiadau neu ychwanegiadau y mae'n dymuno eu gwneud. 
Ar 61 iddo orffen ei ddarllen, gofynnir iddo ysgrifennu a llofnodi neu wneud ei fare ger 
y dystysgrif ganlynol ar ddiwedd y datganiad: 

"Rwyf wedi darllen y datganiad uchod ac rwyf wedi gallu cywiro, newid neu ychwanegu 
unrhyw beth yr oeddwn yn dymuno. Mae'r datganiad hwn yn wir. Rwyf wedi ei wneud o'm 
gwirfodd." 

12. Os na all y person sy'n gwneud y datganiad ddarllen, neu os yw'n gwrthod ei ddarllen, 
neu ysgrifennu'r dystysgrif y soniwyd amdani uchod ar ei ddiwedd neu ei llofnodi, bydd 
y person a ysgrifennodd y datganiad yn ei ddarllen iddo ac yn gofyn iddo a hoffai 
gywiro, addasu neu ychwanegu unrhyw beth, a llofnodi neu roi ei fare ar y diwedd. Bydd 
y person sy'n ysgrifennu'r datganiad yn tystio ar y datganiad ei hun, yr hyn a ddigwyddodd. 



130 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD E - CRYNODEB O'R DARPARIAETHAU AR GYFER POBL SYDD AG ANHWYLDER 
MEDDWL NEU SYDD FEL ARALL YN AGORED I NIWED YN FEDDYLIOL 

1. Os yw swyddog yn amau, neu'n cael gwybod mewn ffordd ddidwyll, y gallai fod anhwylder 
meddwl ar berson o unrhyw oedran, neu ei fod fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, 
neu os nad yw'n gallu deall arwyddocad cwestiynau neu eu hatebion yn feddyliol, ge Mir 
trin y person hwnnw fel rhywun sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored 
i niwed yn feddyliol at ddibenion y Cod yma. Gweler paragraff 1.4 

2. Yn achos person sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn 
feddyliol, mae'r 'oedolyn priodol' yn golygu: 

(a) perthynas, gwarcheidwad neu berson arall sy'n gyfrifol am ei ofal neu ei warchod; 

(b) rhywun sydd a phrofiad o ddelio a phobl sydd ag anhwylder meddwl neu sy'n 
agored i niwed yn feddyliol, ond nad yw'n swyddog o'r heddlu nac yn cael ei gyflogi 
gan yr heddlu; 

(c) os nad yw'n un o'r rhain, dylai fod yn oedolyn cyfrifol arall sy'n 18 oed neu'n hyn 
nad yw'n swyddog o'r heddlu nac yn cael ei gyflogi gan yr heddlu. 

Gweler paragraff 1.7(b) a Nodyn ID 

3. Os bydd swyddog y ddalfa yn awdurdodi cadw person sy'n agored i niwed yn feddyliol 
neu y mae'n ymddangos ei fod yn ddioddef anhwylder meddwl, rhaid i swyddog y ddalfa 
hysbysu'r oedolyn priodol o sail y penderfyniad i'w gadw cyn gynted ag y bo hynny'n 
ymarferol, a lleoliad y person, a gofyn i'r oedolyn ddod i orsaf yr heddlu i'w gweld. Os: 

• yw'r oedolyn priodol eisoes yn yr orsaf pan roddir y wybodaeth fel ym mharagraffau 
3.1 i 3.5 rhaid rhoi'r wybodaeth tra byddant yno 

• nad yw'r oedolyn priodol yn yr orsaf pan gydymffurfir a darpariaethau paragraffau 
3.1 i 3.5, rhaid cydymffurfio a'r darpariaethau hyn unwaith eto yn eu 
presenoldeb pan fyddant yn cyrraedd. 

Gweler paragraffau 3.15 i 3.17 

4. Ar 61 ei hysbysu o'i hawl i gael cyngor cyfreithiol, os bydd yr oedolyn priodol yn ystyried 
y dylid cymryd cyngor cyfreithiol, bydd darpariaethau adran 6 yn berthnasol fel pe byddai'r 
person sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, 
wedi gofyn am gyngor cyfreithiol. Gweler paragraff 3.19 a Nodyn El 

5. Rhaid i swyddog y ddalfa sicrhau y rhoddir sylw clinigol priodol i berson cyn gynted ag 
y bo hynny'n ymarferol os yw hi'n ymddangos bod y person yn dioddef anhwylder 
meddwl neu mewn achosion brys, ffonio'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol agosaf 

131 



B 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



neu ambiwlans. Nid diben y darpariaethau hyn yw oedi trosglwyddo'r sawl sy'n cael eu 
cadw i fan diogel o dan Ddeddf lechyd Meddwl 1983, adran 136 os yw hwnnw'n berthnasol. 
Os gwneir asesiad dan y Ddeddf honno mewn gorsaf heddlu, rhaid i swyddog y ddalfa 
ystyried a ddylid galw am weithiwr gofal iechyd proffesiynol i gynnal chwiliad cychwynnol 
o'r sawl sy'n cael eu cadw. Gweler paragraff 9.5 a 9.6 

6. Mae'n hollbwysig bod person sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored 
i niwed yn feddyliol ac a gedwir o dan Ddeddf lechyd Meddwl 1983, adran 136, yn cael 
ei asesu cyn gynted ag y bo modd. Os cynhelir yr asesiad hwnnw mewn gorsaf heddlu, 
dylid galw am weithiwr cymdeithasol wedi'i gymeradwyo ac ymarferwr meddygol cofrestredig 
i'r orsaf cyn gynted ag y bo modd er mwyn cyfweld ac archwilio'r sawl sy'n cael eu 
cadw. Ar 61 cyfweld ac archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw ac ar 61 gwneud trefniadau i'w 
trin neu ofalu amdanynt, ni ellir ei gadw mwyach o dan adran 136. Dylid rhyddhau'r 
sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa yn syth os daw ymarferwr meddygol cofrestredig i'r 
casgliad, ar 61 ei archwilio, nad oes ganddynt anhwylder meddygol yn 61 y Ddeddf. 
Gweler paragraff 3.16 

7. Os rhoddir rhybudd i berson sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i 
niwed yn feddyliol, pan na fydd yr oedolyn priodol yn bresennol, rhaid ailadrodd y rhybudd 
ym mhresenoldeb yr oedolyn priodol. Gweler paragraff 10.12 

8. Ni ddylid cyfweld person sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i 
niwed, na gofyn iddo ddarparu neu lofnodi datganiad ysgrifenedig os na fydd yr oedolyn 
priodol yn bresennol, oni bai fod darpariaethau paragraffau 11.1 neu 11.8 i 11.20 yn 
berthnasol. Ni ellir holi ymhellach yn yr amgylchiadau hyn os na fydd oedolyn priodol 
yn bresennol unwaith y ceir gwybodaeth ddigonol i osgoi'r risg. Gwneir cofnod o sail 
unrhyw benderfyniad i ddechrau cyfweld yn yr amgylchiadau hyn. Gweler paragraffau 
11.1, 11.15 a 11.18 i 11.20 

9. Os yw'r oedolyn priodol yn bresennol mewn cyfweliad, fe'i hysbysir na ddisgwylir iddo 
arsylwi yn unig, ac mai diben ei bresenoldeb yw: 

• cynghori'r sawl a gyfwelir 

• arsylwi a gynhelir y cyfweliad yn gywir ac yn deg neu beidio 

• hwyluso cyfathrebu gyda'r sawl a gyfwelir 
Gweler paragraff 11.17 

10. Os bydd swyddog adolygu neu uwch-arolygydd yn adolygu cyfnod cadw person sydd ag 
anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, rhaid rhoi cyfle i'r 
oedolyn priodol, os yw ar gael ar y pryd, i wneud cyflwyniadau i'r swyddog ynghylch yr 
angen i barhau i'w gadw. Gweler paragraff 15.3 

132 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



11. Os bydd swyddog y ddalfa yn cyhuddo person sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel 
arall yn agored i niwed yn feddyliol, o gyflawni trosedd neu os yw'n cymryd unrhyw 
gamau priodol pan geir digon o dystiolaeth i erlyn, rhaid gwneud hyn ym mhresenoldeb 
yr oedolyn priodol. Rhaid rhoi'r hysbysiad ysgrifenedig sy'n cynnwys unrhyw gyhuddiad 
i'r oedolyn priodol. Gweler paragraffau 16.1 i 16.4A 

12. Yr unig adeg y gellir cynnal chwiliad personol neu noeth-chwiliad o berson sydd ag 
anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, yw pan fydd yr 
oedolyn priodol o'r un rhyw yn bresennol, oni bai fod y sawl sy'n cael eu cadw yn gofyn 
yn benodol am bresenoldeb oedolyn arbennig o ryw gwahanol. Gellir cynnal noeth- 
chwiliad yn absenoldeb oedolyn priodol mewn achosion o argyfwng yn unig pan geir 
risg o niwed difrifol i'r sawl sy'n cael eu cadw neu i eraill. Gweler Atodiad A, paragraffau 
5 ac 11(c) 

13. Rhaid cymryd gofal arbennig wrth benderfynu a ddylid defnyddio unrhyw fath arall o 
gyfyngiadau a gymeradwywyd ar berson sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall 
yn agored i niwed yn feddyliol, mewn cell wedi'i chloi. Gweler para graft 8.2 

Nodiadau arweiniad 

El Diben y ddarpariaeth ym mharagraff 3.19 yw amddiffyn hawliau person sydd ag anhwylder 
meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol, nad yw'n deall arwyddocad yr 
hyn a ddywedir wrtho. Os yw'r sawl sy'n cael eu cadw yn dymuno manteisio ar yr hawl i gael 
cyngor cyfreithiol, dylid cymryd y camau priodol ac ni ddylid gohirio hyn nes i'r oedolyn priodol 
Atodiad H - Person sy'n cael ei gadw: Rhestr Arsylwi 

E2 Er bod pobl sydd ag anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol 
yn ami ym methu a darparu tystiolaeth ddibynadwy, gallant, yn ddiarwybod iddynt neu heb 
ddymuno gwneud hynny, fod yn debygol o ddarparu gwybodaeth a allai fod yn annibynadwy, 
yn gamarweiniol neu'n hunangyhuddol mewn rhai amgylchiadau. Dylid cymryd gofal 
arbennig bob amser wrth holi person o'r fath, a dylid cynnwys yr oedolyn priodol os ce/'r 
unrhyw amheuaeth ynghylch cyflwr neu allu meddyliol person. Oherwydd risg tystiolaeth 
annibynadwy, mae'n bwysig cadarnhau unrhyw ffeithiau a gyfaddefir pan fo modd. 

E3 Oherwydd y risgiau y cyfeiriwyd atynt yn Nodyn E2, y mae presenoldeb yr oedolyn priodol 
i fod i'w lleihau gymaint agy bo modd, dylai swyddogion o safle uwch-arolygydd neu uwch, 
awdurdodi cychwyn cyfweliad yn absenoldeb yr oedolyn priodol mewn amgylchiadau 
arbennig yn unig, yn 61 eu disgresiwn, os oes angen osgoi risg uniongyrchol o niwed difrifol. 
Gweler paragraffau 11.1, 11.18 i 11.20 



B 



133 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD F - GWLEDYDD Y CEIR CYTUNDEBAU NEU GONFENSIYNAU CONSYLAIDD 
DWYOCHROG GYDA NHW SY'N GOFYN AM HYSBYSU RHYWUN PAN FO'U DINASYDDION 
YN CAEL EU HARESTIO A'U CADW, AC SYDD MEWN GRYM AR 1 EBRILL 2003 



B 



Armenia 


Kazacstan 


Awstria 


Macedonia 


Azerbaijan 


Mecsico 


Belarus 


Moldova 


Gwlad Belg 


Mongolia 


Bosnia-Herzegovina 


Norwy 


Bwlgaria 


Gwlad Pwyl 


Tsieina* 


Romania 


Croatia 


Rwsia 


Gweriniaeth Ciwba 


Slofacia 


Y Weriniaeth Tsiec 


Slofenia 


Denmarc 


Sbaen 


Yr Aifft 


Sweden 


Ffrainc 


Tajicistan 


Georgia 


Twrcmenistan 


Gweriniaeth Ffederal yr Almaen 


Wcrain 


Groeg 


UDA 


Hwngari 


Wsbecistan 


Yr Eidal 


Iwgoslafia 


Siapan 





* Rhaid i'r heddlu hysbysu swyddogion Tsieineaidd pan gaiff rhywun ei arestio/cadw yn rhanbarth 
consylaidd Manceinion yn unig. Mae hwn yn cynnwys Derbyshire, Durham, Greater Manchester, 
Lancashire, Merseyside, Gogledd, De a Gorllewin Yorkshire a Tyne and Wear. 



134 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD G - A YW PERSON MEWN CYFLWR I'W GYFWELD 

1. Mae'r Atodiad hwn yn cynnwys arweiniad cyffredinol i helpu swyddogion heddlu a gweithiwr 
gofal iechyd proffesiynol i asesu a allai'r sawl sy'n cael eu cadw fod mewn risg yn ystod 
cyfweliad. 

2. Gallai'r sawl sy'n cael eu cadw fod mewn risg mewn cyfweliad os ystyrir: 

(a) y gallai cynnal y cyfweliad niweidio cyflwr corfforol neu feddyliol y sawl sy'n cael 
eu cadw, yn sylweddol; 

(b) y gallai unrhyw beth a ddywedir gan y sawl sy'n cael eu cadw yn ystod y cyfweliad, 
ynghylch eu cyswllt neu eu cyswllt tybiedig a'r drosedd y maentyn cael eu cyfweld 
yn ei gylch, gael ei ystyried yn annibynadwy mewn achos llys dilynol oherwydd 
eu cyflwr corfforol neu feddyliol. 

3. Wrth asesu a ddylid cyfweld y sawl sy'n cael eu cadw, rhaid ystyried y canlynol: 

(a) sut allai cyflwr corfforol neu feddyliol y sawl sy'n cael eu cadw, effeithio ar eu gallu 
i ddeall natur a diben y cyfweliad, deall yr hyn a ofynnir iddynt a gwerthfawrogi 
arwyddocad unrhyw atebion a roddir a gwneud penderfyniadau rhesymegol ynghylch 
a ydynt yn dymuno dweud unrhyw beth; 

(b) y graddau y gellir effeithio ar atebion y sawl sy'n cael eu cadw gan eu cyflwr 
corfforol neu feddyliol, yn hytrach na chynrychioli esboniad rhesymegol a chywir 
o'u hymwneud a'r drosedd; 

(c) sut y gallai natur y cyfweliad, a allai gynnwys cwestiynau arbennig o dreiddgar, 
effeithio ar y sawl sy'n cael eu cadw. 

4. Mae'n hanfodol bod y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yr ymgynghorir a hwy, yn 
ystyried gallu swyddogaethol y sawl sy'n cael eu cadw yn hytrach na dibynnu ar ddiagnosis 
meddygol yn unig, e.e. mae'n bosibl ei bod yn addas cyfweld person sydd a salwch 
meddwl difrifol. 

5. Dylai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gynnig cyngor ar yr angen i oedolyn priodol fod 
yn bresennol, a fydd angen ailasesu a yw'r person mewn cyflwr i gael ei gyfweld os bydd 
y cyfweliad yn cael ei gynnal dros gyfnod penodol, ac a fydd angen barn arbenigol bellach. 

6. Pan fydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn nodi risgiau, dylid gofyn iddynt fesur y 
risgiau. Dylent hysbysu swyddog y ddalfa: 

• a yw cyflwr y person: 

yn debygol o wella 



B 



135 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



yn gofyn am driniaeth neu'n gallu cael ei wella gan driniaeth; a 

• nodi pa mor hir y gallai ei gymryd i welliant o'r fath ddigwydd 

R6I y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yw ystyried y risgiau a chynghori swyddog y 
ddalfa o ganlyniad yr ystyriaeth honno. Dylid nodi penderfyniad y gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol ac unrhyw gyngor neu argymhellion a wneir, ar bapur, a dylai fod yn rhan 
o'r cofnod cadw. 

Arol i'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ddarparu'r wybodaeth honno, rhaid i swyddog 
y ddalfa benderfynu a ddylai ganiatau i'r cyfweliad fynd yn ei flaen ac os dylid parhau 
a'r cyfweliad, penderfynu pa gamau diogel y mae angen eu cymryd. Nid oes unrhyw 
beth i atal darparu camau diogel yn ychwanegol i'r rhai sy'n angenrheidiol o dan y Cod. 
Gallai enghraifft olygu gofyn i weithiwr gofal iechyd proffesiynol fod yn bresennol yn 
ystod y cyfweliad, yn ogystal a'r oedolyn priodol, er mwyn monitro cyflwr y person yn 
gyson a sut mae'r cyfweliad yn effeithio ar ei gyflwr. 



136 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan s wyddogion yr heddlu 



ATODIAD H - PERSON SY'N CAEL El GADW: RHESTR ARSYLWI 

1. Os bydd y person sy'n cael ei gadw yn methu a bodloni unrhyw un o'r meini prawf 
canlynol, rhaid galw am weithiwr gofal iechyd proffesiynol neu ambiwlans. 

2. Wrth asesu lefel ei ymateb corfforol, dylech ystyried: 
Ymateb corfforol - a ellir ei ddeffro? 

• ewch i mewn i'r gell 

• dywedwch ei enw 

• ysgwydwch y person yn ysgafn 

Ymateb i gwestiynau - a yw'n gallu rhoi atebion priodol i gwestiynau megis: 

• Beth yw eich enw? 

• Ble ydych chi'n byw? 

• Ble ydych chi'n credu ydych chi? 

Ymateb i orchmynion - a yw'n gallu ymateb yn briodol i orchmynion megis: 

• Agorwch eich llygaid! 

• Codwch un fraich, a'r fraich arall nawr! 

3. Cofiwch ystyried posibilrwydd neu bresenoldeb mathau eraill o salwch, anafiadau neu 
gyflyrau meddyliol, oherwydd efallai bod person sy'n gysglyd ac arogl alcohol arno, yn 
dioddef o'r canlynol hefyd: 

Clefyd siwgr 

Epilepsi 

Anaf i'r pen 

Dan ddylanwad cyffuriau neu wedi cymryd gorddos o gyffuriau 

Stroc 



B 



137 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD I 

HEB El DDEFNYDDIO 



B 



138 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan s wyddogion yr heddlu 



ATODIAD J 

HEB El DDEFNYDDIO 



B 



139 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



ATODIAD K - SGANIAU UWCHSAIN A PHELYDR-X 
(a) Gweithredu 

1. Mae PACE, adran 55A yn caniatau tynnu llun pelydr-x neu sgan uwchsain (neu'r ddau) 
o rywun a gafodd ei arestio ac sydd yn nalfa'r heddlu os: 

(a) awdurdodir hynny gan swyddog o safle arolygydd neu uwch sydd a sail resymol 
i gredu bod y sawl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa: 

(i) o bosib wedi llyncu cyffur Dosbarth A; ac 

(ii) wedi bod ym meddiant cyffur Dosbarth A gyda'r bwriad o'i gyflenwi i 
rywunarall neu ei allforio; a 

(b) bod y sawl sy'n cael eu cadw wedi rhoi caniatad ysgrifenedig priodol 

2. Cyn tynnu llun pelydr-x neu sgan uwchsain, mae'n rhaid i swyddog heddlu, swyddog 
cadw dynodedig neu swyddog staff y ddalfa ddweud wrth y sawl sy'n cael eu cadw: 

(a) bod awdurdod wedi'i roi; a 

(b) sail y swyddog dros awdurdodi hynny. 

3. Cyn y gofynnir i'r sawl sy'n cael eu cadw i roi caniatad priodol am lun pelydr-x neu sgan 
uwchsain, mae'n rhaid eu rhybuddio os gwrthodant heb achos da y gallai hynny 
niweidio eu hachos pe bai'r achos yn dod gerbron llys, gweler Nodiadau Kl a K2. Gellir 
rhoi'r rhybudd hyn gan swyddog heddlu neu aelod o staff yr heddlu. Mae'n rhaid 
atgoffa rhywun sy'n cael eu cadw sydd heb gynrychiolaeth cyfreithiol, o'u hawl i gyngor 
cyfreithiol am ddim, gweler Cod C, paragraff 6.5, gan nodi hynny yng nghofnod y ddalfa. 

4. Gellir tynnu llun pelydr-x neu sgan uwchsain gan ymarferydd meddygol cofrestredig neu 
nyrs cofrestredig yn unig, a gellir gwneud hynny yn unig mewn ysbyty, meddygfa neu 
fangre meddygol arall. 



(b) Dogfennau 



Cofnodir y canlynol cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol yng nghofnod y ddalfa y sawl 
sy'n cael eu cadw: 

(a) yr awdurdodiad i dynnu llun pelydr-x neu sgan uwchsain (neu'r ddau); 

(b) y sail dros awdurdodi; 

(c) rhoi'r rhybudd sy'n ofynnol ym mharagraff 3; a'r 

(d) ffaith bod caniatad priodol wedi'i roi neu (yn unol a'r hyn ddigwyddodd) ei wrthod, 



140 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, tr/n a ho// pod/ gan s wyddogion yr heddlu 



ac os gwrthodwyd caniatad y rheswm a roddwyd am hynny (os rhoddwyd un); ac 

(e) os bwriedir tynnu Nun pelydr-x neu sgan uwchsain: 

ymhle gwnaed hynny 

pwy wnaeth hynny 

pwy oedd yn bresennol 

y canlyniad 

6. Mae paragraffau 1.4 - 1.7 o'r Cod yma yn berthnasol a dylai oedolyn priodol fod yn 
bresennol pan geisir caniatad i weithredu unrhyw weithdrefn o dan yr Atodiad hwn. 

Nodiadau Arweiniad 

Kl Os rhoddir awdurdod i dynnu Nun pelydr-x neu sgan uwchsain (neu'r ddau), dylid rhoi 
ystyriaeth i ofyn i ymarferydd meddygol cofrestredig neu nyrs gofrestredig i egluro i'r 
sawl sy'n cael eu cadw beth a olygir ac er mwyn lleihau unrhyw bryderon a allai fod 
gan y sawl sy'n cael eu cadw ynghylch effaith tynnu Nun pelydr-x neu sgan uwchsain 
arnynt. Os na roddir caniatad priodol, fe allai tystiolaeth o'r eglurhad, pe bai'r achos 
yn dod gerbron llys, fod yn berthnasol wrth bennu a oedd gan y sawl sy'n cael eu cadw 
reswm da dros wrthod. 

K2 Wrth rybuddio'r sawl sy'n cael eu cadw y gofynnir iddynt ganiatau tynnu Nun pelydr-x neu 
sgan uwchsain (neu'r ddau), fel ym mharagraff 3, gellir defnyddio'rffurf ganlynol o eiriau: 

"Does dim rhaid i chi ganiatau cymryd sgan uwchsain neu belydr-x (neu'r ddau) arnoch, 
ond mae'n rhaid i mi eich rhybuddio os byddwch chi'n gwrthod gwneud hynny heb 
reswm da, fe allai hynny niweidio eich achos pe bai'n dod gerbron llys. " 



B 



141 



Codau ymarfer - Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



142 



Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 



Cod D 



B 



Cod Ymarfer yn ymwneud ag adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



Cychwyniad - Trefniadau Trosiannol 

Mae'r cod hwn yn weithredol mewn perthynas 

ag unrhyw weithdrefn adnabod sy'n digwydd ar 61 

hanner nos ar 31 Rhagfyr 2005. 



143 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



13 



1 Cyflwyniad 

1.1 Mae'r Cod Ymarfer hwn yn ymwneud a'r prif ddulliau a ddefnyddir gan yr heddlu i adnabod 
pobl mewn cysylltiad ag ymchwiliadau i droseddau a chadw cofnodion troseddol sy'n 
gywir a dibynadwy. 

1.2 Mae adnabod gan dystion yn codi, e.e. os yw'r troseddwr yn cael ei weld yn cyflawni 
trosedd a thyst yn cael cyfle i nodi pwy ydyw trwy fideo, rhes adnabod neu ddull cyffelyb. 
Bwriad y gweithdrefnau yw: 

• profi gallu'r tyst i adnabod y person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol 

• diogelu rhag camadnabod. 

Tra bo'r Cod hwn yn canolbwyntio ar weithdrefnau adnabod gweledol, nid yw'n rhwystro'r 
heddlu rhag defnyddio gweithdrefnau adnabod sain megis "rhes adnabod llais", lie bernir 
bod hynny'n briodol. 

1.3 Mae adnabod trwy olion bysedd yn berthnasol pan fo olion bysedd person yn cael eu 
cymryd i: 

• gymharu ag olion bysedd a ganfuwyd ar safle'r drosedd 

• gwirio a phrofi dedfrydau 

• cynorthwyo i ganfod pwy yw person. 

1.3A Mae adnabod trwy ddefnyddio olion esgidiau yn berthnasol pan gymerir olion esgidiau 
person i gymharu gydag olion a ganfuwyd ar safle'r drosedd. 

1.4 Mae adnabod trwy samplau corfforol ac olion yn golygu cymryd samplau megis gwaed 
neu wallt i greu proffil DNA i'w gymharu a deunyddiau a gafwyd ar safle'r drosedd, neu 
ar ddioddefwr. 

1.5 Mae cymryd ffotograff o bobl a arestiwyd yn berthnasol i gofnodi a gwirio enwau a lleoli 
ac olrhain pobl sy'n: 

• cael eu hamau o gyflawni troseddau 

• torri mechniaeth. 

1.6 Mae dull arall o adnabod yn golygu chwilio'r sawl sy'n cael eu cadw am farciau megis 
tatws neu greithiau a all fod o gymorth i ganfod eu henw neu ganfod a ydynt wedi 
cyflawni trosedd. 

1.7 Bwriad darpariaethau Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 a'r Cod hwn yw 
sicrhau fod olion bysedd, samplau, olion a ffotograffau'n cael eu cymryd, eu defnyddio 

144 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



a'u cadw, a bod dulliau adnabod yn cael eu defnyddio'n unig pan ellir eu cyfiawnhau a'u 
bod yn angenrheidiol i atal, canfod neu archwilio trosedd. Os na chedwir at y darpariaethau 
hyn, fe all y defnydd o'r gweithdrefnau perthnasol mewn achosion arbennig ddod dan 
amheuaeth. 

2 Cyffredinol 

2.1 Mae'n rhaid i'r Cod Ymarfer yma fod argael yn hwylus argyferdibenionymgynghori gan: 

• swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu 

• pobl yn y ddalfa 

• aelodau'r cyhoedd 

2.2 Mae darpariaethau'r Cod hwn: 

• yn cynnwys Atodiadau 

• ond nid ydynt yn cynnwys y Nodiadau Arweiniad. 

2.3 Mae Cod C, paragraff 1.4, sy'n ymwneud a pherson a all fod yn dioddef anhwylder meddwl 
neu fel arall yn agored i niwed yn feddyliol a'r Nodiadau arweiniad sy'n berthnasol i'r 
darpariaethau hynny yn berthnasol i'r Cod hwn. 

2.4 Mae Cod C, paragraff 1.5, sy'n ymwneud a pherson sy'n ymddangos ei fod o dan 17 
oed yn berthnasol i'r Cod hwn. 

2.5 Mae Cod C, paragraff 1.6, sy'n ymwneud a pherson sy'n ymddangos yn ddall, bod nam 
difrifol ar eu golwg, eu bod yn fyddar, yn methu a darllen neu siarad neu fod ganddynt 
drafferthion ar lafar oherwydd nam ar eu lleferydd yn berthnasol i'r Cod hwn. 

2.6 Yn y Cod hwn: 

• mae 'oedolyn priodol' yn golygu yr un fath ag yng Nghod C, paragraff 1.7, 

• mae 'cyfreithiwr' yn golygu yr un fath ag yng Nghod C, paragraff 6.12. 

ac mae'r Nodiadau arweiniad sy'n berthnasol i'r darpariaethau hynny yn berthnasol i'r 
Cod hwn. 

2.7 Mae cyfeiriadau at swyddog y ddalfa yn cynnwys y rhai sy'n cyflawni swyddogaethau 
swyddog y ddalfa gweler paragraff 1.9 Cod C 

2.8 Pan wneir cofnod o unrhyw weithred sy'n gofyn am awdurdod swyddog o safle arbennig 
o dan y Cod hwn, yn unol a pharagraff 2.18, rhaid cofnodi enw a safle'r swyddog. 

2.9 Pan fo'r Cod yma yn gofyn am awdurdod neu gytundeb swyddog o safle arolygydd neu 

145 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



uwch-arolygydd o leiaf, ymlaen Haw, fe all rhingyll neu brif arolygydd a awdurdodwyd i 
gyflawni swyddogaethau'r safle uwch o dan PACE, adran 107, roi'r awdurdod hwnnw. 

2.10 Yn unol a phara graft 2.18, rhaid i bob cofnod gael ei amseru a'i lofnodi gan y sawl sy'n 
gwneud y cofnod. 

2.11 Rhaid gwneud cofnodion yng nghofnod y ddalfa, os na nodir yn wahanol. Mae cyfeiriadau 
at lyfrau poced yn cynnwys unrhyw lyfr adrodd swyddogol a ddosbarthwyd i swyddogion 
heddlu neu staff yr heddlu. 

2.12 Os oes unrhyw weithdrefn yn y Cod hwn yn gofyn am ganiatad person, nid yw cytundeb: 

• person sy'n dioddef anhwylder meddwl neu fel arall yn agored i niwed yn feddyliol 
yn ddilys os nad yw'n cael ei roi ym mhresenoldeb oedolyn priodol 

• plentyn yn ddilys os na cheir caniatad rhiant neu warcheidwad hefyd, os nad yw'r 
plentyn o dan 14 oed, pryd mae caniatad ei riant neu warcheidwad yn ddigon ynddo'i 
hun. Os mai'r unig rwystr i ddull adnabod yn adran 3 yw fod rhiant neu warcheidwad 
yn gwrthod rhoi ei ganiatad neu fod ymdrechion rhesymol i'w gael wedi methu, 
gall y swyddog adnabod ddefnyddio'r darpariaethau ym mharagraff 3.21. Gweler 
Nodyn 2A 

2.13 Os yw person yn ddall, a nam difrifol ar ei olwg neu'n methu darllen, bydd swyddog y 
ddalfa neu swyddog adnabod yn gwneud yn siwr fod cyfreithiwr, perthynas, oedolyn priodol 
neu berson arall sy'n debyg o fod a diddordeb ynddo ac nad yw yn rhan o'r ymchwiliad 
ar gael i gynorthwyo i wirio unrhyw ddogfennau. Pan fo'r Cod yn gofyn am ganiatad 
ysgrifenedig neu lofnod, fe ellir gofyn am lofnod y person sy'n cynorthwyo, os mai dyna 
ddymuniad y sawl sy'n cael ei gadw. Nid yw'r paragraff hwn yn gofyn am alw oedolyn 
priodol i gynorthwyo'n unig i wirio a llofnodi dogfennau ar ran person nad yw'n blentyn, 
neu sy'n dioddef anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol. 
{gweler Nodyn 2B a Chod C paragraff 3.15). 

2.14 Os oes unrhyw weithdrefn yn y Cod hwn yn gofyn am roi gwybodaeth i, neu gael 
gwybodaeth gan, y sawl sydd dan amheuaeth, mae'n rhaid rhoi neu gael yr wybodaeth 
ym mhresenoldeb oedolyn priodol os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn dioddef anhwylder 
meddwl, fel arall yn agored i niwed yn feddyliol neu'n blentyn. Os nad oes oedolyn priodol 
yn bresennol pan roddir neu y gofynnir am yr wybodaeth yn gyntaf, rhaid ailadrodd y 
weithdrefn ym mhresenoldeb oedolyn priodol ar 61 iddo gyrraedd. Os yw'r sawl sydd dan 
amheuaeth yn ymddangos yn fyddar neu os oes amheuaeth ynghylch ei allu i glywed, 
siarad neu ei allu i ddeall Saesneg, ac na ellir cyfathrebu'n effeithiol, mae'n rhaid rhoi 
neu geisio'r wybodaeth trwy gyfieithydd. 



146 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



2.15 Rhaid i unrhyw weithdrefn yn y Cod hwn sy'n gofyn am gyfranogiad person sydd dan 
amheuaeth ac sy'n dioddef anhwylder meddwl, sydd fel arall yn agored i niwed yn 
feddyliol neu'n blentyn, ddigwydd ym mhresenoldeb oedolyn priodol. Fodd bynnag, 
nid yw'r oedolyn i gael cymell tyst i adnabod y sawl sydd dan amheuaeth. Gweler Cod 
C paragraff 1.4 

2.15ARhaid i unrhyw weithdrefn yn y Cod hwn sy'n gofyn am gyfranogiad tyst sy'n dioddef 
anhwylder meddwl neu sy'n ymddangos felly, sydd fel arall yn agored i niwed yn 
feddyliol neu'n blentyn, ddigwydd ym mhresenoldeb oedolyn priodol. Fodd bynnag, ni 
chaniateir i'r person cefnogol i gymell tyst i adnabod y sawl sydd dan amheuaeth. 
Gweler Nodyn 2AB. 

2.16 Mae cyfeiriadau at: 

• 'gymryd ffotograff ' , yn cynnwys y defnydd o unrhyw broses i gynhyrchu un ddelwedd 
weledol lonydd neu sy'n symud 

• 'cymryd ffotograff o berson' i'w ddadansoddi'n briodol 

• 'ffotograffau', 'ffilmiau', 'negatifau' a 'chop'iau' yn cynnwys delweddau gweledol 
perthnasol wedi'u cofnodi, storio, neu atgynhyrchu trwy unrhyw gyfrwng 

• 'dinistrio' yn cynnwys dileu data cyfrifiadurol sy'n gysylltiedig a delweddau o'r fath 
neu wneud mynediad i'r data hwnnw'n amhosibl. 

2.17 Ar wahan i'r hyn a ddisgrifir, nid oes dim yn y Cod hwn yn effeithio ar bwerau a gweithdrefnau: 

(i) ar gyfer gofyn am, a chymryd, samplau o anadl, gwaed ac wrin mewn cysylltiad a 
throseddau gyrru, ayyb, o dan ddylanwad diod, cyffuriau neu ormod o alcohol o dan: 

• Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988, adrannau 4 i 11 

• Deddf Troseddau Moduro 1988, adrannau 15 a 16 

• Deddf Cludiant a Gwaith 1992, adrannau 26 i 38; 

(ii) o dan Ddeddf Mewnfudo 1971, Atodlen 2, paragraff 18; ar gyfer cymryd ffotograffau 
ac olion bysedd gan bobl a gedwir o dan y Ddeddf honno, Atodlen 2, paragraff 
16 (Rheolau Gweinyddol megis Rheoli Mynediad ayyb.); ar gyfer cymryd olion 
bysedd yn unol a Deddf Mewnfudo a Lloches 1999; adrannau 141 a 142(3), 
neu ddulliau eraill o gasglu gwybodaeth am nodweddion corfforol allanol person 
y darperir ar eu cyfer gan y rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno, adran 144; 

(iii) o dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 8, ar gyfer cymryd ffotograffau, olion 
bysedd, olion croen, samplau corfforol neu olion gan bobl: 



147 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



• a arestiwyd gan y Ddeddf honno, adran 41, 

• a gadwyd er mwyn eu harchwilio o dan y Ddeddf honno, Atodlen 7, ac i'r 
sawl mae'r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan y Ddeddf honno, Atodlen 14, 
paragraff 6, yn berthnasol ('y darpariaethau terfysgaeth') 

Gweler Nodyn 2C\ 

(iv) ar gyfer cymryd ffotograffau, olion bysedd, olion croen, samplau corfforol neu 
olion gan bobl sydd wedi cael eu: 

• harestio ar warantau a gyhoeddwyd yn yr Alban, gan swyddogion yn defnyddio 
pwerau o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, 
adran 136(2) 

• arestio neu'u cadw heb warant gan swyddogion o heddlu'r Alban yn defnyddio 
eu pwerau i arestio neu gadw o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 
Gyhoeddus 1994, adran 137(2), (pwerau arestio Traws Ffiniol ayyb.). 

Noder: Yn yr achosion hyn, mae pwerau a dyletswyddau'r heddlu a hawliau'r person 
tra'i fod mewn gorsaf heddlu yng Nghymru neu Loegr yr un fath a phe bai'r person 
wedi ei arestio yn yr Alban gan swyddog heddlu Albanaidd. 

2.18 Nid oes dim yn y Cod hwn yn gofyn am gofnodi neu ddatgelu enw'r swyddogion neu 
staff yr heddlu: 

(a) mewn achos o ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwiliad i derfysgaeth; 

(b) os yw'r swyddogion neu staff yr heddlu yn credu'n rhesymol y byddai cofnodi neu 
ddatgelu eu henwau yn eu rhoi mewn perygl. 

Yn yr achosion hyn, byddant yn defnyddio rhif warant neu rif adnabod arall ac enw eu 
swyddfa heddlu. Gweler Nodyn 2D 

2.19 Yn y Cod yma mae: 

(a) 'person dynodedig' yn golygu rhywun ar wahan i swyddog heddlu, a ddynodwyd 
o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, Rhan 4, sydd a phwerau a dyletswyddau 
penodedig swyddogion heddlu a roddwyd iddynt neu a orfodwyd arnynt; 

(b) unrhyw gyfeiriad at swyddog heddlu yn cynnwys person dynodedig sy'n gweithredu 
wrth ymarfer neu gyflawni'r pwerau a'r dyletswyddau a roddwyd iddynt neu a 
orfodwyd arnynt gan eu dynodiad. 

2.20 Os yw'r pwer a roddwyd i berson dynodedig: 

(a) yn caniatau defnyddio grym rhesymol pan y'i defnyddirgan swyddog heddlu, mae 

148 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



gan y person dynodedig sy'n defnyddio'r pwer yna yr un hawl i ddefnyddio grym; 

(b) yn cynnwys pwer i ddefnyddio grym i fynd mewn i unrhyw eiddo, ni all y person 
dynodedig ymarfer y pwer yma ac eithrio: 

(i) ym mhresenoldeb, ac o dan oruchwyliaeth, swyddog or heddlu; neu 

(ii) ar gyfer dibenion: 

• achub bywyd neu atal niwed corfforol; neu 

• rhwystro difrod difrifol i eiddo. 

2.21 Nid oes dim yn y Cod yma yn atal swyddog y ddalfa, neu swyddog arall y rhoddwyd 
gwarchodaeth o'r sawl sy'n cael eu cadw iddynt, rhag caniatau i staff yr heddlu nad 
ydynt yn unigolion dynodedig i gynnal gweithdrefnau neu dasgau unigol yn yr orsaf 
heddlu, os yw'r gyfraith yn caniatau hynny. Fodd bynnag, mae'r swyddog yn dal yn 
gyfrifol am sicrhau bod y trefniadau a'r tasgau'n cael eu cyflawni'n gywir, yn unol ar 
Codau Ymarfer. Mae'n rhaid i unrhyw berson o'r fath fod yn: 

(a) berson a gyflogir gan awdurdod heddlu sy'n cynnal gwasanaeth heddlu ac o dan 
reolaeth a chyfarwyddyd Prif Swyddog yr heddlu yna; 

(b) yn gyflogedig gan berson y mae gan y gwasanaeth heddlu gytundeb a hwy ar 
gyfer cyflenwi gwasanaethau sy'n ymwneud a phobl sy'n cael eu harestio neu 
sydd fel arall yn cael eu cadw yn y ddalfa. 

2.22 Mae'n rhaid i unigolion dynodedig a staff yr heddlu eraill gadw mewn cof unrhyw 
ddarpariaethau perthnasol o'r Codau Ymarfer. 

Nodiadau arweiniad 

2A Yn achos plentyn sydd yng ngofal awdurdod lleol neu sefydliad gwirfoddol, ar gyfer 
dibenion paragraff 2.12, gall y caniatad sydd ei angen gan riant neu warcheidwad gael 
ei roi gan yr awdurdod lleol neu sefydliad gwirfoddol hwnnw. Yn achos plentyn, nid oes 
dim ym mharagraff 2.12 yn gofyn i riant, gwarcheidwad neu gynrychiolydd awdurdod lleol 
neu sefydliad gwirfoddol fod yn bresennol i roi eu caniatad, os nad ydynt yn gweithredu 
fel yr oedolyn phodol o dan baragraffau 2.14 neu 2.15. Fodd bynnag, cyn gofyn am 
ganiatad rhiant neu warcheidwad nad ydynt yn bresennol mae'n bwysig eu bod yn cael 
yr wybodaeth yn llawn. Rhaid iddynt gael yr un wybodaeth am y weithdrefn a'r rhan yr 
amheuir i'r plentyn ei chwarae yn y drosedd a'r plentyn a'r oedolyn priodol. Rhaid i'r rhiant 
neu warcheidwad gael cyfle hefyd i siarad a'r plentyn a'r oedolyn priodol os ydynt yn 
dymuno hynny. Cyn belled a bod y caniatad yn seiliedig ar wybodaeth lawn ac nad ydyw 
yn cael ei dynnu'n 61, gellir ei gael ar unrhyw adeg cyn gweithredu'r weithdrefn. 

149 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



2AB Mae arweiniad i Ddeddf Cyfiawnder leuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999 " Sicrhau'r 
Dystiolaeth Orau mewn Achosion Troseddol" yn nodi y dylai person cefnogol cyn-achos 
llys fynd gyda thyst bregus yn ystod unrhyw weithdrefn adnabod. Dywedir na ddylai'r 
person cefnogol yma fod yn dyst (neu'n debygol o fod yn dyst) yn yr ymchwiliad. 

2B Fe all pobl sydd a nam difrifol ar eu golwg neu'n methu darllen fod yn amharod i lofnodi 
dogfennau'r heddlu. Bwriad y dewis arall, h.y. eu cynrychiolydd yn llofnodl ar eu rhan, yw 
amddlffyn buddiannau'r heddlu yn ogystal a'r sawl sydd dan amheuaeth. 

2C Gellir cymryd ffotograffau, samplau ac olion o bobl a gedwir dan ddarpariaethau terfysgaeth 
i gynorthwyo I benderfynu a ydyntyn rhan, neu wedi bod yn rhan, o weithredoedd terfysgol, 
yn ogystal a phan fo sail resymol dros amau iddynt chwarae rhan mewn trosedd arbennig. 

2D Pwrpas paragraff 2.18(b) yw amddiffyn y rhai sy'n rhan o ymchwiliadau i droseddau 
trefnedig difrifol neu arestio unigolion treisgar pan fo gwybodaeth ddibynadwy y gall y 
rhai a arestiwyd neu eu cyd-droseddwyr fygwth neu achosi niwed i swyddogion. Lie ceir 
amheuaeth, dylid ymgynghori a swyddog o safle arolygwr neu uwch. 

3 Adnabod gan dystion 

3.1 Bydd cofnod yn cael ei wneud o'r disgrifiad o'r sawl sydd dan amheuaeth fel y rhoddwyd 
ef gyntaf gan dyst posibl. Rhaid i'r cofnod hwn: 

(a) gael ei wneud a'i gadw mewn dull sy'n caniatau i fanylion o'r disgrifiad hwnnw 
gael eu cynhyrchu'n gywir ohono, mewn dull gweladwy ac eglur, y gellir eu rhoi 
i'r sawl sydd dan amheuaeth neu gyfreithiwr y sawl sydd dan amheuaeth yn unol 
a'r Cod hwn; ac 

(b) os na nodir yn wahanol, gael ei wneud cyn i'r tyst gymryd rhan mewn unrhyw 
ddulliau adnabod o dan baragraffau 3.5 i 3.10, 3.21 neu 3.23. 

Pan fo hynny'n ymarferol, bydd copi o'r cofnod yn cael ei roi i'r sawl sydd dan amheuaeth 
neu eu cyfreithiwr cyn gweithredu unrhyw ddull adnabod o dan baragraffau 3.5 i 3.10, 
3.21 neu 3.23. Gweler Nodyn 3E 

(a) Achosion pan nad yw'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth 

3.2 Mewn achosion pan nad yw'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth, gellir mynd 
a thystion i gymdogaeth neu le arbennig i weld a allant adnabod y person a welwyd 
ganddynt. Er na ellir rheoli nifer, oed, rhyw, hil, disgrifiad cyffredinol a math o ddillad y 
bobl eraill sy'n bresennol yn y lleoliad na'r ffordd mae unrhyw broses adnabod yn digwydd, 
bydd yr egwyddorion sy'n berthnasol i'r dulliau adnabod ffurfiol o dan baragraffau 3.5 
i 3.10 yn cael eu dilyn cyn belled a bod hynny'n ymarferol. Er enghraifft: 

150 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(a) lie mae'n ymarferol gwneud hynny, dylid gwneud cofnod o ddisgrifiad y tyst o'r sawl 
sydd dan amheuaeth fel nodir ym mharagraff 3.1(a), cyn gofyn i dyst adnabod rhywun; 

(b) rhaid gochel rhag cyfeirio sylw'r tyst at unrhyw unigolyn os na ellir osgoi hynny 
ar 61 rhoi ystyriaeth i'r holl amgylchiadau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhwystr i 
ofyn i dyst edrych yn ofalus ar y bobl sydd o gwmpas ar y pryd neu edrych ar grwp 
arbennig neu i gyfeiriad arbennig, os yw hynny'n ymddangos yn angenrheidiol i 
sicrhau nad yw'r tyst yn peidio a sylwi ar bobl bosibl i'w hamau am ei fod yn 
edrych i gyfeiriad arall a hefyd i alluogi tyst i wneud cymariaethau rhwng y sawl 
sydd dan amheuaeth ac eraill sydd yn yr ardal; Gweler Nodyn 3F 

(c) pan fo mwy nag un tyst, dylid gwneud pob ymdrech i'w cadw ar wahan a dylid 
mynd a thystion i weld a allant adnabod person ar eu pennau eu hunain; 

(d) unwaith y ceir gwybodaeth ddigonol i gyfiawnhau arestio unigolyn arbennig ar 
amheuaeth o ymwneud a throsedd, e.e., ar 61 i dyst gadarnhau ei fod wedi 
adnabod y sawl sydd dan amheuaeth, bydd y darpariaethau a nodir o baragraff 
3.4 ymlaen yn berthnasol i unrhyw dystion eraill mewn perthynas a'r unigolyn 
hwnnw. Yn unol a pharagraffau 3.12 a 3.13, nid yw'n angenrheidiol i dyst sy'n 
cadarnhau iddo adnabod y sawl sydd dan amheuaeth gymryd rhan mewn dull 
adnabod arall; 

(e) rhaid i'r swyddog neu'r aelod o staff yr heddlu sydd yng nghwmni'r tyst gofnodi, 
yn eu llyfr poced, sut y bu iddynt weithredu cyn gynted a phosibl ac mor fanwl a 
phosibl. Dylai'r cofnod gynnwys: dyddiad, amser a lleoliad yr achlysur perthnasol 
pryd yr honna'r tyst iddo weld y sawl sydd dan amheuaeth o'r blaen; ble y bu i'r 
tyst adnabod y sawl sydd dan amheuaeth; sut y bu iddo ei adnabod a'r 
amgylchiadau ar y pryd (e.e, pellter y tyst oddi wrth y sawl sydd dan amheuaeth, 
y tywydd a'r golau); a dynnwyd sylw'r tyst tuag at y sawl sydd dan amheuaeth; y 
rheswm dros hyn; ac unrhyw beth a ddywedwyd gan y tyst neu'r sawl sydd dan 
amheuaeth am yr adnabod neu'r ffordd y cafodd y dull adnabod ei weithredu. 

3.3 Ni ddylid dangos ffotograffau, delweddau cyfrifiadurol neu argraff gyfansawdd gan 
artist neu argraffiadau neu luniau tebyg (yn cynnwys delweddau ' E-f it' ) i'r tyst os yw'r 
heddlu yn gwybod pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth a bod y tyst ar gael i adnabod trwy 
fideo, neu i adnabod mewn rhes neu grwp. Os nad yw'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd 
dan amheuaeth, rhaid dangos delweddau o'r fath i dyst er mwyn iddo adnabod y sawl 
sydd dan amheuaeth yn unol ag Atodiad E. 

(b) Achosion pryd mae'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth a phan fo'r sawl 
sydd dan amheuaeth ar gael 



B 



151 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



3.4 Os yw'r heddlu'n gwybod pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth a'u bod ar gael, ge Mir 
defnyddio'r dulliau adnabod a nodir ym mharagraffau 3.5 i 3.10. Mae cyfeiriadau yn yr adran 
hon at 'wybod' pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn golygu fod gan yr heddlu ddigon 
o wybodaeth i gyfiawnhau arestio person arbennig ar amheuaeth o ymwneud a'r 
drosedd. Ystyr bod y sawl sydd dan amheuaeth 'ar gael' yw eu bod ar gael yn syth neu y 
byddant ar gael o fewn cyfnod cymharol fyr, eu bod yn barod i gymryd rhan effeithiol yn 
o leiaf un o'r canlynol a'i bod yn ymarferol mynd ati i'w trefnu: 

• adnabod trwy fideo; 

• rhes adnabod; neu 

• adnabod mewn grwp. 

Adnabod trwy fideo 

3.5 Mae 'adnabod trwy fideo' yn golygu dangos delweddau symudol i dyst o'r sawl sydd dan 
amheuaeth, ynghyd a delweddau cyffelyb o eraill sy'n debyg i'r sawl sydd dan amheuaeth. 
Mae'n rhaid defnyddio delweddau symudol oni bai: 

• fod y sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus ond nid ar gael (gweler paragraff 
3.21 y Cod yma); neu 

• yn unol a pharagraff 2A Atodiad A y Cod yma, nid yw'r swyddog adnabod yn 
ystyried bod modd atgynhyrchu nodwedd gorfforol neu nid yw'n bosib cuddio 
lleoliad y nodwedd ar ddelwedd o'r sawl sydd dan amheuaeth. 

Yna fe all y swyddog adnabod benderfynu defnyddio adnabod trwy fideo ond gan 
ddefnyddio delweddau llonydd. 

3.6 Rhaid i adnabod trwy fideo ddigwydd yn unol ag Atodiad A. 

Rhes adnabod 

3.7 Mae 'rhes adnabod' yn golygu fod y tyst yn gweld y sawl sydd dan amheuaeth mewn 
rhes gydag eraill sy'n debyg i'r sawl sydd dan amheuaeth. 

3.8 Rhaid i resi adnabod ddigwydd yn unol ag Atodiad B. 

Adnabod mewn grwp 

3.9 Mae 'adnabod mewn grwp' yn golygu fod y tyst yn gweld y sawl sydd dan amheuaeth mewn 
grwp anffurfiol o bobl. 

3.10 Rhaid i adnabod mewn grwp ddigwydd yn unol ag Atodiad C. 

152 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



Trefnu gweithclrefnau adnabod 

3.11 Ac eithrio'r darpariaethau ym mharagraff 3.19, bydd y trefniadau ar gyfer, a'r modd y 
cynhelir, y dulliau adnabod ym mharagraffau 3.5 i 3.10 a'r amgylchiadau pryd mae'n 
rhaid cynnal dull adnabod yn gyfrifoldeb swyddog nad yw'n is ei safle nag arolygydd 
nad ydyw yn rhan o'r ymchwiliad, 'y swyddog adnabod'. Os na nodir yn wahanol, gall y 
swyddog adnabod ganiatau i swyddog arall neu staff yr heddlu, gweler paragraff 2.21, 
wneud y trefniadau, a chynnal, unrhyw un o'r dulliau adnabod hyn. Wrth ddirprwyo'r 
dulliau adnabod hyn, rhaid i'r swyddog adnabod allu goruchwylio'n effeithiol ac un ai 
ymyrryd neu fod ar gael i roi cyngor. Ni ddylai swyddog nag unrhyw berson arall sy'n 
rhan o'r ymchwiliad i'r achos yn erbyn y sawl sydd dan amheuaeth, y tu hwnt i ofynion 
y dulliau adnabod, gymryd rhan yn y dulliau adnabod hyn na gweithredu fel swyddog 
adnabod. Nid yw hyn yn rhwystro'r swyddog adnabod rhag ymgynghori a'r swyddog sy'n 
gyfrifol am yr ymchwiliad i benderfynu pa ddull adnabod i'w ddefnyddio. Pan fo angen 
defnyddio dull adnabod, o ran tegwch i dystion a'r sawl sydd dan amheuaeth, dylid 
gwneud hynny cyn gynted a phosibl 

Amgylchiadau pan fo rhaid cynnal gweithdrefn adnabod 

3.12 Pryd bynnag: 

(i) y mae tyst wedi adnabod y sawl sydd dan amheuaeth neu'n honni ei fod wedi 
eu hadnabod cyn cynnal unrhyw un o'r dulliau adnabod a nodir ym mharagraffu 
3.5 i 3.10; neu 

(ii) fod tyst ar gael, sy'n datgan gallu i adnabod y sawl sydd dan amheuaeth, neu 
pan fo cyfle rhesymol iddo allu gwneud hynny, ac nad yw wedi cael cyfle i 
adnabod y sawl sydd dan amheuaeth trwy unrhyw un o'r dulliau adnabod a nodir 
ym mharagraffau 3.5 i 3.10, 

a bod y sawl sydd dan amheuaeth yn dadlau nad ef yw'r person yr honna'r tyst iddo ei 
weld, cynhelir dull adnabod os nad yw hynny'n anymarferol neu os na fyddai o unrhyw 
fudd i brofi neu wrthbrofi fod y sawl sydd dan amheuaeth wedi cyflawni'r drosedd. Er 
enghraifft, pan nad oes dadl fod y sawl sydd dan amheuaeth yn gyfarwydd i'r tyst sy'n 
honni iddo ei weld yn cyflawni'r drosedd. 

3.13 Gellir cynnal dull o'r fath hefyd os yw'r swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad o'r farn 
y byddai hynny o fudd. 

Dewis dull adnabod 

3.14 Os oes dull adnabod i'w gynnal, oherwydd paragraff 3.12, i gychwyn bydd y sawl sydd 
dan amheuaeth yn cael cynnig adnabod trwy fideo, oni bai fod 

153 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(a) adnabod trwy fideo yn anymarferol; neu 

(b) bod rhes adnabod yn ymarferol a mwy addas nag adnabod trwy fideo; neu fod 

(c) paragraff 3.16 yn berthnasol. 

Bydd y swyddog adnabod a'r swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad yn ymgynghori a'i 
gilydd er mwyn penderfynu pa ddewis i'w gynnig. Efallai na fydd rhes adnabod yn ymarferol 
oherwydd ffactorau'n ymwneud a'r tystion, megis eu nifer, cyflwr eu hiechyd, gallu i fod 
ar gael a threfniadau teithio. Byddai adnabod trwy fideo'n fwy addas fel arfer pe gellid 
ei drefnu a'i gwblhau ynghynt na rhes adnabod. 

3.15 Gofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth sy'n gwrthod y dull adnabod cyntaf a gynigir 
iddynt nodi eu rheswm dros wrthod a gallant gael cyngor eu cyfreithiwr ac/neu oedolyn 
priodol os ydyw yn bresennol. Caniateir i'r sawl sydd dan amheuaeth, cyfreithiwr 
ac/neu oedolyn priodol gyflwyno achos dros ddefnyddio dull arall. Dylid gwneud cofnod 
o'r rhesymau dros wrthod ac unrhyw achos a gyflwynir. Wedi ystyried unrhyw resymau 
a roddir, a'r achos a gyflwynir, bydd y swyddog adnabod, os yw hynny'n briodol, yn trefnu 
i'r sawl sydd dan amheuaeth gael dewis arall sy'n addas ac ymarferol ym marn y swyddog. 
Os bydd y swyddog yn penderfynu nad yw cynnig dull adnabod arall yn addas ac 
ymarferol bydd y rhesymau dros y penderfyniad hwnnw'n cael eu cofnodi. 

3.16 Fe all adnabod mewn grwp gael ei gynnig yn gyntaf os yw'r swyddog yng ngofal yr 
ymchwiliad o'r farn ei bod yn fwy addas nac adnabod trwy fideo neu res adnabod a 
bod y swyddog adnabod yn ei ystyried yn ymarferol i'w drefnu. 

Rhybudd i'r sawl sydd dan amheuaeth 

3.17 Os nad yw paragraff 3.20 yn berthnasol, cyn trefnu adnabod trwy fideo, rhes adnabod 
neu adnabod mewn grwp, dylid egluro'r canlynol wrth y sawl sydd dan amheuaeth: 

(i) pwrpas yr adnabod trwy fideo, rhes adnabod neu adnabod mewn grwp; 

(ii) eu hawl i gyngor cyfreithiol am ddim; gweler Cod C, paragraff 6.5; 

(iii) y dull cywir o'i gynnal, yn cynnwys eu hawl i gael cyfreithiwr neu ffrind yn bresennol; 

(iv) nad oes rhaid iddynt gytuno i na chydweithredu ag adnabod trwy fideo, rhes adnabod 
neu adnabod mewn grwp; 

(v) os nad ydynt yn cytuno i, ac yn cydweithredu ag, adnabod trwy fideo, rhes adnabod 
neu adnabod mewn grwp, gall y ffaith iddynt wrthod gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth 
mewn unrhyw achos diweddarach a gall yr heddlu barhau yn y dirgel heb eu caniatad 
neu wneud trefniadau eraill i brofi a all tyst eu hadnabod, gweler paragraff 3.21; 



154 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(vi) a oes delweddau eisoes wedi eu cymryd ohonynt ar gyfer adnabod trwy fideo, 
gweler paragraff 3.20, ac os felly, eu bod yn cydweithredu er mwyn cael delweddau 
eraill addas i'w defnyddio yn eu lie; 

(vii) y trefniadau arbennig ar gyfer plant, os yw hynny'n briodol; 

(viii) y trefniadau arbennig ar gyfer pobl sy'n dioddef anhwylder meddwl neu fel arall 
yn agored i niwed yn feddyliol, os yw hynny'n briodol; 

(ix) os ydynt yn newid eu hymddangosiad yn sylweddol rhwng cael cynnig dull adnabod 
ac unrhyw ymgais i gynnal dull adnabod, fe ellir defnyddio hyn fel tystiolaeth os 
bydd yr achos yn mynd gerbron llys, ac yna fe all y swyddog adnabod ystyried dulliau 
eraill o adnabod, gweler paragraff 3.21 a Nodyn 3C; 

(x) y ge Mir cymryd delwedd symudol neu ffotograff ohonynt wrth iddynt gymryd rhan 
mewn dull adnabod; 

(xi) a gafodd y tyst, cyn i pwy oedd y sawl sydd dan amheuaeth ddod yn wybyddus, weld 
ffotograff, delwedd gyfrifiadurol neu argraff gyfansawdd gan artist neu argraff 
neu lun tebyg gan yr heddlu, gweler Nodyn 3B; 

(xii) os ydynt yn newid eu hymddangosiad cyn rhes adnabod, efallai na fydd hi'n ymarferol 
trefnu un ar y diwrnod hwnnw nac unrhyw ddiwrnod wedi hynny ac, oherwydd y newid 
mewn ymddangosiad, fe all y swyddog adnabod ystyried dulliau eraill o adnabod, 
Gweler Nodyn 3C; 

(xiii) y byddant hwy neu eu cyfreithiwr yn cael manylion am y disgrifiad o'r sawl sydd dan 
amheuaeth fel y rhoddwyd ef gyntaf gan unrhyw dystion sydd i fynychu'r adnabod trwy 
fideo, rhes adnabod, adnabod mewn grwp neu'r cyfwynebiad, gweler paragraff 3.1. 

3.18 Rhaid i'r wybodaeth hon hefyd gael ei chofnodi mewn rhybudd ysgrifenedig i'r sawl sydd 
dan amheuaeth. Rhaid i'r sawl sydd dan amheuaeth gael cyfle rhesymol i ddarllen y 
rhybudd, ac wedi hynny, dylid gofyn iddynt lofnodi ail gopi i nodi a ydynt yn barod i 
gydweithredu a gwneud fideo neu gymryd rhan mewn rhes adnabod neu adnabod mewn 
grwp. Dylai'r copi llofnodedig gael ei gadw gan y swyddog adnabod. 

3.19 Gall dyletswyddau'r swyddog adnabod o dan baragraffau 3.17 a 3.18 gael eu cyflawni 
gan swyddog y ddalfa neu swyddog arall nad ydyw yn rhan o'r ymchwiliad os: 

(a) oes bwriad i ryddhau'r sawl sydd dan amheuaeth er mwyn trefnu a chynnal 
gweithdrefn adnabod ac os nad oes arolygydd ar gael i weithredu fel swyddog 
adnabod, gweler paragraff 3.11, cyn i'r sawl sydd dan amheuaeth adael yr 
orsaf; neu 



B 



155 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(b) os bwriedir cadw'r sawl sydd dan amheuaeth yn nalfa'r heddlu tra bo'r 
weithdrefn yn cael ei threfnu a'i chynnal ac os byddai aros am arolygydd i 
weithredu fel swyddog adnabod, gweler paragraff 3.11, achosi oedi afresymol 
i'r ymchwiliad. 

Bydd y swyddog dan sylw yn hysbysu'r swyddog adnabod o'r hyn a wnaed ac yn rhoi 
iddo gopi llofnodedig o'r rhybudd. Gweler Nodyn 3C 

3.20 Os yw'r swyddog adnabod a'r swyddog yng ngofal yr ymchwiliad yn amau, ar sail 
resymol, y byddai'r sawl sydd dan amheuaeth, o gael yr wybodaeth a'r rhybudd fel ym 
mharagraffau 3.17 a 3.18, yn cymryd camau i osgoi cael eu gweld gan y tyst mewn dull 
adnabod, gall y swyddog adnabod drefnu i gael ddelweddau o'r sawl sydd dan amheuaeth 
sy'n addas i'w defnyddio i adnabod trwy fideo cyn rhoi Y wybodaeth a'r rhybudd. Os oes 
delweddau o'r sawl sydd dan amheuaeth yn cael eu cymryd yn yr amgylchiadau hyn fe all 
y sawl sydd dan amheuaeth, ar gyfer pwrpas y dull adnabod trwy fideo, gydweithredu 
er mwyn darparu delweddau eraill addas i'w defnyddio yn eu lie, gweler paragraff 3. 17(vi). 

(c) Achosion pryd mae'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth ond nid yw ar gael 

3.21 Pryd mae'r sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus ond nid yw ar gael neu mae wedi 
peidio a bod ar gael, gweler paragraff 3.4, gall y swyddog adnabod wneud trefniadau ar 
gyfer adnabod trwy fideo (gweler Atodiad A). Os yw hynny'n angenrheidiol gall y swyddog 
adnabod ddilyn y dulliau cywir ar gyfer adnabod trwy fideo ond defnyddio delweddau 
llonydd. Gellir defnyddio unrhyw ddelweddau symudol neu lonydd ac os yw hynny'n 
angenrheidiol gellir eu cael trwy ddulliau dirgel. Fel arall, fe all y swyddog adnabod wneud 
trefniadau ar gyfer adnabod mewn grwp. Gweler Nodyn 3D. Gellir defnyddio'r darpariaethau 
hyn ar gyfer plant hefyd pan fo rhiant neu warcheidwad yn gwrthod rhoi ei ganiatad neu 
fod ymdrechion rhesymol i gael y caniatad hwnnw yn methu. (gweler paragraff 2.12) 

3.22 Dylid cyfyngu unrhyw weithredu dirgel i'r hyn sy'n angenrheidiol i brofi gallu'r tyst i adnabod 
y sawl sydd dan amheuaeth. 

3.23 Fe all y swyddog adnabod drefnu i'r sawl sydd dan amheuaeth ddod wyneb yn wyneb a'r 
tyst os nad yw'r un o'r dewisiadau y cyfeirir atynt ym mharagraffau 3.5 i 3.10 neu 3.21 
yn ymarferol. Mewn 'cyfwynebiad' mae'r sawl sydd dan amheuaeth yn dod i gysylltiad 
uniongyrchol a'r tyst. Nid oes rhaid wrth ganiatad y sawl sydd dan amheuaeth er mwyn 
cael cyfwynebiad. Rhaid i gyfwynebiadau ddigwydd yn unol ag Atodiad D. 

3.24 Nid yw'r gofynion ar gyfer rhoi gwybodaeth i, neu gael gwybodaeth gan, y sawl sydd dan 
amheuaeth neu roi cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth weld delweddau cyn iddyntgael 
eu dangos i dyst, yn berthnasol os yw diffyg cydweithrediad y tyst yn rhwystr i'r 
gweithredu angenrheidiol. 

156 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(d) Dogfennau 

3.25 Gwneir cofnod o'r adnabod trwy fideo, rhes adnabod, adnabod mewn grwp neu gyfwynebiad 
ar y ffurflenni pwrpasol. 

3.26 Os nad yw'r swyddog adnabod yn ei hystyried hi'n ymarferol i adnabod trwy fideo neu 
res adnabod yn unol a chais y sawl sydd dan amheuaeth, bydd y rhesymau'n cael eu 
cofnodi a'u hegluro i'r sawl sydd dan amheuaeth. 

3.27 Gwneir cofnod o fethiant neu wrthodiad person i gydweithredu ag adnabod trwy fideo, 
rhes adnabod ac, os yw hynny'n berthnasol, y seiliau dros gael delweddau'n unol 
a pharagraff 3.20. 

(e) Dangos ffilmiau a ffotograffau o ddigwyddiadau a gwybodaeth a ryddheir i'r cyfryngau 

3.28 Nid oes dim yn y Cod hwn yn gwahardd dangos ffilmiau neu ffotograffau i'r cyhoedd trwy'r 
cyfryngau cenedlaethol neu leol, neu i swyddogion yr heddlu er mwyn adnabod a chanfod 
y sawl sydd dan amheuaeth. Fodd bynnag, pan ddangosir deunyddiau o'r fath i dystion 
posibl, yn cynnwys swyddogion yr heddlu, gweler Nodyn 3A, er mwyn cael tystiolaeth 
adnabod, byddantyn cael eu dangos ar seiliau unigol er mwyn osgoi unrhyw bosibilrwydd 
o gydgynllwynio, a chyn belled a phosibl, bydd y dangos yn dilyn egwyddorion adnabod trwy 
fideo os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus, gweler Atodiad A, neu adnabod 
trwy ffotograffau os nad yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus, gweler Atodiad E. 

3.29 Pan wneir darllediad neu gyhoeddiad, gweler paragraff 3.28, bydd copi o'r deunydd 
perthnasol a ryddhawyd i'r cyfryngau er mwyn adnabod neu ganfod y sawl sydd dan 
amheuaeth, yn cael ei gadw. Bydd y sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr yn cael 
gweld unrhyw ddeunydd o'r fath cyn cynnal unrhyw ddulliau adnabod o dan baragraffau 
3.5 i 3.10, 3.21 neu 3.23, cyn belled a bod hynny'n ymarferol ac nad yw'n debygol o 
oedi'r ymchwiliad yn ormodol. Gofynnir i bob tyst sy'n rhan o'r dull adnabod, wedi iddo 
chwarae'i ran, a fu iddo weld unrhyw ddarllediad neu ffilmiau cyhoeddedig neu ffotograffau 
yn cyfeirio at y drosedd neu unrhyw ddisgrifiad o'r sawl sydd dan amheuaeth a dylid 
cofnodi'r atebion. Nid yw'r paragraff hwn yn amharu ar unrhyw amod arall o dan y Deddf 
Gweithdrefn ac Ymchwiliad Troseddol 1996, i gadw deunyddiau mewn cysylltiad ag 
ymchwiliadau troseddol. 

(f) DUrodi neu gadw ffotograffau a gymerwyd neu a ddefnyddiwyd mewn dulliau adnabod 

3.30 Mae PACE, adran 64A, gweler paragraff 5.12, yn darparu pwerau i gymryd ffotograffau 
o'r sawl sydd dan amheuaeth ac yn caniatau i'r ffotograffau hyn gael eu defnyddio neu 
ddatgelu'n unig ar gyfer dibenion sy'n gysylltiedig ag atal neu ganfod troseddau, 
archwilio i droseddau neu gynnal erlyniadau gan, neu ar ran, yr heddlu neu awdurdodau 



B 



157 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



gorfodi'r ddeddf neu erlyn y tu mewn neu'r tu allan i'r Deyrnas Unedig neu weithredu 
dedfryd. Wedi iddynt gael eu defnyddio neu ddatgelu fel hyn, ge Mir eu cadw ond ni ellir 
ond eu defnyddio neu ddatgelu ar gyfer yr un dibenion. 

3.31 Yn unol a pharagraff 3.33, rhaid i ffotograffau (a phob negatif a chopi), o'r sawl a 
amheuwyd na chafwyd eu cymryd yn unol a darpahaethau paragraff 5.12 ac a gymerwyd 
at ddibenion neu mewn cysylltiad a'r gweithdrefnau adnabod ym mharagraffau 3.5, 
3.10, 3.21 neu 3.23, gael eu dinistrio os nad yw'r sawl sydd dan amheuaeth: 

(a) yn cael eu cyhuddo o, neu'n cael eu hysbysu y gallant gael eu herlyn am, drosedd 
gofnodadwy; 

(b) yn cael eu herlyn am drosedd gofnodadwy; 

(c) yn cael rhybudd am drosedd gofnodadwy neu'n cael rhybudd neu gerydd yn unol 
a Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 am drosedd gofnodadwy; neu'n 

(d) rhoi caniatad gwybodus, mewn ysgrifen, i'r ffotograffau neu ddelweddau gael eu 
cadw ar gyfer y dibenion a ddisgrifir ym mharagraff 3.30. 

3.32 Pan fo paragraff 3.31 yn gofyn am ddileu unrhyw ffotograff, rhaid rhoi'r cyfle i'r person 
fod yn dyst i'r dinistrio neu gael tystysgrif yn cadarnhau'r dinistrio os ydynt yn gofyn am 
un o fewn pum diwrnod i gael eu hysbysu fod y dinistrio yn ofynnol. 

3.33 Nid oes dim ym mharagraff 3.31 yn effeithio ar unrhyw ofynion arwahan o dan y Deddf 
Gweithdrefn ac Ymchwiliad Troseddol 1996 i gadw deunydd mewn cysylltiad ag 
ymchwiliadau troseddol. 

Nodiadau arweiniad 

3A Ac eithrio'r darpahaethau yn Atodiad E, paragraff 1, mae swyddog heddlu sy'n dyst ar 
gyfer dibenion y rhan hon o'r Cod yn atebol i'r un egwyddorion a dulliau o weithredu a 
thyst lleyg. 

3B Pan fo tyst sy'n mynychu dull adnabod eisoes wedi gweld ffotograffau, neu wedi gweld 
delweddau cyfrifiadurol neu argraffiadau cyfansawdd artist, neu argraffiadau neu luniau 
tebyg, y swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad sy'n gyfrifol am roi gwybod hyn i'r swyddog 
adnabod. 

3C Pwrpas paragraff 3.19 yw osgoi neu atal oedi wrth drefnu dulliau adnabod trwy alluogi'r 
wybodaeth a'r rhybuddion y gofynnir amdanynt, gweler is-baragraffau 3.17(ix) a 3.17(xii), 
i gael eu rhoi cyn gynted a phosibl. 

3D Byddai paragraff 3.21 yn berthnasol pan fo person dan amheuaeth yn peidio bod a r gael 



158 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



yn fwhadol er mwyn atal neu ddrysu trefniadau ar gyfer cael tystiolaeth adnabod. Mae 
hefyd yn berthnasol pan fo'r sawl sydd dan amheuaeth yn gwrthod neu'n methu cymryd 
rhan mewn adnabod trwy fideo, rhes adnabod neu adnabod mewn grwp, neu'n gwrthod 
neu'n methu cymryd rhan yn yr unig ddewisiadau ymarferol ary rhestr honno. Mae'n galluogi 
unrhyw ddelweddau addas o'r sawl sydd dan amheuaeth, symudol neu lonydd, sydd ar 
gael neu y gellir eu cael, i gael eu defnyddio mewn dull adnabod. Mae enghreifftiau yn 
cynnwys delweddau o'r ddalfa a systemau CCTV eraill a chofnodion cyfweliadau a 
recordiwyd yn weledol, gweler Cod F Nodyn 2D 

3E Pan fo bwriad i ddangos ffotograffau i dyst yn unol ag Atodiad E, cyfrifoldeb y swyddog 
sydd yng ngofal yr ymchwiliad yw cadarnhau i'r swyddog sy'n gyfrifol am oruchwylio a 
chyfarwyddo'r dangos, fod y disgrifiad a roddwyd gyntafgan y tyst o'r sawl sydd dan amheuaeth 
wedi ei gofnodl. Os nad yw'r disgrifiad hwn wedl el gofnodi, rhaid gohirio'r dull cywir o weithredu 
o dan Atodiad E. Gweler Atodiad E paragraff 2. 

3F Fe all derbynioldeb a gwerth y dystiolaeth adnabod a gafwyd wrth gynnal y weithdrefn 
o dan baragraff 3.2 gael el beryglu os: 

(a) tynnlr sylw'r tyst at berson arbennig, cyn Iddo gael el adnabod; neu 

(b) daw'n wybyddus pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth cyn cynnal y weithdrefn. 

4 Adnabod trwy olion bysedd ac olion esgidiau 

(A) Cymryd olion bysedd ac olion esgidiau mewn cysylltiad ag ymchwiliad troseddol 

(a) Cyffredinol 

4.1 Mae cyfeiriadau at 'olion bysedd' yn golygu unrhyw gofnod, wedi'i gynhyrchu trwy unrhyw 
ddull, o batrwm croen a nodweddion ffisegol eraill 

(i) bysedd; neu 

(ii) gledrau dwylo person. 

(b) Gweithredu 

4.2 Ni ellir cymryd olion bysedd person mewn cysylltiad ag ymchwiliad i drosedd ond os 
ydynt yn rhoi eu caniatad neu os yw paragraff 4.3 yn berthnasol. Os yw'r person mewn 
gorsaf heddlu rhaid i'r caniatad fod yn ysgrifenedig. 

4.3 Mae PACE, adran 61, yn darparu pwerau i gymryd olion bysedd heb ganiatad gan unrhyw 
berson sydd dros ddeg oed: 



B 



159 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(a) o dan adran 61(3), gan y sawl sy'n cael eu cadw mewn swyddfa heddlu o 
ganlyniad i'w arestio am drosedd gofnodadwy, gweler Nodyn 4A, ac na 
chymerwyd ei olion bysedd yng nghwrs ymchwiliad i'r drosedd oni bai nad yw'r 
olion bysedd a gymerwyd yn ffurfio set gyflawn o'u holion bysedd neu fod rhai, 
neu'r cyfan, o'r olion bysedd ddim o safon digon da i alluogi dadansoddiad 
boddhaol, cymharu na chyfateb. 

(b) o dan adran 61(4), gan y sawl sy'n cael eu cadw mewn swyddfa heddlu sydd wedi 
cael eu cyhuddo o drosedd gofnodadwy, gweler Nodyn 4A, neu gael eu hysbysu 
eu bod am gael eu riportio am drosedd o'rfath os na chymerwyd ei olion bysedd 
yng nghwrs ymchwiliad i'r drosedd oni bai nad yw'r olion bysedd a gymerwyd yn 
ffurfio set gyflawn o'u holion bysedd neu fod rhai, neu'r cyfan, o'r olion bysedd 
ddim o safon digon da i alluogi dadansoddiad boddhaol, cymharu na chyfateb. 

(c) o dan adran 61(4A), gan berson sydd wedi ei fechni'o i ymddangos mewn llys 
neu swyddfa heddlu os yw'r person: 

(i) wedi ateb i fechmaeth ar ran person y cymerwyd ei olion bysedd o'r blaen 
a bod sail resymol dros gredu nad ydynt yr un person; neu 

(ii) wedi ateb i fechni'aeth ac yn honni ei fod yn berson gwahanol i'r person 
y cymerwyd ei olion bysedd o'r blaen; 

ac yn y ddau achos, fod y llys neu swyddog o safle arolygydd neu uwch yn awdurdodi'r olion 
bysedd i gael eu cymryd yn y llys neu orsaf heddlu; 

(d) o dan adran 61(6), gan berson sydd wedi cael ei: 

(i) ddyfarnu'n euog o drosedd gofnodadwy; 

(ii) rybuddio mewn cysylltiad a throsedd gofnodadwy y bu i'r person gyfaddef 
iddi ar adeg y rhybudd; neu 

(iii) rybuddio neu geryddu o dan Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998, adran 65, 
am drosedd gofnodadwy. 

4.4 Mae PACE, adran 27, yn darparu pwerau ar gyfer: 

(a) gofyn i berson fel ym mharagraff 4.3(d) i fynychu gorsaf heddlu er mwyn rhoi eu 
holion bysedd os: 

(i) nad yw'r person wedi cael ei gadw gan yr heddlu am y drosedd ac os na 
chymerwyd ei olion bysedd yn ystod yr ymchwiliad i'r drosedd honno; neu 

(ii) nad yw'r olion bysedd a gymerwyd gan y person yn ystod yr ymchwiliad i'r 



160 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



drosedd yn ffurfio set gyflawn neu nad yw peth, neu'r cyfan, o'r olion bysedd 
o safon digon da i alluogi dadansoddi boddhaol, cymharu neu gyfateb; ac 

(b) arestio, heb warant, berson sy'n gwrthod cydymffurfio a'r cais. 

Nodyn: Rhaid i'r cais gael ei wneud o fewn un mis i'r dyddiad pryd y cafodd y person ei 
ddedfrydu, rybuddio neu geryddu a rhaid i'r person gael cyfnod o 7 diwrnod o leiaf ar 
gyfer mynychu. Nid oes rhaid i'r cyfnod 7 diwrnod hwn fod yn ystod y mis a ganiateir 
ar gyfer gwneud y cais. 

4.5 Gall olion bysedd person gael eu cymryd, fel uchod, yn electronig. 

4.6 Gellir defnyddio grym rhesymol, os yw hynny'n angenrheidiol, i gymryd olion bysedd person 
heb ei ganiatad o dan y pwerau ym mharagraffau 4.3 a 4.4. 

4.7 Cyn y gellir cymryd olion bysedd gyda, neu heb ganiatad fel uchod, rhaid hysbysu'r person: 

(a) o'r rheswm fod ei olion bysedd yn cael eu cymryd; 

(b) ar ba seiliau mae'r awdurdod perthnasol wedi cael ei roi os yw'r pwer yw'r pwerau 
a grybwyllir ym mharagraff 4.3(c) yn berthnasol; 

(c) y gall yr olion bysedd gael eu cadw a'u defnyddio mewn chwiliad yn erbyn olion 
bysedd eraill, gweler Nodyn 4B, os nad oes angen dinistrio'r olion bysedd yn unol 
ag Atodiad F, Rhan (a); ac 

(d) os oes angen dinistrio'r olion bysedd, y gall fod yn dyst i'r dinistrio yn unol a'r 
ddarpariaeth yn Atodiad F, Rhan (a). 

(c) Dogfennau 

4.8 Rhaid gwneud cofnod cyn gynted a phosibl o'r rheswm dros gymryd olion bysedd 
person heb ei ganiatad. Os defnyddir grym, gwneir cofnod o'r amgylchiadau a'r sawl 
sy'n bresennol. 

4.9 Gwneir cofnod wedi i berson gael ei hysbysu o dan delerau paragraff 4.7(c), o'r 
posibilrwydd y gall ei olion bysedd gael eu defnyddio mewn chwiliad. 

(B) Cymryd olion bysedd mewn cysylltiad ag ymholiadau mewnfudo 

Gweithredu 

4.10 Gellir cymryd olion bysedd person ar gyfer dibenion ymholiadau'r Gwasanaeth 
Mewnfudo yn unol a phwerau a gweithdrefnau gwahanol i rai PACE ac sy'n gyfrifoldeb 
i'r Gwasanaeth Mewnfudo (nid yr heddlu), gyda chaniatad ysgrifenedig y person yn unig 

161 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



neu os yw para graft 4.11 yn berthnasol. 

4.11 Rhoddir pwerau i'r heddlu a swyddogion mewnfudo gymryd olion bysedd heb ganiatad 
ar gyfer y dibenion hyn o dan: 

(a) Ddeddf Mewnfudo 1971, Atodlen 2, paragraff 18(2), pan fo hynny'n rhesymol 
angenrheidiol ar gyfer adnabod person sy'n cael ei gadw o dan Ddeddf Mewnfudo 
1971, Atodlen 2, paragraff 16 (Cadw person sy'n atebol i gael ei archwilio neu symud); 

(b) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(a), gan berson sy'n methu ar 
61 cyrraedd a dangos pasport dilys gyda ffotograff neu ryw ddogfen arall sy'n 
foddhaol i sefydlu pwy yw person ac i ba genedl mae'n perthyn, os nad yw'r swyddog 
mewnfudo o'r farn fod gan y person esgus rhesymol dros y methiant; 

(c) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(b), gan berson y gwrthodwyd 
mynediad iddo i'r Deyrnas Unedig ond sydd wedi cael mynediad dros dro os oes 
gan y swyddog mewnfudo reswm dros amau y gall y person dorri amod a 
osodwyd arno mewn cysylltiad a'i arhosiad neu riportio i'r heddlu neu swyddog 
mewnfudo, a bod y penderfyniad yn cael ei gadarnhau gan brif swyddog mewnfudo; 

(d) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(c), pan roddir cyfarwyddiadau i 
symud person: 

• sydd wedi dod i'r wlad yn anghyfreithlon, 

• sy'n atebol i gael ei symud o dan Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999, 
adran 10, 

• sy'n destun gorchymyn alltudiaeth o'r Deyrnas Unedig. 

(e) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(d), gan berson a arestiwyd o 
dan gyfreithiau mewnfudo'r Deyrnas Unedig o dan Ddeddf Mewnfudo 1971, 
Atodlen 2, paragraff 17; 

(f) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(e), gan berson sydd wedi 
gwneud cais: 

• am loches 

• o dan Erthygl 3 o'r Cytundeb Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; 

(g) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 141(7)(f), gan berson sy'n ddibynnol 
ar rywun dod o dan (b) i (f) uchod. 

4.12 Mae Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 142(3), yn rhoi pwer i swyddog heddlu 



162 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



neu swyddog mewnfudo i arestio, heb warant, person sy'n methu cydymffurfio ag amod 
a osodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i fynychu man arbennig i roi olion bysedd. 

4.13 Cyn cymryd olion bysedd, gyda neu heb ganiatad, rhaid hysbysu'r person: 

(a) o'r rheswm pam fod eu holion bysedd yn cael eu cymryd; 

(b) y bydd yr olion bysedd, a phob copi ohonynt, yn cael eu dinistrio yn unol ag 
Atodiad F, Rhan B. 

4.14 Gellir defnyddio grym rhesymol, os yw hynny'n angenrheidiol, i gymryd olion bysedd 
person heb ei ganiatad o dan y pwerau a nodir ym m ha ra graft 4.11. 

4.15 Mae paragraffau 4.1 a 4.8 yn berthnasol. 

(C) Cymryd olion esgidiau mewn cyslltiad ag ymchwiliad troseddol 

(a) Gweithredu 

4.16 Gellir cymryd olion esgidiau person ar gyfer dibenion ymchwilio i drosedd yn unig gyda 
chaniatad y person neu os yw paragraff 4.17 yn berthnasol. Os yw'r person mewn 
gorsaf heddlu mae'n rhaid i'r caniatad fod yn ysgrifenedig. 

4.17 Mae PACE, adran 61A, yn darparu pwerau i swyddog heddlu gymryd olion esgidiau heb 
ganiatad gan unrhyw berson sydd dros ddeg oed sy'n cael ei gadw mewn gorsaf heddlu. 

(a) o ganlyniad i'w arestio am drosedd gofnodadwy, gweler Nodyn 4A, neu os yw'r 
sawl sy'n cael eu cadw wedi eu cyhuddo o drosedd gofnodadwy, neu eu hysbysu 
y byddant yn cael eu riportio am drosedd o'r fath; ac. 

(b) os na chymerwyd olion esgidiau yng nghwrs ymchwiliad i'r drosedd oni bai nad 
yw'r olion esgidiau a gymerwyd yn ffurfio set gyflawn o'u holion esgidiau neu fod 
yr olion esgidiau ddim o safon digon da i alluogi dadansoddiad boddhaol, 
cymharu na chyfateb (boed yn yr achos dan sylw neu yn gyffredinol). 

4.18 Gellir defnyddio grym rhesymol, os yw hynny'n angenrheidiol, i gymryd olion esgidiau 
person heb ei ganiatad o dan y pwerau a nodir ym m ha ra graft 4.17. 

4.19 Cyn y gellir cymryd olion esgidiau gyda, neu heb ganiatad fel uchod, rhaid hysbysu'r person: 

(a) o'r rheswm fod ei olion esgidiau yn cael eu cymryd; 

(b) y gall yr olion esgidiau gael eu cadw a'u defnyddio mewn chwiliad yn erbyn olion 
esgidiau eraill, gweler Nodyn 4B, os nad oes angen dinistrio'r olion yn unol ag 
Atodiad F, Rhan (a); ac 



B 



163 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(c) os oes angen dinistrio'r olion esgidiau, y gall fod yn dyst i'r dinistrio yn unol a'r 
ddarpariaeth yn Atodiad F, Rhan (a). 

(b) Dogfennau 

4.20 Rhaid gwneud cofnod cyn gynted a phosibl o'r rheswm dros gymryd olion esgidiau 
person neb ei ganiatad. Os defnyddir grym, gwneir cofnod o'r amgylchiadau a'r sawl 
sy'n bresennol. 

4.21 Gwneir cofnod wedi i berson gael ei hysbysu o dan delerau paragraff 4.19(b), 
o'r posibilrwydd y gall ei olion esgidiau gael eu defnyddio mewn chwiliad. 

Nodiadau arweiniad 

4A Mae cyfeiriadau at 'droseddau cofnodadwy' yn y Cod hwn yn cyfeirio at y troseddau hynny 
y gall dedfrydau, rhybuddion a cheryddon gael eu cofnodi yng nghofnodion cenedlaethol 
yr heddlu. Gweler PACE, adran 27(4). Y troseddau cofnodadwy sy'n gyfredol ar adeg 
paratoi'r Cod hwn yw unrhyw droseddau sy'n ennyn dedfryd o garchar (beth bynnag fo'r 
cyfnod, neu oed y troseddwr neu'r ddedfryd a gafwyd) yn ogystal a throseddau nad ydynt 
yn ennyn carchar o dan Ddeddf Crwydradaeth Act 1824 adrannau 3 a 4 (cardota a 
chardota parhaus), Deddf Troseddau Stryd 1959, adran 1 (loetran at ddibenion puteinio), 
Deddf Traffig Ffyrdd 1988,adran 25 (ymyrryd a cherbydau ffordd), the Deddf Cyfiawnder 
Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, adran 167 (towtio am wasanaethau llogi ceir). 
Gyda'r bwriad o achosi gofid neu boen meddwl) ac eraill a restriryn Rheoliadau Cofnodion 
Cenedlaethol yr Heddlu (Troseddau Cofnodadwy) 2000 fel y'i diwygiwyd 

4B Gall olion bysedd, olion esgidiau neu samplau DNA (a'r wybodaeth sy'n deillio ohonynt) 
a gymerwyd gan berson a arestiwyd ar amheuaeth o fod yn gysylltiedig a throsedd 
gofnodadwy, neu a gyhuddwyd o drosedd o'r fath, neu a hysbyswyd ei fod am gael ei riportio 
am drosedd o'r fath, gael eu defnyddio mewn chwiliad. Mae hyn yn golygu y gall yr olion 
bysedd, olion esgidiau neu samplau DNA gael eu gwirio yn erbyn cofnodion eraill o olion 
bysedd, olion esgidiau neu samplau DNA a gedwir gan, neu ar ran, yr heddlu neu 
awdurdodau gweithredu'r gyfraith eraill o fewn, neu'r tu allan, i'r Deyrnas Unedig, neu a 
gedwir mewn cysylltiad ag, neu o ganlyniad i, ymchwiliad i drosedd y tu mewn neu'r tu allan 
i'r Deyrnas Unedig. Ni ellir ond defnyddio olion bysed, olion esgidiau neu samplau gan 
berson a gafodd ei amau o gyflawni trosedd gofnodadwy, mewn chwiliad os yw'r person 
hwnnw'n rhoi caniatad ysgrifenedig. Mae'r canlynol yn enghraifft o ffurf sylfaenol y geiriau: 

"Rwy'n cytuno i olion fy mysedd, olion fy esgidiau, a'm sampl DNA a gwybodaeth sy'n deillio 
ohoni gael eu cadw a'u defnyddio yn unig at bwrpasau sy'n perthyn i atal a chanfod trosedd, 
ymchwilio i drosedd neu gynnal erlyniad, naill ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. 



164 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



Rwy'n deall y gall olion fy mysedd, olion fy esgidiau neu'r sampl DNA gael eu cymharu a 
chofnodion olion bysedd, olion esgidiau a DNA eraill sy'n cael eu cadw naill gan neu ar 
ran awdurdodau gorfodi cyfraith perthnasol, naill ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. 

Rwy'n deall na fydd hi'n bosibl, unwaith y byddaf wedi rhoi fy nghytundeb i'r sampl olion 
bysedd, olion esgidiau neu DNA gael ei chadw a'i defnyddio, i mi dynnu'r cytundeb 
hwnnw yn 61." 

Gweler Atodiad F ynghylch cadw a defnyddio olion bysedd ac olion esgidiau a gymerwyd 
gyda chaniatad at bwrpas dileu o'r ymchwiliad. 

5 Archwiliadau i sefydlu pwy yw person a chymryd ffotograffau 

(A) Y sawl sy'n cael eu cadw inewn gorsafoedd heddlu 

(a) Chwilio neu archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw mewn gorsafoedd heddlu 

5.1 Mae PACE, adran 54A (1), yn caniatau i'r sawl sy'n cael eu cadw mewn gorsafoedd heddlu 
i gael eu chwilio neu eu harchwilio neu'r ddau, er mwyn sefydlu: 

(a) a oes ganddynt unrhyw farciau, nodweddion neu anafiadau a fyddai'n awgrymu 
eu bod yn berson sy'n gysylltiedig a throsedd ac i gymryd ffotograff o unrhyw farciau 
adnabod, gweler paragraff 5.5; neu 

(b) pwy ydynt, gweler Nodyn 5A. 

Nid yw person a gedwir mewn swyddfa heddlu i'w chwilio o dan bwer atal a chwilio, gweler 
Cod A, yn berson a gedwir ar gyfer dibenion y pwerau hyn. 

5.2 Ni ellir cynnal chwiliad ac/neu archwiliad i ganfod marciau o dan adran 54A (1) (a) heb 
ganiatad y sawl sy'n cael eu cadw, gweler paragraff 2.12, ond os yw swyddog o safle 
arolygydd o leiaf yn awdurdodi hynny pan fo caniatad yn cael ei wrthod neu pan nad ydyw 
cael caniatad yn ymarferol, gweler Nodyn 5D. 

5.3 Ni ellir cynnal chwiliad ac/neu archwiliad i sefydlu pwy yw person o dan 54A (1) (b) 
heb ganiatad y sawl sy'n cael eu cadw, gweler paragraff 2.12, ond os yw swyddog o 
safle arolygydd o leiaf yn awdurdodi hynny pan fo'r person sy'n cael ei gadw wedi gwrthod 
dweud pwy ydyw neu fod gan y swyddog awdurdodi sail resymol dros amau ei fod yn 
berson gwahanol i bwy mae'n honni bod. 

5.4 Mae unrhyw farciau sy'n gymorth i sefydlu pwy yw'r sawl sy'n cael eu cadw, neu i adnabod 
person sy'n gysylltiedig a throsedd, yn farciau adnabod. Gellir cymryd ffotograffau o 
farciau o'r fath gyda chaniatad, gweler paragraff 2.12; neu heb ganiatad os yw'n cael 
ei wrthod neu os nad ydyw cael caniatad yn ymarferol, gweler Nodyn 5D. 

165 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



5.5 dan adran 54A, ni ellir ond chwilio, archwilio a chymryd ffotograff o berson a gedwir 
gan swyddog heddlu o'r un rhyw. 

5.6 Ni ellir ond defnyddio unrhyw ffotograffau o farciau adnabod o gymerwyd o dan adran 
54A ar gyfer dibenion sy'n gysylltiedig ag atal neu ddatrys troseddau, archwilio i droseddau 
neu gynnal erlyniadau gan, neu ar ran, yr heddlu neu awdurdodau erlyn neu weithredu'r 
gyfraith eraill o fewn, a'r tu allan, i'r Deyrnas Unedig. Ar 61 ei ddefnyddio neu'i ddatgelu 
fel hyn, gellir cadw'r ffotograff ond ni ddylid ei ddefnyddio na'i ddatgelu ar wahan i'r 
dibenion hyn, gweler Nodyn 5B. 

5.7 Nid yw'r pwerau, fel ym mharagraff 5.1, yn effeithio ar unrhyw ofynion ar wahan o dan 
Ddeddf Gweithdrefn ac Ymchwiliad Troseddol i gadw deunyddiau mewn cysylltiad ag 
ymchwiliadau troseddol. 

5.8 Gall awdurdod i chwilio ac/neu archwilio ar gyfer y dibenion ym mharagraffau 5.2 a 5.3 
gael ei roi ar lafar neu'n ysgrifenedig. Os rhoddir ef ar lafar, rhaid i'r swyddog awdurdodi 
ei gadarnhau ar bapur cyn gynted a phosibl. Mae angen awdurdodiad gwahanol ar gyfer 
pob pwrpas sy'n berthnasol. 

5.9 Os sefydlirbod person a gedwir yn amharod i gydweithredu digon i alluogi cynnal chwiliad 
ac/neu archwiliad neu ffotograff addas i gael ei gymryd, gall swyddog ddefnyddio grym 
rhesymol i: 

(a) chwilio ac/neu archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw heb eu caniatad; a 

(b) chymryd ffotograff o unrhyw farciau adnabod heb eu caniatad. 

5.10 Ni ddylai trylwyredd a graddau unrhyw chwiliad neu archwiliad a gynhelir yn unol a'r pwerau 
yn adran 54A fod yn fwy nag y mae'r swyddog yn ei ystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r 
hyn sydd ei angen. Bydd unrhyw chwiliad neu archwiliad sy'n golygu diosg mwy na 
dillad allanol person yn cael ei gynnal yn unol a Chod C, Atodiad A, paragraff 11. 

5.11 Ni ellir cynnal chwiliad personol o dan y pwerau yn adran 54A. 

(b) Cymryd ffotograffau o'r sawl sy'n cael eu cadw mewn swyddfeydd heddlu a phobl eraill 
mewn mannau ar wahan i orsaf heddlu. 

5.12 dan PACE, adran 64A, gall swyddog gymryd ffotograff o: 

(a) unrhyw berson tra ei fod yn cael ei gadw mewn gorsaf heddlu; ac 

(b) unrhyw berson sydd mewn man ar wahan i orsaf heddlu ac sydd wedi: 

(i) ei arestio gan heddwas am drosedd; 



166 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(ii) ei gymryd i'r ddalfa gan heddwas ar 61 cael ei arestio am drosedd gan 
rywun ac eithrio heddwas; 

(iii) ei wneud yn destun gofyniad i aros gyda swyddog cefnogaeth cymunedol 
o dan baragraff 2(3) neu (3B) Atodlen 4 Deddf Diwygio'r Heddlu 2002; 

(iv) derbyn hysbysiad o gosb gan heddwas mewn iwnifform o dan Bennod 1 
Rhan 1 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol 2001, hysbysiad o gosb 
gan heddwas o dan adran 444A Deddf Addysg 1996, neu hysbysiad o 
gosb sefydlog gan heddwas mewn iwnifform o dan adran 54 Deddf 
Troseddwyr Traffig y Ffyrdd 1988; 

(v) derbyn hysbysiad mewn perthynas a throsedd cosb sefydlog perthnasol 
(o fewn ystyr paragraff 1 Atodlen 4 Deddf Diwygio'r Heddlu 2002) gan 
swyddog cefnogaeth cymunedol yn rhinwedd dynodiad sy'n golygu bod y 
paragraff yn berthnasol iddo ef/hi; neu 

(vi) dderbyn hysbysiad mewn perthynas a throsedd cosb sefydlog perthnasol 
(o fewn ystyr paragraff 1 Atodlen 5 Deddf Diwygio'r Heddlu 2002) gan 
berson achrededig yn rhinwedd dynodiad sy'n golygu bod y paragraff yn 
berthnasol iddo ef/hi. 

5.12AGall ffotograffau a gymerir o dan PACE, adran 64A: 

(a) gael eu cymryd gyda chaniatad y person, neu heb ganiatad os na roddir caniatad 
neu os nad yw'n ymarferol cael eu caniatad, gweler Nodyn 5E; a 

(b) gael eu defnyddio neu eu datgelu yn unig ar gyfer dibenion sy'n ymwneud ag atal 
neu ganfod troseddu, ymchwilio i droseddau neu gynnal erlyniadau gan, neu ar 
ran, yr heddlu neu awdurdodau erlyn a gorfodi'r gyfraith eraill o fewn a'r tu allan 
i'r Deyrnas Unedig neu orfodi unrhyw ddedfryd neu orchymyn a wnaed gan lys 
wrth ddelio gyda throsedd. Ar 61 cael eu defnyddio neu eu datgelu fel hyn, gellir 
eu cadwond ni ellireu defnyddio neu eu datgelu ar gyfer unrhyw ddiben ac eithrio'r 
hyn a nodwyd uchod. Gweler Nodyn 5B. 

5.13 Gall swyddog sy'n bwriadu cymryd ffotograff o berson a gedwir ofyn, ar gyfer y pwrpas 
hwn, i'r person ddiosg unrhyw eitem neu sylwedd a wisgir ar, neu dros, y cyfan, neu unrhyw 
ran, o'r pen neu wyneb. Os nad ydyntyn cydymffurfio a chais o'rfath, gall y swyddog ddiosg 
unrhyw eitem neu sylwedd. 

5.14 Os sefydlir bod y sawl sy'n cael eu cadw yn amharod i gydweithredu digon i alluogi i 
ffotograff addas i gael ei gymryd ac os nad ydyw yn rhesymol ymarferol i gymryd y ffotograff 
yn ddirgel, gall y swyddog ddefnyddio grym rhesymol i: 



B 



167 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(a) gymryd eu ffotograff heb eu caniatad; ac 

(b) ar gyfer pwrpas cymryd y ffotograff, diosg unrhyw eitem neu sylwedd a wisgir ar, 
neu dros, y cyfan, neu unrhyw ran, o'r pen neu wyneb y maent wedi gwrthod ei 
ddiosg pan ofynnwyd iddynt gweler Nodyn 5F. 

5.15 Ar gyfer dibenion y Cod hwn, ge Mir cymryd ffotograff heb ganiatad y person trwy wneud 
copi o ddelwedd a gymerwyd ohono ar unrhyw adeg ar system gamera wedi ei gosod 
unrhyw le yn swyddfa'r heddlu. 

(c) Gwybodaeth sydd i'w rhoi 

5.16 Pan fo person yn cael ei chwilio, archwilio neu'n cael cymryd ei ffotograff o dan y 
darpariaethau fel ym mharagraff 5.1 a 5.12, neu ceir ffotograff ohono fel ym mharagraff 
5.15, rhaid ei hysbysu: 

(a) o bwrpas y chwiliad, archwiliad neu ffotograff; 

(b) o'r sail dros roi'r awdurdod perthnasol, os yn berthnasol; a'r 

(c) dibenion y gall y ffotograff gael ei ddefnyddio, datgelu neu'i gadw. 

Rhaid i'r wybodaeth hon gael ei rhoi cyn i'r chwiliad neu archwiliad gychwyn neu i'r 
ffotograff gael ei gymryd, os nad yw'r ffotograff yn: 

(i) cael ei gymryd yn ddirgel; 

(ii) cael ei gymryd fel ym mharagraff 5.15. Mewn achos o'rfath rhaid i'r person gael 
ei hysbysu cyn gynted a phosibl ar 61 i'r ffotograff gael ei gymryd. 

(d) Dogfennau 

5.17 Rhaid gwneud cofnod pan fo'r sawl sy'n cael eu cadw yn cael eu chwilio, archwilio, neu 
pan fo ffotograff o'r person, neu unrhyw farciau adnabod arno, yn cael ei gymryd. Rhaid 
i'r cofnod gynnwys: 

(a) enw, yn unol a pharagraff 2.18, o'r swyddog sy'n cynnal y chwiliad, archwiliad neu'n 
cymryd y ffotograff; 

(b) pwrpas y chwiliad, archwiliad neu'r ffotograff a'r canlyniad; 

(c) caniatad y sawl sy'n cael eu cadw i'r chwiliad, archwiliad neu ffotograff, neu'r rheswm 
dros chwilio, archwilio neu gymryd ffotograff person heb ei ganiatad; 

(d) unrhyw awdurdod a roddir fel ym mharagraffau 5.2 a 5.3, y seiliau dros ei roi a'r 
swyddog awdurdodi. 

168 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



5.18 Os defnyddir grym with chwilio, archwilio neu gymryd ffotograff yn unol a'r adran hon, 
fe wneir cofnod o'r amgylchiadau a'r rhai sy'n bresennol. 

(B) Personal! mewn swyddfeydd heddlu nad ydynt yn cael eu cadw 

5.19 Pan fo sail resymol dros amau fod gan berson gysylltiad a throsedd, ond bod y person 
hwnnw yn swyddfa'r heddlu'n wirfoddol ac nid yn cael ei gadw, dylid gweithredu'r 
darpariaethau ym mharagraffau 5.1 i 5.18, yn unol a'r addasiadau yn y paragraffau 
canlynol. 

5.20 Bydd cyfeiriadau at y 'person a gedwir' a'r pwerau a grybwyllir ym mharagraff 5.1 sy'n 
cyfeirio'n unig at y sawl sy'n cael eu cadw mewn swyddfeydd heddlu yn cael eu hepgor. 

5.21 Ni ellir defnyddio grym i: 

(a) chwilio a/neu archwilio person er mwyn: 

(i) canfod a oes ganddynt unrhyw farciau a fyddai'n awgrymu eu bod yn berson 
sy'n gysylltiedig a throsedd; neu 

(ii) sefydlu pwy ydynt, gweler Nodyn 5A; 

(b) cymryd ffotograffau o unrhyw farciau adnabod, gweler paragraff 5.4; neu 

(c) gymryd ffotograff o'r person. 

5.22 Yn unol a pharagraff 5.24, rhaid i ffotograffau o bersonau, neu ffotograffau o'r marciau 
adnabod na chaiff eu cymryd yn unol a darpariaethau a nodwyd ym mharagraffau 5.1 
neu 5.12, gael eu dinistrio (ynghyd ag unrhyw negatifau a chop'fau) os nad yw'r person: 

(a) yn cael ei gyhuddo o, neu'n cael ei hysbysu y gall gael ei erlyn am, drosedd 
gofnodadwy; 

(b) yn cael ei erlyn am drosedd gofnodadwy; 

(c) yn cael rhybudd am drosedd gofnodadwy neu gael cerydd am drosedd gofnodadwy 
yn unol a Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998; neu'n 

(d) rhoi caniatad gwybyddus, mewn ysgrifen, i'r ffotograff neu ddelwedd gael 
ei gadw/chadw fel ym mharagraff 5.6. 

5.23 Pan fo paragraff 5.22 yn gofyn am ddinistrio unrhyw ffotograff neu ddelwedd, rhaid rhoi 
cyfle i'r person fod yn dyst i'r dinistrio neu gael tystysgrif yn cadarnhau'r dinistrio cyn 
belled a'i fod yn gwneud cais am y dystysgrif o fewn pum diwrnod i gael ei hysbysu fod 
dinistrio'n angenrheidiol. 



B 



169 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



5.24 Nid oes dim ym mharagraff 5.22 yn effeithio ar unrhyw ofynion arwahan o dan Ddeddf 
Gweithdrefn ac Ymchwiliad Troseddol 1996 i gadw deunyddiau mewn cysylltiad ag 
ymchwiliadau troseddol. 

Nodiadau arweiniad 

5/4 Mae'r amgylchiadau pryd y gellir cymryd olion bysedd i gynorthwyo i sefydlu pwy yw 
person yn cael eu disghfio yn Adran 4. 

5B Mae enghreifftiau o ddibenion sy'n gysylltiedig ag atal neu ddatrys troseddau, ymchwiliad 
i droseddau neu gynnal erlyniadau yn cynnwys: 

(a) gwirio'r ffotograff yn erbyn ffotograffau eraill a gedwir mewn cofnodion neu mewn 
cysylltiad ag, neu o ganlyniad i, ymchwiliad i drosedd i sefydlu a ellir arestio'r person 
am droseddau eraill; 

(b) pan fo'r person yn cael ei arestio ar yr un pryd a phobl eraill, neu ar adeg pryd 
mae'n debygol y bydd pobl eraill yn cael eu harestio, defnyddio'r ffotograff i gynorthwyo 
i sefydlu pwy gafodd ei arestio, ar ba adeg ac ymhle; 

(c) pan nad yw'n wybyddus beth yw gwir enw person a phan na ellir ei ganfod yn rhwydd 
neu fod sail resymol dros amau a yw'r enw a'r manylion personol eraill a roddwyd 
gan berson yn enw a manylion personol cywir. Yn yr amgylchiadau hyn, defnyddio 
neu ddatgelu'r ffotograff i gynorthwyo i sefydlu pwy yw'r person neu benderfynu a ellir 
ei arestio am droseddau eraill, e.e., trwy ei wirio yn erbyn ffotograffau eraill a gedwir 
mewn cofnodion neu mewn cysylltiad ag, neu o ganlyniad i, ymchwiliad i drosedd; 

(d) pan ei bod hi'n ymddangos y gall fod angen trefnu unrhyw ddull adnabod yn adran 
3 ac y byddai ffotograff o'r person o gymorth; 

(e) y gall fod angen rhyddhau person heb ei gyhuddo, ac os yw'n cael ei ryddhau: 

(i) ar fechniaeth i ymddangos mewn swyddfa heddlu, defnyddio'r ffotograff I 
gynorthwyo i gadarnhau pwy yw person wrth iddo ymddangos neu os yw'r 
person yn torri ei fechniaeth, i gynorthwyo i'w arestio; neu 

(ii) heb fechniaeth, defnyddio'r ffotograff i gynorthwyo i gadarnhau pwy yw person 
neu i gynorthwyo i'w leoli er mwyn cyflwyno gwys iddo ymddangos mewn llys 
mewn achos troseddol; 

(f) pan fo person wedi ateb i fechniaeth mewn swyddfa heddlu a bod sail resymol 
dros amau mai ef yw'r person y rhoddwyd mechniaeth iddo, defnyddio'r ffotograff 
i gynorthwyo i sefydlu neu gadarnhau pwy ydyw; 



170 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(g) pan fo person sydd wedi ei arestio ar warant yn honni ei fod yn berson gwahanol 
i'r person a enwir ar y warant ac y byddai ffotograff o gymorth i gadarnhau neu 
wrthbrofi'r honiad; 

(h) pan fo person wedi ei gyhuddo o, ei riportio am, neu ei ddedfrydu am, drosedd 
gofnodadwy a phan nad oes e/'soes gofnod o'i ffotograff o ganlyniad i (a) i (f) neu 
fod cofnod o'i ffotograff ond fod ei ymddangosiad wedi newid ers iddo gael ei 
gymryd a bod y person heb ei ryddhau eto neu ei ddwyn o flaen llys. 

5C Nid oes pwer i arestio person am drosedd gofnodadwy yn unig er mwyn cymryd ei 
ffotograff. Nid yw'r pwer i gymryd ffotograffau yn yr adran hon ond yn berthnasol pan fo 
person yn y ddalfa o ganlyniad I weithredu pwer arall, e.e. arestio i gymryd olion bysedd 
o dan PACE, adran 27. 

5D Mae enghreifftiau o pan na fyddai hi'n ymarferol i gael caniatad y sawl sy'n cael eu 
cadw, gweler paragraff 2.12, i chwilio, archwilio neu gymryd ffotograff o fare adnabod 
yn cynnwys: 

(a) pan fo person yn feddw neu fel arall heb fod mewn cyflwr i roi caniatad; 

(b) pan fo sail resymol dros amau y byddai'r person, o fod yn ymwybodol fod chwiliad 
neu archwiliad i gael ei gynnal neu ffotograff o fare adnabod i gael ei gymryd, yn 
cymryd camau i atal hyn rhag digwydd, e.e. trwy ddefnyddio trais i wrthsefyll, 
gorchuddio neu guddio'r marc ayyb, ac na fyddai hi'n bosibl fel arall i gynnal chwiliad 
neu archwiliad neu i gymryd ffotograff o fare adnabod; 

(c) yn achos plentyn, os na ellir cysylltu a'r rhiant neu warcheidwad mewn da bryd i 
alluogi'r chwiliad neu archwiliad i gael ei gynnal neu'r ffotograff i gael ei gymryd. 

5E Mae enghreifftiau o pan na fyddai hi'n ymarferol i gael caniatad person, gweler paragraff 
2.12, i gymryd ffotograff yn cynnwys: 

(a) pan fo person yn feddw neu fel arall heb fod mewn cyflwr i roi caniatad; 

(b) pan fo sail resymol dros amau y byddai'r person, o fod yn ymwybodol fod ffotograff 
addas i'w ddefnyddio neu ddatgelu ar gyfer y defnydd neu'r datgeliad a ddisgrifir ym 
mharagraff 5.6 /' gael ei gymryd, yn cymryd camau i atal hyn rhag digwydd, e.e. trwy 
ddefnyddio trais i wrthsefyll, gorchuddio neu ystumio'r wyneb ayyb, ac na fyddai hi'n 
bosibl fel arall i gynnal chwiliad neu archwiliad neu i gymryd ffotograff o fare adnabod; 

(c) pan fo angen cymryd ffotograff dirgel, er mwyn cael un addas; ac 

(d) yn achos plentyn, os na ellir cysylltu a'r rhiant neu warcheidwad mewn da bryd I 
alluogi'r ffotograff i gael ei gymryd. 



B 



171 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



5F Mae'n rhaid ystyried yn ofalus cyn defnyddio grym rhesymol i gymryd ffotograff o'r sawl 
sydd dan amheuaeth. Er mwyn cael caniatad a chydweithrediad y sawl sydd dan 
amheuaeth i ddiosg eitem o benwisg crefyddol er mwyn cymryd eu ffotograff fe ddylai 
heddwas ystyried yn amgylchiadau'r sefyllfa mai swyddog o'r un rhyw a'r unigolyn ddylai 
dynnu'r penwisg a thynnu'r ffotograff. Byddai'n briodol gwneud y camau uchod allan o 
olwg y cyhoedd. 

6 Adnabod trwy samplau corfforol ac olion 

(A) Cyffredinol 

6.1 Mae cyfeiriadau at: 

(a) 'sampl personol' yn golygu 61 dannedd neu sampl o waed, semen neu unrhyw 
hylif meinweol arall, wrin, neu flew cedor, neu swab a gymerwyd o unrhyw ran o 
organau cenhedlu person neu o agorfa i gorff person ac eithrio'r geg; 

(b) 'sampl amhersonol' yn golygu: 

(i) sampl o wallt, ac eithrio blew cedor, sy'n cynnwys gwallt a dynnwyd o'r gwraidd, 
gweler Nodyn 6A; 

(ii) sampl o gymerwyd o'r ewin neu o dan yr ewin; 

(iii) swab a gymerwyd o unrhyw ran o gorff person ac eithrio rhan y byddai 
cymryd swab ohoni yn sampl personol;; 

(iv) poer; 

(v) 61 croen sy'n golygu unrhyw gofnod, ac eithrio 61 bys, mewn unrhyw ffurf 
ac a gynhyrchwyd trwy unrhyw ddull, o batrwm croen a nodweddion ffisegol 
eraill neu nodweddion cyfan, neu unrhyw ran o, droed person neu unrhyw 
ran arall o'r corff. 

(B) Gweithredu 

(a) Samplau personol 

6.2 Mae PACE, adran 62, yn darparu y gellir cymryd samplau personol o dan: 

(a) adran 62(1), gan berson a gedwir gan yr heddlu yn unig: 

(i) os oes gan swyddog heddlu o safle arolygydd neu uwch sail resymol dros 
gredu y byddai 61 neu sampl o'r fath yn arwain at gadarnhau neu wrthbrofi 



172 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



cysylltiad y sawl sydd dan amheuaeth a throsedd gofnodadwy, gweler Nodyn 
4A, ac yn awdurdodi bod sampl i'w gymryd; a 

(ii) gyda chaniatad ysgrifenedig y sawl sydd dan amheuaeth; 

(b) adran 62(1A), gan berson nad yw'n cael ei gadw gan yr heddlu ond y cymerwyd 
dau neu fwy o samplau amhersonol ganddo yn ystod ymchwiliad i drosedd a bod 
y samplau, er yn addas, heb fod yn ddigonol os: 

(i) yw swyddog heddlu o safle arolygydd neu uwch yn awdurdodi bod sampl 
i'w gymryd; a 

(ii) bod y person dan sylw yn rhoi ei ganiatad ysgrifenedig. Gweler Nodyn 6B a 6C 

6.3 Cyn gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth roi sampl personol, rhaid eu rhybuddio y bydd 
gwrthod heb reswm da, yn gallu gwneud drwg i'w hachos pe bai rhaid iddynt sefyll eu 
prawf, gweler Nodyn 6D. Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn cael eu cadw gan yr 
heddlu a heb gynrychiolaeth gyfreithiol, rhaid eu hatgoffa hefyd o'u hawl i gyngor 
cyfreithiol am ddim, gweler Cod C, paragraff 6.5, a nodi'r atgoffad yng nghofnod y ddalfa. 
Os yw paragraff 6.2(b) yn berthnasol a'r person yn mynychu swyddfa'r heddlu'n wirfoddol, 
bydd eu hawl i gyngor cyfreithiol am ddim fel yng Nghod C, paragraff 3.21 yn cael ei 
egluro wrthynt. 

6.4 Dim ond deintydd cofrestredig all wneud 61 o ddannedd. Ni e I Mr cymryd samplau 
personol eraill, ac eithrio samplau o wrin, ond gan feddyg cofrestredig neu weithiwr 
iechyd proffesiynol cofrestredig. 

(b) Samplau amhersonol 

6.5 Ni ellir ond cymryd samplau amhersonol gyda chaniatad ysgrifenedig y sawl sy'n cael 
eu cadw neu os yw paragraff 6.6 yn berthnasol. 

6.6 (a) dan adran 63(3), ni ellir cymryd sampl amhersonol heb ganiatad ac mae'n 

rhaid i'r caniatad hwnnw fod yn ysgrifenedig; 

(aa) gellir cymryd sampl amhersonol oddi wrth berson heb ganiatad priodol yn yr 
amgylchiadau canlynol: 

(i) o dan adran 63(2A) lie mae'r person yn cael ei gadw gan yr heddlu o ganlyniad 
i'w arestio am drosedd cofnodadwy a lie na chymerwyd sampl amhersonol o'r 
un math ac o'r un rhan o'r corff yng nghwrs ymchwiliad i'r drosedd gan yr heddlu 
neu lie cymerwyd sampl o'r fath ond lie nad oedd y sampl yn ddigonol. 



B 



173 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(ii) o dan adran 63 (3) (a) lie mae'r person yn cael ei gadw yn y ddalfa gan yr heddlu ar 
awdurdod llys a lie awdurdodir cymryd sampl gan swyddog o safle arolygydd o leiaf. 

(b) o dan adran 63(3A), gan berson a gyhuddir o drosedd gofnodadwy neu a hysbysir 
y byddant yn cael eu riportio am drosedd o'r fath, a 

(i) bod y person hwnnw heb roi sampl amhersonol yn ystod yr archwiliad; neu 

(ii) os ydynt wedi rhoi sampl, ei fod wedi profi'n annigonol neu'n anaddas ar 
gyfer y dull hwn o ddadansoddi, gweler Nodyn 6B; neu 

(c) o dan adran 63(3B), gan berson a gyhuddwyd o drosedd gofnodadwy ar 61 y 
dyddiad y daeth y ddarpariaeth hon i rym. Mae PACE, adran 63A, yn disgrifio ym 
mha amgylchiadau y gall swyddog heddlu ofyn i berson a gyhuddir o drosedd 
gofnodadwy fynychu swyddfa heddlu i roi samplau amhersonol. 

6.7 Gellir defnyddio grym rhesymol, os yw hynny'n angenrheidiol, i gymryd samplau amhersonol 
gan berson heb eu caniatad o dan y pwerau a nodwyd ym mharagraff 6.6. 

6.8 Cyn y cymerir sampl personol gyda chaniatad neu sampl amhersonol gyda, neu heb, 
ganiatad, rhaid hysbysu'r person: 

(a) o'r rheswm dros gymryd y sampl; 

(b) ar ba sail y rhoddwyd yr awdurdod perthnasol; 

(c) y gellir cadw'r sampl neu'r wybodaeth sy'n deillio o'r sampl ar gyfer chwiliad, 
gweler Nodyn 6£, os nad oes angen eu dinistrio fel yn Atodiad F, Rhan A. 

6.9 Pan fo angen diosg dillad mewn amgylchiadau sy'n debyg o achosi anesmwythyd i'r 
person, ni fydd person o ryw arall yn bresennol, os nad ydyw yn feddyg cofrestredig 
neu weithiwr iechyd proffesiynol cofrestredig (ac eithrio yn achos plentyn, person sy'n 
dioddef anhwylder meddwl neu sydd fel arall yn agored i niwed yn feddyliol sy'n gofyn 
yn benodol am gael oedolyn priodol o ryw arall yn bresennol a'i fod ar gael yn hwylus), 
nac unrhyw un nad oes angen iddo fod yn bresennol. Fodd bynnag, yn achos plentyn, 
gellir diosg dillad yn absenoldeb oedolyn priodol ar yr amod fod y plentyn yn nodi, tra 
bo'r oedolyn yn bresennol, y byddai'n well ganddo iddo beidio bod yno a bod yr oedolyn 
yn cytuno a hyn. 

(c) Dogfennau 

6.10 Rhaid gwneud cofnod o'r rhesymau dros gymryd sampl neu 61 ac, os perthnasol, ei 
ddinistrio, cyn gynted a phosibl. Os defnyddir grym, gwneir cofnod o'r amgylchiadau a'r 
rhai hynny sy'n bresennol. Os rhoddir caniatad ysgrifenedig i gymryd sampl neu 61, rhaid 
gwneud cofnod ysgrifenedig o'r ffaith. 

174 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



6.11 Rhaid gwneud cofnod o rybudd a roddir yn unol a pharagraff 6.3. 

6.12 Gwneir cofnod o'r ffaith fod person wedi cael ei hysbysu fel ym mharagraff 6.8(c) y gall 
samplau gael eu defnyddio mewn chwiliad dyfaliadol. 

Nodiadau arweiniad 

6A Pan fo samplau o flew yn cael eu cymryd ar gyfer pwrpas dadansoddiad DNA (yn hytrach 
nag am resymau eraill megis cyfatebiad gweledol), dylid caniatau i'r sawl sydd dan amheuaeth 
ddewis rhesymol ynghylch o ba ran o'r corff y dylid cymryd y blew. Pan fo'r blew yn cael 
eu tynnu dylid eu tynnu yn unigol, os nad yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn dewis fel arall 
a ni ddylid cymryd mwy nag mae'r person sy'n eu tynnu yn eu hystyried yn angenrheidiol 
ar gyfer sampl digonol. 

66 (a) Sampl annigonol yw un nad ydyw yn ddigonol o ran maint nac ansawdd ar gyfer 
dull dadansoddi arbennig, megis dadansoddiad DNA. Gall sampl hefyd fod yn 
annigonol os na ellir cael digon o wybodaeth ohono wrth ddadansoddi oherwydd 
colli, dinistrio, difrodi neu halogi'r sampl neu o ganlyniad i ymgais aflwyddiannus 
flaenorol i ddadansoddi. 

(b) Sampl anaddas yw un sydd, wrth ei natur, yn anaddas ar gyfer dull dadansoddi arbennig. 

6C Nid oes dim ym mharagraff 6.2 i rwystro cymryd samplau personol at ddibenion dileu 
o'r ymchwiliad gyda chaniatad y person dan sylw ond dylid gweithredu darpariaethau 
paragraff 2.12 sy'n cyfeirio at swyddogaeth yr oedolyn priodol. Fodd bynnag, nid yw 
paragraff 6.2(b) yn berthnasol pan fo samplau amhersonol wedi eu cymryd e/'soes o dan 
Ddeddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 8, paragraff 10. 

6D Wrth rybuddio person y gofynnir iddo ddarparu sampl personol fel ym mharagraff 6.3, 
gellir defnyddio'r geiriau canlynol: 

"Does dim rhaid i chi roi'r sampl hon / adael i'r swab hwn neu'r 61 hwn gael ei gymryd, 
ond mae'n rhaid i mi eich rhybuddio y gall niweidio eich achos, os daw hwnnw i dreial, 
os byddwch yn gwrthod heb reswm da." 

6E Gall olion bysedd neu sampl DNA a'r wybodaeth sy'n deillio ohonynt a gymerwyd gyda 
chaniatad person a arestiwyd ar amheuaeth o fod yn gysylltiedig a throsedd gofnodadwy, 
neu a gyhuddwyd o drosedd o'r fath, neu a hysbyswyd y gall gael ei riportio am drosedd 
o'r fath, fod yn destun chwiliad dyfaliadol. Golyga hyn y gallant gael eu gwirio yn erbyn 
olion bysedd a chofnodion DNA eraill a gedwir gan, neu ar ran, yr heddlu ac awdurdodau 
gweithredu'r gyfraith eraill o fewn neu'r tu allan i'r Deyrnas Unedig neu eu cadw mewn 
cysylltiad ag, neu o ganlyniad i, ymchwiliad i drosedd o fewn neu'r tu allan i'r Deyrnas 
Unedig. Gall olion bysedd a samplau a gymerwyd gan unrhyw berson arall, e.e., person 



B 



175 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



yr amheuir iddo gyflawni trosedd gofnodadwy ond sydd heb gael ei arestio, ei gyhuddo 
na'i hysbysu a gall gael el riportio o'i herwydd, fod yn destun chwiliad dyfalladol ond os 
yw'r person yn rhoi caniatad ysgrifenedig i'w olion bysedd gael eu defnyddlo mewn chwiliad 
o'r fath. Mae'r canlynol yn enghraifft o ffurf sylfaenol y geiriau: 

"Rwy'n cytuno i olion fy mysedd / fy sampl DNA a gwybodaeth sy'n deillio ohoni gael eu 
cadw a'u defnyddio yn unig at bwrpasau sy'n perthyn i atal a chanfod trosedd, ymchwilio 
i drosedd neu gynnal erlyniad, naill ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. 

Rwy'n dealt y gall olion fy mysedd neu'r sampl hon gael eu cymharu a chofnodion olion 
bysedd / DNA eraill sy'n cael eu cadw naill gan neu ar ran awdurdodau gorfodi cyfraith 
perthnasol, naill ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. 

Rwy'n dealt na fydd hi'n bosibl, unwaith y byddaf wedi rhoi fy nghytundeb i'r sampl hon 
gael ei chadw a'i defnyddio, i mi dynnu'r cytundeb hwnnw yn 61." 

Gweler Atodiad F ynghylch cadw a defnyddio olion bysedd a samplau a gymerwyd gyda 
chaniatad at ddibenion dileu o'r ymchwiliad. 

6F Ni ellir defnyddio samplau o wrin a samplau amhersonol a gymerwyd yn unol ag 
adrannau 3B a 63C PACE ar gyfer dibenion adnabod yn unol a'r Cod yma. Gweler Cod 
C nodyn arweiniad 17D. 



176 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD A - ADNABOD TRWY FIDEO 

(a) Cyffredinol 

1. Rhaid i'r trefniadau ar gyfer sicrhau set addas o ddelweddau i'w defnyddio wrth 
adnabod trwy fideo fod yn gyfrifoldeb i swyddog adnabod nad oes ganddo gysylltiad 
uniongyrchol a'r achos. 

2. Rhaid i'rseto ddelweddau gynnwys y sawl sydd dan amheuaeth aco leiaf wyth o bobl eraill 
sydd, cyn belled a phosibl, yn debyg i'r sawl sydd dan amheuaeth o ran oed, ymddangosiad 
cyffredinol a safle mewn bywyd. Dim ond un person o dan amheuaeth all ymddangos 
mewn unrhyw set os nad oes dau berson sy'n gymharol debyg o dan amheuaeth. 
Mewn achos o'r fath ge Mir eu dangos gyda'i gilydd gydag o leiaf ddeuddeg o bobl eraill. 

2A Os oes gan y sawl sydd dan amheuaeth nodwedd gorfforol anarferol, e.e. craith ar ei 
wyneb, tatw neu steil neu liw gwallt trawiadol na ellir ei hatgynhyrchu ar y delweddau 
o'r bobl eraill, gellir cymryd camau i: 

(a) cuddio'r fan lie mae'r nodwedd i'w gweld ar y delweddau o'r sawl sydd dan 
amheuaeth a'r bobl eraill; neu 

(b) atgynhyrchu'r nodwedd ar y delweddau o'r bobl eraill. 

Ar gyfer y dibenion hyn, gellir cuddio neu atgynhyrchu'r nodwedd yn electronig neu trwy 
ddull arall y gellir ei ddefnyddio'n ymarferol i sicrhau bod y delweddau o'r sawl sydd 
dan amheuaeth a'r bobl eraill yn ymdebygu i'w gilydd. Mae gan y swyddog adnabod y 
disgresiwn i ddewis a ddylid cuddio neu atgynhyrchu'r nodwedd a'r dull i'w ddefnyddio. 
Os disgrifiwyd nodwedd gorfforol anarferol gan y tyst, dylai'r swyddog adnabod , os yw 
hynny'n ymarferol, atgynhyrchu'r nodwedd. Os nad yw wedi'i disgrifio, mae'n bosib mai 
cuddio fyddai fwyaf priodol. 

2B Os yw'r swyddog adnabod yn penderfynu y dylid cuddio neu atgynhyrchu nodwedd, yna bydd 
y rheswm am y penderfyniad yn cael ei gofnodi gan gofnodi hefyd a gafodd y nodwedd 
ei chuddio neu ei hatgynhyrchu. 

2C Os yw'r tyst yn gofyn am gael gweld delwedd lie cuddiwyd neu atgynhyrchwyd nodwedd 
gorfforol anarferol heb i'r nodwedd gael ei chuddio neu ei hatgynhyrchu, yna gellir 
caniatau'r tyst i wneud hynny. 

3. Bydd y delweddau a ddefnyddir wrth gynnal adnabod trwy fideo, cyn belled a phosibl, 
yn dangos y sawl sydd dan amheuaeth a phobl eraill yn yr un safleoedd ac yn gwneud 
yr un dilyniant o symudiadau. Byddant hefyd yn dangos y sawl sydd dan amheuaeth a 
phobl eraill yn yr union un amgylchiadau os nad yw'r swyddog adnabod yn credu'n rhesymol: 



B 



177 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(a) oherwydd fod y sawl sydd dan amheuaeth yn methu neu'n gwrthod cydweithredu 
neu resymau eraill, nad yw'n ymarferol i'r amgylchiadau fod yr union yr un fath; ac 

(b) na fyddai gwahaniaethau yn yr amgylchiadau yn tynnu sylw'r tyst at ddelwedd unigol. 

4. Bydd y rhesymau pan nad yw cael yr union un amgylchiadau yn ymarferol yn cael eu 
cofnodi ar ffurflenni a ddarperir ar gyfer y pwrpas. 

5. Rhaid gwneud darpariaethau i bob person gael ei adnabod trwy rif. 

6. Os bydd swyddogion heddlu yn cael eu dangos rhaid cuddio unrhyw rifau neu fathodynnau 
adnabod. Os bydd unrhyw garcharor yn cael ei ddangos, fel person a amheuir neu fel 
arall, yna dylai pob person a ddangosir, neu ddim un ohonynt, fod mewn dillad carchar. 

7. Rhaid rhoi cyfle rhesymol i'r sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr, ffrind neu oedolyn 
priodol weld set gyflawn o ddelweddau cyn iddynt gael eu dangos i unrhyw dyst. Os oes 
gan y sawl sydd dan amheuaeth wrthwynebiad rhesymol i'r set o ddelweddau neu 
unrhyw un sy'n cymryd rhan, gofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth nodi eu rhesymau 
dros wrthwynebu. Bydd camau'n cael eu cymryd, os yw hynny'n ymarferol, i gael gwared 
ar y seiliau dros wrthwynebu. Os nad yw hyn yn ymarferol, bydd y sawl sydd dan amheuaeth 
ac/neu eu cynrychiolydd yn cael gwybod pam na ellir ymateb i'w gwrthwynebiad a bydd 
y gwrthwynebiad, y rhesymau dros y gwrthwynebiad a pham na ellir ymateb iddo yn cael 
eu cofnodi ar ffurflenni a ddarparwyd ar gyfer y pwrpas. 

8. Cyn y bydd y delweddau'n cael eu dangos yn unol a pharagraff 7, bydd y sawl sydd dan 
amheuaeth neu eu cyfreithiwr yn cael manylion am y disgrifiad cyntaf o'r sawl sydd dan 
amheuaeth gan unrhyw dystion sydd i fynychu'r adnabod trwy fideo. Pan fydd darllediad 
neu gyhoeddiad yn cael ei wneud, fel ym mharagraff 3.28, rhaid caniatau hefyd i'r sawl 
sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr weld unrhyw ddeunydd a rhyddheir i'r cyfryngau 
gan yr heddlu gyda'r bwriad o adnabod neu ganfod y sawl sydd dan amheuaeth, cyn 
belled a bod hynny'n ymarferol ac na fyddai'n oedi'r ymchwiliad yn ormodol. 

9. Bydd cyfreithiwr y sawl sydd dan amheuaeth, os yw hynny'n ymarferol, yn cael rhybudd 
rhesymol o'r amser a'r lie mae'r adnabod trwy fideo i gael ei gynnal er mwyn i gynrychiolydd 
allu bod yno ar ran y sawl sydd dan amheuaeth. Ni all y sawl sydd dan amheuaeth fod 
yn bresennol pan fo'r delweddau'n cael eu dangos i'rtyst(ion). Yn absenoldeb cynrychiolydd 
i'r sawl sydd dan amheuaeth, bydd y gwylio'n cael ei gofnodi ar fideo. Ni all unrhyw berson 
fod yn bresennol heb ganiatad. 

(b) Cynnal yr adnabod trwy fideo 

10. Y swyddog adnabod sy'n gyfrifol am wneud y trefniadau priodol i sicrhau nad yw tystion, 
cyn iddynt weld y set o ddelweddau, yn gallu trafod yr achos, gweld unrhyw un o'r 



178 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



delweddau i'w dangos, gweld, cael eu hatgoffa, o unrhyw ffotograff neu ddisgrifiad o'r sawl 
sydd dan amheuaeth neu unrhyw arwydd arall o bwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth, 
gyda'i gilydd na gwrando ar dyst sydd eisoes wedi gweld y deunydd. Ni ddylid trafod 
cyfansoddiad y set o ddelweddau gyda'r tystion a ni ddylid dweud wrthynt a oes tyst 
blaenorol wedi adnabod y sawl sydd dan amheuaeth. 

11. Un tyst yn unig all weld y set o ddelweddau ar y tro. Yn syth cyn i'r delweddau gael eu 
dangos, dywedir wrth y tyst y gall y person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol 
ymddangos, neu beidio ag ymddangos, yn y delweddau a ddangosir iddynt ac os na 
allant adnabod rhywun yn bendant, dylent ddweud hynny. Bydd tystion yn cael eu cynghori 
y gallant ar unrhyw adeg, ofyn am gael gweld rhan arbennig o'r set o ddelweddau neu 
rewi delwedd arbennig i'w hastudio. At hynny, dylid hysbysu tystion nad oes cyfyngu ar faint 
o weithiau y gallant weld y set gyfan o ddelweddau neu unrhyw ran ohonynt. Fodd bynnag, 
dylid gofyn iddynt beidio a gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch presenoldeb y sawl a 
welwyd ganddynt yn y set o ddelweddau nes eu bod wedi gweld y set gyfan o leiaf ddwywaith. 

12. Unwaith y bo'r tyst wedi gweld y set gyfan o ddelweddau o leiaf ddwywaith ac wedi nodi 
nad ydynt yn dymuno gweld y delweddau, nac unrhyw ran ohonynt, eto, fe ofynnir i'r tyst 
ddweud a yw'r person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol wedi ei ddangos 
ac, os felly, nodi pwy ydyw trwy rif y ddelwedd. Yna dangosir y ddelwedd honno i'r tyst 
er mwyn cadarnhau'r adnabod, gweler paragraff 17. 

13. Rhaid gochel rhag cyfeirio sylw'r tyst at unrhyw ddelwedd unigol na rhoi unrhyw arwydd 
o pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth. Pan fo'rtyst eisoes wedi adnabod trwy ffotograffau, 
neu ddelweddau cyfrifiadurol neu argraff gyfansawdd gan artist neu argraff neu luniau 
tebyg, ni ddylid atgoffa'r tyst o ffotograff neu argraff gyfansawdd o'r fath unwaith y bo'r 
sawl sydd dan amheuaeth ar gael i'w adnabod trwy ddull arall yn unol a'r Cod hwn. Ni 
ddylid chwaith atgoffa'r tyst o unrhyw ddisgrifiad o'r sawl sydd dan amheuaeth. 

14. Wedi'r dull adnabod, gofynnir i bob tyst a ydyw wedi gweld unrhyw ddarllediad neu ffilmiau 
cyhoeddedig, neu unrhyw ddisgrifiadau o'r sawl sydd dan amheuaeth sy'n gysylltiedig 
a'r drosedd a bydd eu hymateb yn cael ei gofnodi. 

(c) Diogelwch a dinistrio delweddau 

15. Bydd trefniadau'n cael eu gwneud i'r holl ddeunyddiau perthnasol sy'n cynnwys setiau 
o ddelweddau a ddefnyddiwyd ar gyfer dulliau adnabod penodol gael eu cadw'n ddiogel 
ac i gadw cyfrif o'u symudiadau. Yn benodol, ni ddylid caniatau i unrhyw un nad yw'n 
gysylltiedig a'r ymchwiliad weld y deunydd cyn iddo gael ei ddangos i unrhyw dyst. 

16. Fel sy'n briodol mae paragraff 3.30 neu 3.31 yn berthnasol ar gyfer dinistrio neu gadw 
setiau perthnasol o ddelweddau. 



B 



179 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



(d) Dogfennau 

17. Rhaid gwneud cofnod o bawb sy'n cymryd rhan yn, neu'n gweld, y set o ddelweddau y 
mae eu henwau'n hysbys i'r heddlu. 

18. Rhaid gwneud cofnod or modd y cafodd yr adnabod trwy fideo gael ei gynnal ar ffurflenni 
a ddarparwyd ar gyfer y pwrpas. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddywedwyd gan y 
tyst am unrhyw adnabod neu'r modd y cynhaliwyd y dull adnabod ac unrhyw reswm pan 
nad ydoedd yn ymarferol i gydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau Cod hwn sy'n 
llywodraethu'r modd y bydd yr adnabod trwy fideo yn cael ei gynnal. 



180 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD B - RHESI ADNABOD 

(a) Cyffredinol 

1. Rhaid rhoi cyfle rhesymol i'r sawl sydd dan amheuaeth gael cyfreithiwr neu ffrind yn 
bresennol, a gofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth nodi ar ail gopi o'r rhybudd a ydynt 
yn dymuno gwneud hynny a'i peidio. 

2. Gall rhes adnabod gael ei chynnal un ai mewn ystafell gyffredin neu un wedi'i chyflenwi 
a sgrTn sy'n caniatau i dystion weld aelodau or rhes adnabod heb gael eu gweld. Yr 
un yw'r gweithdrefnau ar gyfer cyfansoddiad a chynnal rhes adnabod yn y ddau achos, 
yn unol a pharagraff 8 (ac eithrio na ellir cynnal rhes adnabod sy'n gwneud defnydd o 
sgrTn ond pan fo cyfreithiwr, ffrind neu oedolyn priodol sy'n gysylltiedig a'r sawl sydd dan 
amheuaeth yn bresennol neu fod y rhes adnabod yn cael ei chofnodi ar fideo). 

3. Cyn y bydd y rhes adnabod yn cael ei chynnal, bydd y sawl sydd dan amheuaeth neu'u 
cyfreithiwr yn cael manylion o'r disgrifiad cyntaf o'r sawl sydd dan amheuaeth gan unrhyw 
dystion sy'n mynychu'r rhes adnabod. Pan fo darllediad neu gyhoeddiad yn cael ei wneud, 
fel ym mharagraff 3.28, dylid caniatau hefyd i'r sawl sydd dan amheuaeth neu'u 
cyfreithiwr weld unrhyw ddeunydd a ryddheir i'r cyfryngau gan yr heddlu gyda'r bwriad 
o adnabod neu ganfod y sawl sydd dan amheuaeth, cyn belled a bod hynny'n ymarferol 
ac na fyddai'n oedi'r ymchwiliad yn ormodol. 

(b) Rhes; adnabod sy'n cynnwys carcharorion 

4. Os bydd angen carcharor ar gyfer adnabod, ac nad oes problemau diogelwch yn gysylltiedig 
a chaniatau i'r person adaely sefydliad,gellirgofyn iddyntgymryd rhan mewn rhes adnabod 
neu adnabod trwy fideo. 

5. Gellir cynnal rhes adnabod yn sefydliadau Adran y Carchardai ond dylent gydymffurfio, 
cyn belled a bod hynny'n ymarferol, a rheolau arferol rhesi adnabod. Aelodau o'r cyhoedd 
fydd yn ffurfio gweddill y rhes adnabod os nad oes gwrthwynebiad difrifol i roi mynediad 
iddynt i'r sefydliad ar sail diogelwch neu reolaeth. Mewn achosion o'rfath, neu os bydd 
adnabod mewn grwp neu trwy fideo yn cael ei drefnu o fewn y sefydliad, gall carcharorion 
eraillgymryd rhan. Os mai'r carcharor yw'r sawl sydd dan amheuaeth, nid oesgofyn iddo 
wisgo dillad carchar ar gyfer y rhes adnabod os nad yw'r bobl eraill sy'n cymryd rhan hefyd 
yn garcharorion mewn dillad tebyg, neu'n aelodau o'r cyhoedd sy'n barod i wisgo dillad 
carchar ar gyfer yr achlysur. 

(c) Cynnal y rhes adnabod 

6. Yn union cyn y rhes adnabod, rhaid atgoffa'r sawl sydd dan amheuaeth o'r darpariaethau 

181 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



sy'n rheoli ei chynnal a'u rhybuddio yn nhermau Cod C, paragraffau 10.5 neu 10.6, fel 
sy'n berthnasol. 

7. Rhaid gwahardd unrhyw berson heb ganiatad ganddo o'r man lie mae'r rhes adnabod 
i gael ei chynnal. 

8. Unwaith mae'r rhes adnabod wedi cael ei ffurfio, bydd unrhyw beth wedyn, sy'n gysylltiedig 
a hi, yn digwydd ym mhresenoldeb a chlyw y sawl sydd dan amheuaeth ac unrhyw gyfieithydd, 
cyfreithiwr, ffrind neu oedolyn priodol sy'n bresennol (oni bai fod y rhes adnabod yn cynnwys 
sgrTn, pryd y dylai unrhyw beth sy'n cael ei ddweud wrth, neu gan, unrhyw dyst yn y man 
lie cynhelir y rhes adnabod, gael ei ddweud yng nghlyw ac ym mhresenoldeb cyfreithiwr 
y sawl sydd dan amheuaeth, ffrind neu oedolyn priodol neu gael ei gofnodi ar fideo). 

9. Bydd y rhes adnabod yn cynnwys o leiaf wyth o bobl (yn ychwanegol at y sawl sydd dan 
amheuaeth) sydd, cyn belled a phosibl, yn debyg i'r sawl sydd dan amheuaeth o ran oed, 
taldra,ymddangosiad cyffredinol a safle mewn bywyd. Dim ond un person dan amheuaeth 
fydd yn cael ei gynnwys mewn rhes adnabod os nad oes dau berson sy'n gymharol 
debyg o dan amheuaeth. Mewn achos o'r fath gallant fod mewn rhes gyda'i gilydd gydag 
o leiaf ddeuddeg o bobl eraill. Ni ddylid mewn unrhyw amgylchiadau gynnwys mwy na 
dau berson dan amheuaeth gyda'i gilydd mewn un rhes adnabod a phan gynhelir rhesi 
adnabod ar wahan, dylent gynnwys pobl wahanol. 

10. Os oes gan y sawl sydd dan amheuaeth nodwedd gorfforol anghyffredin, e.e., craith ar 
yr wyneb, tatw neu steil neu liw gwallt na ellir ei atgynhyrchu ar aelodau eraill o'r rhes 
adnabod, gellir cymryd camau i guddio lleoliad y nodwedd honno ar y sawl sydd dan 
amheuaeth ar aelodau eraill o'r rhes adnabod os yw'r sawl sydd dan amheuaeth a'u 
cyfreithiwr, neu oedolyn priodol, yn cytuno. Er enghraifft, trwy ddefnyddio plastr neu het, 
fel bo pob aelod o'r rhes adnabod yn ymdebygu i'w gilydd. 

11. Pan fo posibilrwydd fod pob aelod o grwp tebyg dan amheuaeth, bydd rhes adnabod 
wahanol yn cael ei chynnal ar gyfer pob un oni bai fod dau berson gymharol debyg o 
dan amheuaeth. Mewn achos o'r fath gallant fod mewn rhes gyda'i gilydd gydag o leiaf 
ddeuddeg o bobl eraill nad ydynt dan amheuaeth. Pan fo swyddogion heddlu mewn 
iwnifform yn ffurfio rhes adnabod rhaid cuddio unrhyw rifau neu fathodynnau adnabod. 

12. Wedi dod a'r sawl sydd dan amheuaeth i'r man lie mae'r rhes adnabod i gael ei chynnal, 
fe ofynnir iddynt a oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i'r trefniadau ar gyfer y rhes adnabod 
neu unrhyw un sy'n cymryd rhan ynddi ac i nodi'r rhesymau dros y gwrthwynebiad. Gall 
y sawl sydd dan amheuaeth ofyn cyngorgan eu cyfreithiwr neu ffrind, os ydynt yn bresennol, 
cyn cynnal y rhes adnabod. Os oes gan y sawl sydd dan amheuaeth wrthwynebiad 
rhesymol i'r trefniadau neu unrhyw un sy'n cymryd rhan yn y rhes adnabod, bydd camau'n 
cael eu cymryd, os yw hynny'n ymarferol, i gael gwared ar y seiliau dros wrthwynebu. 

182 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



Os nad yw hi'n ymarferol i wneud hynny, bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael gwybod 
pan na ellir ymateb i'w gwrthwynebiad a bydd y gwrthwynebiad, y rhesymau dros y 
gwrthwynebiad a phan na ellir ymateb iddo, yn cael eu cofnodi ar ffurflenni a ddarparwyd 
ar gyfer y pwrpas. 

13. Gall y sawl sydd dan amheuaeth ddewis ei safle ei hun yn y rhes, ond ni all ymyrryd fel 
arall a threfn y bobl sy'n ffurfio'r rhes. Pan fo mwy nag un tyst, rhaid dweud wrth y sawl 
sydd dan amheuaeth, ar 61 i bob tyst adael yr ystafell, y gall newid ei safle yn y rhes. Rhaid 
rhifo pob safle yn y rhes yn glir, un ai trwy osod rhif ar y llawr o flaen pob aelod o'r rhes 
adnabod neu trwy ddull arall. 

14. Cyn i dystion fynychu'r rhes adnabod, rhaid gwneud trefniadau priodol i sicrhau na allant: 

(i) gyfathrebu a'i gilydd ynghylch yr achos na chlywed tyst sydd eisoes wedi gweld 
y rhes adnabod; 

(ii) weld unrhyw aelod o'r rhes adnabod; 

(iii) weld, na chael eu hatgoffa o, unrhyw ffotograff neu ddisgrifiad o'r sawl sydd dan 
amheuaeth na chael unrhyw arwydd arall a pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth; neu 

(iv) weld y sawl sydd dan amheuaeth cyn nac ar 61 y rhes adnabod. 

15. Ni ddylai'r person sy'n tywys tyst i res adnabod drafod cyfansoddiad y rhes adnabod 
gyda hwy ac, yn arbennig, ni ddylai ddatgelu a yw tyst blaenorol wedi adnabod rhywun 
neu beidio. 

16. Bydd tystion yn cael eu tywys i mewn fesul un. Yn syth cyn i dyst archwilio'r rhes adnabod 
dywedir wrthynt y gall y person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol fod yn 
bresennol, neu beidio a bod yn bresennol, ac os na allant adnabod rhywun yn bendant 
dylent ddweud hynny. Rhaid dweud wrth y tyst hefyd na ddylent wneud unrhyw benderfyniad 
ynghylch presenoldeb y sawl a welwyd ganddynt yn y rhes adnabod nes eu bod wedi edrych 
ar bob aelod o leiaf ddwywaith. 

17. Pan fo'r swyddogion neu staff yr heddlu (gweler paragraff 3.11) sy'n cynnal y rhes 
adnabod yn fodlon fod y tyst wedi edrych yn iawn ar bob aelod o'r rhes adnabod, bydd 
yn gofyn i'r tyst a yw'r person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol yn y 
rhes adnabod ac, os felly, i nodi rhif y person dan sylw, gweler paragraff 28. 

18. Os yw'r tyst yn dymuno clywed unrhyw aelod o'r rhes adnabod yn siarad, yn cymryd osgo 
neu'n symud mewn modd arbennig, fe ofynnir iddynt yn gyntaf a allant adnabod unrhyw 
berson(au) yn y rhes adnabod ar sail ymddangosiad yn unig. Pan wneir cais i glywed aelodau 
o'r rhes adnabod yn siarad, fe atgoffir y tyst fod aelodau'r rhes adnabod wedi eu dewis 
ar sail ymddangosiad yn unig. Yna fe ellir gofyn i aelodau'r rhes adnabod gydymffurfio 

183 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



a chais y tyst am gael eu clywed yn siarad, eu gweld yn symud neu gymryd osgo arbennig. 

19. Os bydd y tyst yn gofyn i'r person a ddynodwyd ganddynt ddiosg unrhyw beth a ddefnyddir 
ar gyfer dibenion paragraff 10 i guddio lleoliad nodwedd gorfforol anghyffredin, fe ellir 
gofyn i'r person hwnnw ei ddiosg. 

20. Os bydd y tyst yn adnabod rhywun wedi i'r rhes adnabod gael ei chynnal, bydd y sawl 
sydd dan amheuaeth a'u cyfreithiwr, ffrind neu oedolyn priodol, os presennol, yn cael 
eu hysbysu o hynny. Pan fo hyn yn digwydd, dylid ystyried caniatau ail gyfle i'r tyst adnabod 
y sawl sydd dan amheuaeth. 

21 Wedi'rdull adnabod, fe ofynnir i bob tyst a fu iddyntweld unrhyw ddarllediadau neuffilmiau 
cyhoeddedig neu ffotograffau neu unrhyw ddisgrifiadau o'r sawl sydd dan amheuaeth 
mewn cysylltiad a'r drosedd a bydd eu hateb yn cael ei gofnodi. 

22. Wedi i'rtyst olaf adael, fe ofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth aydyntyn dymunogwneud 
unrhyw sylwadau ynghylch y modd y cynhaliwyd y rhes adnabod. 

(d) Dogfennau 

23. Fel arfer dylid gwneud cofnod fideo o'r rhes adnabod. Os nad yw hyn yn ymarferol, dylid 
cymryd ffotograff lliw o'r rhes adnabod. Bydd copi o'r fideo neu ffotograff yn cael ei roi 
i'r sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr o fewn amser rhesymol. 

24. Fel sy'n briodol, dylai paragraff 3.30 neu 3.31, fod yn berthnasol i unrhyw ffotograff neu 
fideo a gymerwyd fel ym mharagraff 23. 

25. Os gofynnir i unrhyw berson adael rhes adnabod oherwydd eu bod yn amharu ar y modd 
y mae'n cael ei gynnal, bydd yr amgylchiadau'n cael eu cofnodi. 

26. Rhaid gwneud cofnod o enwau pawb sy'n bresennol yn y rhes adnabod y mae eu henwau 
yn hysbys i'r heddlu. 

27. Os bydd carcharorion yn rhan o'r rhes adnabod rhaid gwneud cofnod o'r amgylchiadau. 

28. Rhaid gwneud cofnod o'r modd y cynhaliwyd unrhyw res adnabod ar ffurflenni a ddarparwyd 
ar gyfer y pwrpas. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddywedwyd gan y tyst neu'r sawl 
sydd dan amheuaeth am unrhyw adnabod neu'r modd y cynhaliwyd y dull adnabod, 
ac unrhyw resymau pan nad ydoedd yn ymarferol i gydymffurfio ag unrhyw un o 
ddarpariaethau'r Cod hwn. 



184 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD C - ADNABOD MEWN GRWP 
(a) Cyffredinol 

1. Pwrpas yr Atodiad hwn yw gwneud yn siwr, cyn belled a phosibl, fod adnabod mewn 
grwp yn dilyn yr egwyddorion a'r gweithdrefnau ar gyfer rhesi adnabod fel bo'r amodau'n 
deg i'r sawl sydd dan amheuaeth yn y modd y maent yn profi gallu adnabod y tyst. 

2. Gall adnabod mewn grwp ddigwydd un ai gyda chaniatad a chydweithrediad y sawl sydd 
dan amheuaeth neu yn y dirgel heb eu caniatad. 

3. Mater i'r swyddog adnabod yw lleoliad yr adnabod mewn grwp, er y gall y swyddog roi 
ystyriaeth i unrhyw achos a gyflwynir gan y sawl sydd dan amheuaeth, oedolyn priodol, 
eu cyfreithiwr neu ffrind. 

4. Dylai'r man lie cynhelir yr adnabod mewn grwp fod yn rhywle mae pobl eraill un ai'n mynd 
trwyddo neu'n aros mewn modd anffurfiol, mewn grwpiau fel y gall y sawl sydd dan 
amheuaeth ymuno a hwy a chael ei weld gan y tyst ar yr un pryd ag eraill yn y grwp. 
Er enghraifft, pobl yn gadael grisiau symudol, teithwyr yn cerdded trwy ganolfan siopa, 
teithwyr mewn gorsaf drenau neu fysiau, pobl yn aros mewn ciw neu grwp neu'n sefyll 
neu eistedd mewn grwpiau mewn mannau cyhoeddus eraill. 

5. Os yw adnabod mewn grwp i gael ei gynnal yn y dirgel, bydd y dewis o leoliadau yn cael ei 
gyfyngu gan y mannau lie ge Mir canfod y sawl sydd dan amheuaeth a'r nifer o bobl eraill 
sy'n bresennol ar y pryd. Yn yr achosion hyn, gall lleoliadau addas fod ar y llwybrau y 
mae'r sawl sydd dan amheuaeth yn eu teithio'n rheolaidd, yn cynnwys bysiau neu drenau 
neu fannau cyhoeddus y mae'r sawl sydd dan amheuaeth yn eu mynychu. 

6. Er na all y swyddog adnabod reoli nifer, oed, rhyw, hil a disgrifiad cyffredinol a steil dillad 
y bobl eraill sy'n bresennol yn y lleoliad, wrth ddewis y lleoliad rhaid i'r swyddog ystyried 
ymddangosiad cyffredinol a nifer y bobl sy'n debyg o fod yn bresennol. Yn arbennig, fe 
ddylai'r swyddog ddisgwyl yn rhesymol y bydd y tyst, wrth wylio'r grwp dros gyfnod o amser, 
yn gallu gweld, o bryd i'w gilydd, nifer o bobl eraill sy'n gymharol debyg o ran ymddangosiad 
i'r sawl sydd dan amheuaeth. 

7. Ni fydd rhaid cynnal adnabod mewn grwp os yw'r swyddog adnabod yn credu, oherwydd 
ymddangosiad anghyffredin y sawl sydd dan amheuaeth, nad oes yr un o'r lleoliadau 
sy'n ymarferol i'w defnyddio, yn bodloni'r amodau ym mharagraff 6 sy'n angenrheidiol i 
wneud yr adnabod yn deg. 

8. Yn syth wedi i'r dull adnabod gael ei gynnal (gyda neu heb ganiatad y sawl sydd dan 
amheuaeth), dylid cymryd ffotograff lliw neu wneud fideo o'r olygfa gyffredinol, os yw 
hynny'n ymarferol, er mwyn cael argraff gyffredinol o'r olygfa a nifer y bobl sy'n bresennol. 
Fel arall, os yw hynny'n ymarferol, ge Mir gwneud fideo o'r adnabod mewn grwp. 

185 



B 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



9. Os nad ydyw yn ymarferol i gymryd ffotograff neu wneud fideo yn unol a pharagraff 8, 
dylid cymryd ffotograff neu wneud ffilm o'r olygfa yn nes ymlaen ar adeg a benderfynir 
gan y swyddog adnabod os yw'n credu ei bod yn ymarferol i wneud hynny. 

10. Bydd dull adnabod a gafodd ei gynnal yn unol a'r Cod hwn yn aros yn adnabod mewn 
grwp er bod y sawl sydd dan amheuaeth, ar yr adeg y cafodd ei weld gan y tyst, ar ei 
ben ei hun yn hytrach nag mewn grwp. 

11. Cyn y bydd adnabod mewn grwp yn cael ei gynnal, bydd y sawl sydd dan amheuaeth 
neu eu cyfreithiwr yn cael manylion am y disgrifiad cyntaf o'r sawl sydd dan amheuaeth 
gan unrhyw dystion sydd i fynychu'r adnabod. Pan fydd darllediad neu gyhoeddiad yn 
cael ei wneud, fel ym mharagraff 3.28, rhaid caniatau hefyd i'r sawl sydd dan amheuaeth 
neu eu cyfreithiwr weld unrhyw ddeunydd a rhyddheir i'r cyfryngau gan yr heddlu gyda'r 
bwriad o adnabod neu ganfod y sawl sydd dan amheuaeth, cyn belled a bod hynny'n 
ymarferol ac na fyddai'n oedi'r ymchwiliad yn ormodol. 

12. Wedi'r dull adnabod, fe ofynnir i bob tyst a fu iddynt weld unrhyw ddarllediadau neu 
ffilmiau cyhoeddedig neu ffotograffau neu unrhyw ddisgrifiadau o'r sawl sydd dan 
amheuaeth mewn cysylltiad a'r drosedd a bydd eu hateb yn cael ei gofnodi. 

(b) Adnabod heb ganiatad y sawl sydd dan amheuaeth 

13. Rhaid rhoi cyfle rhesymol i'r sawl sydd dan amheuaeth gael cyfreithiwr neu ffrind yn 
bresennol. Gofynnir iddynt ddynodi ar ail gopi a ydynt yn dymuno gwneud hynny ai peidio. 

14. Gellir cuddio'r tyst, y person sy'n cynnal y dull adnabod a chyfreithiwr, oedolyn priodol, ffrind 
neu unrhyw gyfieithydd i'r tyst o olwg yr unigolion yn y grwp y maent yn ei wylio, os yw'r 
person sy'n cynnal y dull adnabod yn credu y byddai hyn o gymorth i'r adnabod. 

15. Rhaid i'r person sy'n tywys tyst i adnabod mewn grwp beidio a thrafod yr adnabod 
mewn grwp gyda'r tyst ac ni ddylai'n arbennig ddatgelu a oes tyst blaenorol wedi llwyddo 
i adnabod rhywun. 

16. Dylai unrhyw beth a ddywedir wrth, neu gan, y tyst yn ystod y dull adnabod gael ei 
ddweud ym mhresenoldeb ac yng nghlyw y rhai sy'n bresennol yn yr adnabod. 

17. Cyn i dystion fynychu'r adnabod mewn grwp, rhaid gwneud trefniadau priodol i sicrhau 
na allant: 

(i) gyfathrebu a'i gilydd ynghylch yr achos na chlywed tyst sydd eisoes wedi cael cyfle 
i weld y sawl sydd dan amheuaeth mewn grwp; 

(ii) gweld y sawl sydd dan amheuaeth; neu 



186 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



(iii) weld, neu gael eu hatgoffa o, unrhyw ffotograffau neu ddisgrifiadau or sawl sydd 
dan amheuaeth neu gael unrhyw arwydd arall o bwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth. 

18. Bydd tystion yn cael eu tywys fesul un i'r man lie maent i weld y grwp. Yn syth cyn gofyn 
i dyst edrych ar y grwp, bydd y person sy'n gyfrifol am y dull adnabod yn dweud wrthynt 
y gall y person a welwyd ganddynt fod yn bresennol, neu beidio a bod yn bresennol, ac 
os na allant adnabod rhywun yn bendant dylent ddweud hynny. Gofynnir i'r tyst edrych ar 
y grwp y mae'r sawl sydd dan amheuaeth i ymddangos ynddo. Bydd y modd mae'r tyst 
yn gwneud hyn yn dibynnu yw'r grwp yn un symudol neu lonydd. 

Grwp sy'n symud 

19. Pan for grwp y mae'r sawl sydd dan amheuaeth i ymddangos ynddo yn symud, e.e., yn 
gadael grisiau symudol, dylid dilyn darpariaethau paragraff 20 i 24. 

20. Os bydd dau neu fwy person dan amheuaeth yn cytuno i gael eu hadnabod mewn grwp, 
dylai pob ungymryd rhan mewn dull adnabod arwahan. Gellircynnal y rhain arol ei gilydd 
ar yr un achlysur. 

21. Bydd y person sy'n cynnal y dull adnabod yn dweud wrth y tyst edrych ar y grwp ac yn 
gofyn iddynt ddynodi unrhyw berson maent yn feddwl iddynt ei weld ar achlysur blaenorol 
penodol. 

22. Unwaith y bydd tyst wedi ei hysbysu fel ym mharagraff 21 dylid caniatau i'r sawl sydd 
dan amheuaeth gymryd unrhyw safle maent yn ei ddymuno o fewn y grwp. 

23. Pan fo tyst yn dynodi person fel ym mharagraff 21 gofynnir iddynt, os yw hynny' n ymarferol, 
i edrych yn agosach ar y person er mwyn cadarnhau'r adnabod. Os nad yw hyn yn ymarferol, 
neu os na allant gadarnhau'r adnabod, fe ofynnir iddynt pa mor sicr ydynt mai'r person 
a ddynodwyd ganddynt yw'r person perthnasol. 

24. Dylai'rtyst barhau i edrych arygrwpam y cyfnod mae'r person sy'n cynnal ydull adnabod 
yn credu sy'n rhesymol yn yr amgylchiadau i'w galluogi i wneud cymariaethau rhwng y 
sawl sydd dan amheuaeth ac unigolion eraill sy'n gymharol debyg o ran ymddangosiad 
i'r sawl sydd dan amheuaeth fel ym mharagraff 6. 

Grwpiau llonydd 

25. Pan fo'r grwp mae'r sawl sydd dan amheuaeth i ymddangos ynddo yn llonydd, e.e. pobl 
yr aros mewn ciw, dylid dilyn darpariaethau paragraffau 26 i 29. 

26. Os bydd dau neu fwy o bersonau dan amheuaeth yn cytuno i gael eu hadnabod mewn 
grwp, dylai pob un gymryd rhan mewn dull adnabod ar wahan os nad ydynt yn gymharol 



B 



187 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



debyg o ran ymddangosiad pryd y gallant ymddangos yn yr un grwp. Pan gynhelir 
grwpiau adnabod ar wahan, dylai'r grwpiau gynnwys pobl wahanol. 

27. Gall y sawl sydd dan amheuaeth gymryd unrhyw safle maent yn ei ddymuno o fewn y 
grwp. Os oes mwy nag un tyst, rhaid dweud wrth y sawl sydd dan amheuaeth, o olwg a 
chlyw unrhyw dystion, y gallant, os ydynt yn dymuno, newid eu safle o fewn y grwp. 

28. Gofynnir i'r tyst gerdded heibio i'r grwp, neu ymysg y grwp, ac edrych ar bob person 
yn y grwp o leiaf ddwywaith, gan gymryd cymaint o ofal ac amser a phosibl yn 61 yr 
amgylchiadau, cyn adnabod rhywun. Unwaith y bo'r tyst wedi gwneud hyn, fe ofynnir 
iddynt a yw'r person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol yn y grwp ac i 
ddynodi unrhyw berson o'r fath trwy unrhyw ddull mae'r person sy'n cynnal y dull adnabod 
yn ei ystyried yn addas yn yr amgylchiadau. Os nad yw hyn yn ymarferol, fe ofynnir i'r 
tyst ddynodi unrhyw berson maent yn feddwl iddynt ei weld ar achlysur blaenorol. 

29. Pan fo tyst yn dynodi person fel ym mharagraff 28, gwneir trefniadau, os yw hynny'n 
ymarferol, i'r tyst edrych yn agosach ar y person er mwyn cadarnhau'r adnabod. Os nad 
yw hyn yn ymarferol, neu os na all y tyst gadarnhau'r adnabod, fe ofynnir iddynt pa mor 
sicr ydynt mai'r person a ddynodwyd ganddynt yw'r person perthnasol. 

Pob achos 

30. Os bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn oedi'n ormodol cyn ymuno a'r grwp, neu ar 61 ymuno 
a'r grwp, yn cuddio ei hun yn fwriadol o olwg y tyst, fe ellir trin hyn fel amharodrwydd i 
gydweithredu ag adnabod mewn grwp. 

31. Os bydd tyst yn adnabod person gwahanol i'r sawl sydd dan amheuaeth, dylid hysbysu'r 
person o'r hyn sydd wedi digwydd a gofyn a ydynt yn barod i roi eu henw a'u cyfeiriad. 
Nid oes rheidrwydd ar unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n bresennol i roi'r manylion hyn. Nid 
oes dyletswydd i gofnodi manylion unrhyw aelod arall o'r cyhoedd sy'n bresennol yn y 
grwp neu yn y man lie mae'r dull adnabod yn cael ei gynnal. 

32. Pan fo'r adnabod mewn grwp wedi ei gwblhau, fe ofynnir i'r sawl sydd dan amheuaeth 
a yw'n dymuno gwneud unrhyw sylwadau ynghylch y modd y cynhaliwyd y dull adnabod. 

33. Os nad yw'r sawl sydd dan amheuaeth eisoes wedi eu hysbysu, byddant yn cael gwybod 
am unrhyw adnabod a wnaed gan y tystion. 

(c) Adnabod heb ganiatad y sawl sydd dan amheuaeth 

34. Dylai adnabod mewn grwp a gynhelir yn y dirgel heb ganiatad y sawl sydd dan amheuaeth 
ddilyn, cyn belled a phosibl, y rheolau ar gyfer cynnal adnabod mewn grwp gyda chaniatad. 



188 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



35. Nid oes gan y sawl sydd dan amheuaeth hawl i gael cyfreithiwr, oedolyn priodol na ffrind 
yn bresennol oherwydd bydd yr adnabod yn digwydd yn ddiarwybod i'r sawl sydd dan 
amheuaeth. 

36. Gellir adnabod unrhyw nifer o bobl dan amheuaeth ar yr un pryd. 

(d) Adnabod mewn swyddfeydd heddlu 

37. Ni ddylid ond cynnal adnabod mewn grwp mewn swyddfeydd heddlu am resymau diogelwch 
neu oherwydd nad yw'n ymarferol i'w gynnal yn rhywle arall. 

38. Gall yr adnabod mewn grwp ddigwydd mewn ystafell sy'n cynnwys sgnn sy'n caniatau 
i dystion weld aelodau o'r grwp heb gael eu gweld, neu unrhyw le arall yn swyddfa'r heddlu 
a ystyrir yn addas gan y swyddog adnabod. 

39. Dylid dilyn unrhyw un o'r mesurau diogelwch ychwanegol sy'n berthnasol i resi adnabod 
os yw'r swyddog adnabod yn credu ei bod yn ymarferol i wneud hynny yn yr amgylchiadau. 

(e) Adnabod sy'n cynnwys carcharorion 

40. Ni ellir ond trefnu adnabod mewn grwp sy'n cynnwys carcharor yn y carchar neu mewn 
swyddfa heddlu. 

41. Pan fo adnabod mewn grwp yn cynnwys carcharor, boed hynny mewn carchar neu swyddfa 
heddlu, dylai'r trefniadau ddilyn y rhai ym mharagraff 37 i 39. Os bydd adnabod mewn 
grwp yn digwydd o fewn carchar, gall carcharorion eraill gymryd rhan. Os mai carcharor 
yw'r sawl sydd dan amheuaeth, nid oes raid iddynt wisgo dillad carchar os nad yw'r gweddill 
sy'n cymryd rhan yn gwisgo'r un dillad. 

(f) Dogfennau 

42. Pan fo ffotograff neu fideo yn cael ei gymryd fel ym mharagraff 8 neu 9, bydd copi o'r 
ffotograff neu fideo yn cael ei roi i'r sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr o fewn 
amser rhesymol i wneud y cais. 

43. Fel sy'n briodol, bydd paragraff 3.30 neu 3.31, yn berthnasol pan fo'r ffotograff neu 
ffilm a gymerwyd yn unol a pharagraff 8 neu 9 yn cynnwys y sawl sydd dan amheuaeth. 

44. Rhaid gwneud cofnod o'r modd y cynhaliwyd unrhyw adnabod mewn grwp ar ffurflenni 
a ddarparwyd ar gyfer y pwrpas. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddywedwyd gan y tyst 
neu'r sawl sydd dan amheuaeth am unrhyw adnabod neu'r modd y cynhaliwyd y dull 
adnabod, ac unrhyw resymau pan nad ydoedd yn ymarferol i gydymffurfio ag unrhyw un 
o ddarpariaethau'r Cod hwn sy'n rheoli'r modd y cynhelir y dull o adnabod mewn grwp. 



B 



189 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



ATODIAD D - CYFWYNEBIAD GAN DYST 

1. Cyn i'r cyfwynebiad ddigwydd, rhaid dweud with y tyst y gall y person y maent i ddod 
wyneb yn wyneb ag ef fod, neu beidio a bod, y person a welwyd ganddynt ac os nad ef 
yw'r person hwnnw, dylai'r tyst ddweud hynny. 

2. Cyn i'r cyfwynebiad ddigwydd bydd y sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr yn cael 
manylion y disgrifiad cyntaf o'r sawl sydd dan amheuaeth a roddwyd gan unrhyw dyst 
sydd i fynychu'r cyfwynebiad. Pan wneir darllediad neu gyhoeddiad, fel ym mharagraff 
3.28, dylid caniatau hefyd i'r sawl sydd dan amheuaeth neu eu cyfreithiwr weld unrhyw 
ddeunydd a ryddheir i'r cyfryngau gyda'r bwriad o adnabod neu ganfod y sawl sydd dan 
amheuaeth, cyn belled a bod gwneud hynny'n ymarferol ac na fyddai'n oedi'r ymchwiliad 
yn ormodol. 

3. Ni ddylid defnyddio grym i ddangos wyneb y sawl sydd dan amheuaeth i'r tyst. 

4. Rhaid i gyfwynebiad ddigwydd ym mhresenoldeb cyfreithiwr y sawl sydd dan amheuaeth, 
cyfieithydd neu ffrind os na fyddai hynny'n oedi'r ymchwiliad yn ormodol. 

5. Bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn dod wyneb yn wyneb a phob tyst ar wahan. Gofynnir 
i'r tystion "Ai hwn yw'r person?" Os bydd y tyst yn adnabod person ond yn methu cadarnhau'r 
adnabod, fe ofynnir iddynt pa mor siwr ydynt mai'r person yw'r un a welwyd ganddynt 
ar achlysur blaenorol penodol. 

6. Fel arfer dylai'r cyfwynebiad ddigwydd mewn swyddfa heddlu, un ai mewn ystafell gyffredin 
neu un wedi ei chyflenwi a sgnn sy'n caniatau i'r tyst weld y sawl sydd dan amheuaeth 
heb gael ei weld. Yr un yw'r gweithdrefnau yn y ddau achos, ac eithrio na ellir ond 
defnyddio ystafell gyda sgrTn pan fo cyfreithiwr neu ffrind i'r sawl sydd dan amheuaeth 
neu oedolyn priodol yn bresennol neu fod y cyfwynebiad yn cael ei gofnodi ar fideo. 

7. Wedi'rdull adnabod, fe ofynnir i bob tyst a fu iddynt weld unrhyw ddarllediadau neuffilmiau 
cyhoeddedig neu ffotograffau neu unrhyw ddisgrifiadau o'r sawl sydd dan amheuaeth 
mewn cysylltiad a'r drosedd a bydd eu hateb yn cael ei gofnodi. 



190 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD E - DANGOS FFOTOGRAFFAU 

(a) Gweithredu 

1. Bydd swyddog o safle rhingyll neu uwch yn gyfrifol am oruchwylio a chyfarwyddo dangos 
y ffotograffau. Gall y dangos gael ei wneud gan swyddog arall neu aelod o staff yr 
heddlu, gweler paragraff 3.11. 

2. Rhaid i'r swyddog goruchwyliol gadarnhau fod y disgrifiad cyntaf a roddwyd gan y tyst 
o'r sawl sydd dan amheuaeth wedi ei gofnodi cyn dangos y ffotograffau iddynt. Os na all 
y swyddog goruchwyliol gadarnhau fod y disgrifiad wedi ei gofnodi bydd dangos y ffotograffau 
yn cael ei ohirio. 

3. Ni ddangosir ffotograffau ond i un tyst ar y tro. Rhoddir cymaint o breifatrwydd ag sy'n 
ymarferol i bob tyst ac ni chaniateir iddynt gyfathrebu a thystion eraill yn yr achos. 

4. Ni ddangosir llai na deuddeg ffotograff ar y tro i'r tyst a chyn belled a phosibl byddant 
i gyd o'r un math. 

5. Pan ddangosir y ffotograffau i'r tyst, fe ddywedir wrthynt y gall y ffotograff o'r person a 
welwyd ganddynt fod, neu beidio a bod, yn eu mysg ac os na allant adnabod rhywun 
yn bendant dylent ddweud hynny. Fe ddywedir wrth y tyst hefyd na ddylent ddod i benderfyniad 
nes eu bod wedi gweld o leiaf ddeuddeg ffotograff. Ni fydd y tyst yn cael ei annog na'i 
arwain mewn unrhyw ffordd ond yn cael ei adael i benderfynu heb unrhyw gymorth. 

6. Os bydd tyst yn adnabod rhywun yn bendant o'r ffotograffau ni ddangosir ffotograffau 
i dystion eraill oni bai fod y person a gafodd ei adnabod wedi ei ddileu o'r ymchwiliad neu 
ddim ar gael. Ond dylid gofyn iddynt hwy, a'r tyst sydd wedi adnabod rhywun, fynychu 
adnabod trwy fideo, rhes adnabod neu adnabod mewn grwp oni bai fod dim amheuaeth 
ynghylch pwy yw'r sawl sydd dan amheuaeth. 

7. Os bydd tyst yn dewis rhywun ond yn methu cadarnhau'r adnabod, bydd y person sy'n 
dangos y ffotograffau yn gofyn iddynt pa mor sicr ydynt mai'r ffotograff a ddynodwyd ganddynt 
yw'r person a welwyd ganddynt ar achlysur blaenorol penodol. 

8. Pan fo defnydd o ddelwedd gyfrifiadurol neu argraff gyfansawdd gan artist neu lun neu 
ddelwedd debyg wedi arwain at amau person y gellir gofyn iddo gymryd rhan mewn adnabod 
trwy fideo, ymddangos mewn rhes adnabod mewn adnabod mewn grwp, ni ddangosir 
y ddelwedd neu lun i dystion posibl eraill. 

9. Pan fo tyst sy'n mynychu adnabod trwy fideo, rhes adnabod neu adnabod mewn grwp 
eisoes wedi gweld ffotograffau neu ddelweddau cyfrifiadurol neu argraff gyfansawdd gan 
artist neu lun neu ddelwedd debyg (a chyfrifoldeb y swyddog sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad 



B 



191 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



yw rhoi gwybod hyn i'r swyddog adnabod), rhaid hysbysu'r sawl sydd dan amheuaeth 
a'u cyfreithiwr o'r ffaith cyn i'r dull adnabod gael ei gynnal. 

10. Ni fydd yr un o'r ffotograffau a ddangosir yn cael ei ddinistrio, boed rhywun yn cael ei 
adnabod neu beidio, oherwydd fe ellir gofyn amdanynt mewn llys. Bydd y ffotograffau 'n 
cael eu rhifo a Nun ar wahan yn cael ei gymryd o'r ffram neu ran o'r albwm y bu i'r tyst 
adnabod ohono fel cymorth tuag at ei ail-greu. 

(b) Dogfennau 

11. Os bydd rhywun yn cael ei adnabod neu beidio, fe wneir cofnod o ddangos y ffotograffau 
ar ffurflenni a ddarparwyd ar gyfer y pwrpas. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw beth a ddywedir 
gan y tyst am unrhyw adnabod neu'r modd y cafodd y dull adnabod ei gynnal, unrhyw 
resymau pam nad ydoedd yn bosibl i gydymffurfio ac unrhyw un o' ddarpariaethau Cod 
hwn sy'n rheoli dangos ffotograffau ac enw a safle y swyddog goruchwyliol. 

12. Bydd y swyddog goruchwyliol yn archwilio a llofnodi'r cofnod cyn gynted a phosibl. 



192 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



ATODIAD F - OLION BYSEDD, OLION ESGIDIAU A SAMPLAU - DINISTRIO A CHWILIADAU 
DYFALIADOL 

(a) Olion bysedd, olion esgidiau a samplau a gymerir mewn cysylltiad ag ymchwiliad troseddol 

1. Pan gymerir olion bysedd, olion esgidiau neu samplau DNA gan berson mewn cysylltiad 
ag ymchwiliad a phan nad yw'r person dan amheuaeth o ymwneud a'r drosedd, gweler 
Fl, rhaid eu dinistrio cyn gynted a'u bod wedi cyflawni pwrpas eu cymryd oni bai: 

(a) iddynt gael eu cymryd ar gyfer dibenion ymchwiliad i drosedd y cyhuddwyd y 
person ohoni; ac 

(b) y cymerwyd olion bysedd, olion esgidiau neu samplau hefyd gan y person a 
ddyfarnwyd yn euog ar gyfer dibenion yr ymchwiliad hwnnw. 

Fodd bynnag, yn unol a pharagraff 2, ni ellir defnyddio'r olion bysedd, olion esgidiau 
neu samplau, na'r wybodaeth sy'n deillio o samplau, yn yr ymchwiliad i unrhyw drosedd 
nac fel tystiolaeth yn erbyn person sydd, neu a fyddai, a hawl i gael yr olion bysedd, 
olion esgidiau neu samplau wedi eu dinistrio, gweler Nodyn F2. 

2. Nid yw'r angen i ddinistrio olion bysedd, olion esgidiau neu samplau DNA, a'r wybodaeth 
sy'n deillio o samplau, a'r cyfyngiadau ar eu cadw a'u defnydd ym mharagraff 1 yn 
berthnasol os yw'r person yn rhoi caniatad ysgrifenedig i'w holion bysedd, olion 
esgidiau neu samplau gael eu cadw a'u defnyddio wedi iddynt gyflawni diben eu 
cymryd, gweler Nodyn Fl. 

3 Pan fo olion bysedd neu samplau person i gael eu dinistrio: 

(a) rhaid dinistrio hefyd unrhyw gopi'au o'r olion bysedd; 

(b) gall y person fod yn dyst i ddinistrio'r olion bysedd neu'r copi'au os ydyw yn gofyn 
am gael gwneud hynny o fewn pum diwrnod i gael ei hysbysu fod y dinistrio'n 
angenrheidiol; 

(c) gwneir mynediad i ddata cyfrifiadurol am olion bysedd perthnasol yn amhosibl cyn 
gynted a bod hynny'n ymarferol a bydd y person yn cael tystysgrif i'w hysbysu o 
hyn o fewn tri mis i wneud cais; ac 

(d) ni all yr olion bysedd, y samplau, nac unrhyw wybodaeth sy'n deillio ohonynt, gael 
eu defnyddio wrth archwilio i unrhyw drosedd neu fel tystiolaeth yn erbyn y person 
sydd, neu a fyddai, a hawl i'w cael wedi eu dinistrio. 

4. Gellir cadw olion bysedd, olion esgidiau neu samplau, a'r wybodaeth sy'n deillio o 
samplau, a gymerwyd mewn cysylltiad ag ymchwiliad i drosedd ac nad oes angen eu 



B 



193 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



dinistrio, wedi iddynt gyflawni pwrpas eu cymryd ond ni ellir ond eu defnyddio ar gyfer 
dibenion sy'n ymwneud ag atal neu ddatrys trosedd, ymchwiliad i drosedd neu gynnal 
erlyniad o fewn, yn ogystal a'r tu allan, i'r Deyrnas Unedig a gallant hefyd fod yn destun 
archwiliad dyfaliadol. Mae hyn yn cynnwys eu gwirio yn erbyn cofnodion olion bysedd, 
olion esgidiau a samplau DNA eraill a gedwir gan, neu ar ran, yr heddlu ac awdurdodau 
gweithredu'r gyfraith eraill o fewn, yn ogystal a'r tu allan, i'r Deyrnas Unedig. 

(b) Olion bysedd a gymerir mewn cysylltiad ag ymholiadau'r Gwasanaeth Mewnfudo 

5. Rhaid i olion bysedd a gymerwyd ar gyfer ymholiadau'r Gwasanaeth Mewnfudo yn unol a 
phwerau a gweithdrefnau gwahanol i rai PACE ac sy'n gyfrifoldeb i'r Gwasanaeth Mewnfudo, 
nid yr heddlu, gael eu dinistrio fel a ganlyn: 

(a) rhaid i olion bysedd a phob copi gael eu dinistrio cyn gynted a phosibl os yw'r person 
y cymerwyd hwy ganddo yn profi ei fod yn ddinesydd Prydeinig neu'n Ddinesydd 
i'r Gymanwlad sydd a hawl i drigo yn y Deyrnas Unedig o dan Ddeddf Mewnfudo 
1971, adran 2(l)(b); 

(b) rhaid i olion bysedd a gymerwyd o dan y pwer ym mhamgraff 4.11(g) gan ddibynnydd 
i berson yn 4.11 (b) to (f) gael eu dinistrio pan fo olion bysedd y person hwnnw 
i gael eu dinistrio; 

(c) rhaid i olion bysedd a gymerwyd gan berson o dan unrhyw bwer fel ym mhamgraff 
4.11 gyda neu heb ganiatad y person nad ydynt wedi eu dinistrio yn unol a'r uchod, 
gael eu dinistrio o fewn deng mlynedd i gael eu cymryd neu o fewn cyfnod a nodir 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999, adran 143(5). 

Nodiadau arweiniad 

Fl Mae gan olion bysedd, olion esgidiau a samplau a roddir yn wirfoddol at ddibenion dileu 
ran bwysig iawn mewn niter o ymchwiliadau gan yr heddlu. O'r herwydd, mae'n bwysig 
iawn sicrhau nad yw gwirfoddolwyr dieuog yn cael eu dychryn rhag cymryd rhan a bod 
eu caniatad i'w holion bysedd, olion esgidiau a DNA gael eu defnyddio ar gyfer dibenion 
ymchwiliad penodol yn gwbl wybyddus a gwirfoddol. Os bydd yr heddlu neu wirfoddolwr 
am gadw olion bysedd, olion esgidiau neu sampl wedi i'r archwiliad penodol ddod i ben, 
mae'n bwysig fod caniatad y gwirfoddolwr i hyn hefyd yn gwbl wybyddus a gwirfoddol. 

Enghreifftiau o ganiatad ar gyfer: 

• DNA / olion bysedd/olion esgidiau - i'w defnyddio'n unig ar gyfer dibenion 

ymchwiliad penodol; 



194 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



• DNA / olion bysedd/olion esgidiau - i'w defnyddio mewn ymchwiliad penodol a'u 

cadw gan yr heddlu i'w defnyddio yn y dyfodol. 

I leihau'r perygl o ddryswch, dylai pob caniatad gael ei roi ar ei ben i hun a dylid gofyn 
i'r gwirfoddolwr arwyddo pob caniatad 



(a) DNA: 



(i) Sampl DNA a gymerwyd ar gyfer dibenion dileu neu fel rhan o sgrinio cudd- 
ymchwil ac i'w ddefnyddio'n unig ar gyfer dibenion yr ymchwiliad hwnnw a'i 
ddinistrio wedyn: 

"Rwy'n cytuno i'm DNA / swab ceg gael ei gymryd ar gyfer dadansoddiad 
fforensig. Deallaf y bydd y sampl yn cael ei ddinistrio ar ddiwedd yr achos 
ac ni fydd fy mhroffil ond yn cael ei ddefnyddio i'w gymharu a'r proffil staen 
troseddol yn yr archwiliad hwn. Rwyf wedi cael fy nghynghori y gall fod 
angen i'r person sy'n cymryd y sampl roi tystiolaeth a / neu ddarparu 
datganiad ysgrifenedig i'r heddlu yn gysylltiedig a'i gymryd." 

(ii) Sampl DNA i'w gadw ar y Gronfa Ddata DNA Genedlaethol a'i ddefnyddio 
yn y dyfodol: 

"Rwy'n cytuno i'm sampl DNA a'r wybodaeth sy'n deillio ohono gael ei gadw 
a'i ddefnyddio'n unig ar gyfer dibenion sy'n gysylltiedig ag atal a datrys 
troseddau, ymchwiliad i drosedd neu gynnal erlyniad un ai'n genedlaethol 
neu'n rhyngwladol." 

"Deallaf y gall y sampl hwn gael ei wirio'n erbyn cofnodion DNA eraill a 
gedwir gan, neu ar ran, awdurdodau gweithredu'r gyfraith perthnasol, un 
ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol." 

"Unwaith yr wyf wedi cytuno i'r sampl gael ei gadw a'i ddefnyddio rwy'n 
deall na allaf dynnu'r caniatad hwn yn 61." 



B 



(b) Olion bysedd: 



(i) Olion bysedd a gymerwyd ar gyfer dibenion dileu neu fel rhan o sgrinio 
cudd-ymchwil ac i'w defnyddio'n unig ar gyfer dibenion yr ymchwiliad 
hwnnw a'u dinistrio wedyn: 

"Rwy'n cytuno i'm holion bysedd gael eu cymryd ar gyfer dibenion dileu. 
Deallaf y bydd yr olion yn cael eu dinistrio ar ddiwedd yr achos ac na fydd 
fy olion bysedd ond yn cael eu cymharu ag olion bysedd o'r archwiliad hwn. 
Rwyf wedi cael fy nghynghori y gall fod angen i'r person sy'n cymryd yr olion 



195 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



bysedd roi tystiolaeth a / neu ddarparu datganiad ysghfenedig i'r heddlu 
yn gysylltiedig a 'u cymryd." 

(ii) Olion bysedd i'w cadw i'w defnyddio yn y dyfodol: 

"Rwy'n cytuno i'm holion bysedd gael eu cadw a'u defnyddio'n unig ar gyfer 
pwrpasa sy'n gysylltiedig ag atal neu ddatrys tmseddau, ymchwiliad i 
drosedd neu gynnal erlyniad un ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol." 

"Deallaf y gall fy olion bysedd gael eu gwiho'n erbyn cofnodion eraill a 
gedwir gan, neu ar ran, awdurdodau gweithredu'r gyfraith eraill, un ai'n 
genedlaethol neu'n rhyngwladol." 

"Unwaith yr wyf wedi cytuno i'm holion bysedd gael eu cadw a'u defnyddio 
rwy'n deall na allaf dynnu'r caniatad hwn yn 61." 

(c) Olion esgidiau: 

(i) Olion esgidiau a gymerwyd ar gyfer dibenion dileu neu fel rhan o sgrinio 
cudd-ymchwil ac i'w defnyddio'n unig ar gyfer dibenion yr ymchwiliad 
hwnnw a'u dinistrio wedyn: 

"Rwy'n cytuno i'm holion esgidiau gael eu cymryd ar gyfer dibenion dileu. 
Deallaf y bydd yr olion yn cael eu dinistrio ar ddiwedd yr achos ac na fydd 
fy olion esgidiau ond yn cael eu cymharu ag olion esgidiau o'r archwiliad 
hwn. Rwyf wedi cael fy nghynghori y gall fod angen i'r person sy'n cymryd 
yr olion bysedd roi tystiolaeth a / neu ddarparu datganiad ysgrifenedig i'r 
heddlu yn gysylltiedig a'u cymryd." 

(ii) Olion esgidiau i'w cadw i'w defnyddio yn y dyfodol: 

"Rwy'n cytuno i'm holion esgidiau gael eu cadw a'u defnyddio'n unig ar 
gyfer pwrpasau sy'n gysylltiedig ag atal neu ddatrys tmseddau, ymchwiliad 
i drosedd neu gynnal erlyniad un ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol." 

"Deallaf y gall fy olion esgidiau gael eu gwiho'n erbyn cofnodion eraill a 
gedwir gan, neu ar ran, awdurdodau gweithredu'r gyfraith eraill, un ai'n 
genedlaethol neu'n rhyngwladol." 

"Unwaith yr wyf wedi cytuno i'm holion esgidiau gael eu cadw a'u defnyddio 
rwy'n deall na allaf dynnu'r caniatad hwn yn 61." 

F2 Mae'r darpariaethau ar gyfer cadw olion bysedd, olion esgidiau a samplau ym 
mharagraff 1 yn caniatau i'r holl olion bysedd, olion esgidiau a samplau mewn achos fod ar 
gael ar gyfer unrhyw ymchwiliad camweinyddu cyfiawnder all ddigwydd yn ddiweddarach. 

196 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu 



B 



197 



Codau ymarfer Cod D Adnabod pobi gan swyddogion yr heddlu 



13 



198 



DEDDF YR HEDDLU A THYSTIOLAETH DROSEDDOL 1984 (PACE) 



COD E 



COD YMARFER AR GYFER RECORDIO CYFWELIADAU 
SAIN GYDA PHOBL DAN AMHEUAETH 



a 



Cychwyniad - Trefniadau Trosiannol 

Mae'rcod hwn yn berthnasol i gyfweliadau a gynhaliwyd 
ar 61 hanner nos ar 31 Gorffennaf 2004, hyd yn oed os yw'r 
cyfweliad wedi cychwyn cyn yr adeg hynny. 



199 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



B 



1 Cyffredinol 

1.1 Mae'n rhaid i'r Cod Ymarfer yma fod ar gael yn hwylus ar gyfer dibenion ymgynghori: 

• swyddogion yr heddlu 

• pobl yn y ddalfa 

• aelodau o'r cyhoedd. 

1.2 Nid yw'r Nodiadau arweiniad a gynhwysir yn ddarpariaethau o'r Cod yma. 

1.3 Ni fydd dim yn y Cod yma yn tynnu oddi ar ofynion Cod C, sef y Cod Ymarfer ar gyfer 
cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu. 

1.4 Nid yw'r Cod yma'n berthnasol i'r bobl hynny a restrwyd yn Cod C, paragraff 1.12. 

1.5 Mae ystyr y term: 

• 'oedolyn priodol' yr un fath ag ydyw yn Cod C, paragraff 1.1 

• 'cyfreithiwr' yr un fath ag ydyw yn Cod C, paragraff 6.12. 

1.6 Yn y Cod yma mae: 

(aa) 'cyfrwng recordio' yn golygu unrhyw fath o gyfrwng recordio sain datodadwy (megis 
teip magnetig, disg optegol neu gof cyflwr caled) y ge Mir ei chwarae a'i gopio. 

(a) 'person dynodedig' yn golygu rhywun ar wahan i swyddog yr heddlu, a ddynodwyd 
o dan Deddf Diwygio'r Heddlu 2002, Rhan 4 sydd a phwerau a dyletswyddau 
penodedig swyddogion yr heddlu a roddwyd iddynt neu a orfodwyd arnynt; 

(b) unrhyw gyfeiriad at swyddog yr heddlu yn cynnwys person dynodedig sy'n gweithredu 
wrth ymarfer neu gyflawni'r pwerau a'r dyletswyddau a roddwyd iddo/iddi neu a 
orfodwyd arno/arni gan eu dynodiad. 

1.7 Os yw'r pwer a roddwyd i berson dynodedig: 

(a) yn caniatau defnyddio grym rhesymol pan y'i defnyddir gan swyddog yr heddlu, 
mae gan y person dynodedig sy'n defnyddio'r pwer yna yr un hawl i ddefnyddio grym; 

(b) yn cynnwys pwer i ddefnyddio grym i gael mynediad i unrhyw eiddo, ni all y person 
dynodedig ymarfer y pwer yma ac eithrio: 

(i) ym mhresenoldeb, ac o dan oruchwyliaeth swyddog o'r heddlu; neu 

(ii) ar gyfer dibenion: 



200 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



• achub bywyd neu atal niwed corfforol; neu 

• rhwystro difrod difrifol i eiddo. 

1.8 Nid oes dim yn y Cod yma yn atal swyddog y ddalfa, neu swyddog arall y rhoddwyd 
gwarchodaeth o'r sawl sydd yn y ddalfa iddynt, rhag caniatau i staff yr heddlu nad ydynt 
yn bersonau dynodedig i gyflawni gweithdrefnau neu dasgau unigol yn yr orsaf heddlu 
os yw'r gyfraith yn caniatau hynny. Fodd bynnag, mae'r swyddog yn dal yn gyfrifol am 
sicrhau bod y gweithdrefnau a'r tasgau'n cael eu cyflawni'n gywir yn unol a'r Codau 
hyn. Mae'n rhaid i unrhyw berson lleyg o'r fath fod: 

(a) yn berson a gyflogir gan awdurdod heddlu sy'n cynnal gwasanaeth heddlu ac o 
dan reolaeth a chyfarwyddyd Prif Swyddog yr heddlu yna; neu 

(b) yn gyflogedig gan person y mae gan yr heddlu gytundeb a hwy ar gyfer cyflenwi 
gwasanaethau sy'n ymwneud a phobl a arestir neu sydd yn cael eu cadw fel arall. 

1.9 Mae'n rhaid i bersonau dynodedig a staff yr heddlu gadw mewn cof unrhyw ddarpariaethau 
perthnasol o'r Codau Ymarfer. 

1.10 Mae cyfeiriadau at lyfr poced yn cynnwys unrhyw lyfr cofnodi swyddogol a ddosbarthwyd 
i swyddogion yr heddlu neu aelodau eraill o staff yr heddlu. 

1.11 Mae cyfeiriadau at swyddog y ddalfa yn cynnwys rhai sydd yn cyflawni swyddogaethau 
swyddog y ddalfa. 

2 Recordio a selio prif recordiadau 

2.1 Bydd recordio cyfweliadau ar dap yn cael ei wneud mewn ffordd agored er mwyn ennyn 
hyder yn ei ddibynadwyedd fel cofnod diduedd a chywir o'r cyfweliad. 

2.2 Bydd un tap, y prif dap, yn cael ei selio ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth. 
Defnyddir ail dap fel copi gweithredol. Y prif dap yw un o'r ddau dap a ddefnyddir mewn 
peiriant recordio dec dau dap neu yr unig dap mewn peiriant recordio dec un tap. Y copi 
gweithredol yw naill ai'r ail/trydydd tap a ddefnyddir mewn peiriant recordio dec dau/tri 
dap neu gopi o'r prif dap a wnaed gan beiriant recordio dec un tap. Gweler Nodiadau 
2A a2B 

2.3 Nid oes dim yn y Cod yma yn gofyn am gofnodi neu ddatgelu pwy yw'r swyddogion yr 
heddlu neu staff yr heddlu sy'n cynnal cyfweliadau: 

(a) yn achos ymholiadau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i derfysgaeth; neu 

(b) os oes gan y cyfwelydd le rhesymol i gredu y gallai cofnodi neu ddatgelu ei enw 
ei roi mewn perygl; 

201 



B 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



B 



Mewn achosion o'r fath dylai'r cyfwelwyr ddefnyddio gwarant neu rifau adnabod eraill 
ac enw'r orsaf heddlu. Gweler Nodyn 2C 

Nodiadau arweiniad 

2A Pwrpas selio'r prif dap ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth yw dangos bod 
cyfanrwydd tap yn cael ei ddiogelu. Os defnyddir peiriant recordio dec un tap yna mae'n 
rhaid gwneud y copi gweithredol o'r prif dap ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth 
a heb i'r prif dap fynd o olwg y sawl sydd dan amheuaeth. Bydd y copi gweithredol yn 
cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud copiau ychwanegol os bydd angen. 

2B Mae cyfeiriad at 'tapiau' yn cynnwys 'tap', os defnyddir peiriant recordio dec un tap. 

2C Pwrpas paragraff 2.3(b) yw amddiffyn rhai sydd wedi ymwneud ag ymchwiliadau difrifol 
i dor-cyfraith trefnedig neu arestio pobl sydd dan amheuaeth sy'n dreisiol iawn He mae 
yno wybodaeth ddibynadwy y gallai'r rhai a arestiwyd neu eu cymdeithion fygwth neu achosi 
niwed i'r rhai dan sylw. Lie ceir amheuaeth, dylid ymgynghori gyda swyddog o safle arolygydd 
neu uwch. 

3 Cyfweliadau i'w recordio ar dap 

3.1 Yn ddarostyngedig i baragraffau 3.3 a 3.4, bydd recordiad tap yn cael ei ddefnyddio 
mewn gorsafoedd heddlu ar gyfer unrhyw gyfweliad: 

(a) gyda pherson y rhoddwyd rhybudd iddo/iddi o dan Cod C, adran 10 gyda golwg 
ar unrhyw drosedd cyhuddadwy, yn cynnwys trosedd sydd yn brofadwy y naill 
ffordd neu'r Hall; gweler Nodyn 3A. 

(b) sydd yn digwydd o ganlyniad i gyfwelydd mewn achos eithriadol yn rhoi cwestiynau 
pellach i'r sawl sydd dan amheuaeth ynglyn a throsedd a ddisgrifir ym mharagraff 
3.1(a) ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o'r drosedd, neu eu hysbysu y gellir eu herlyn 
am y drosedd honno; gweler Cod C, paragraff 16.5. 

(c) pan yw cyfwelydd am ddweud wrth berson, ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o drosedd, 
neu eu hysbysu y gellir eu herlyn am drosedd a ddisgrifir ym mharagraff 3.1(a), 
ynghylch unrhyw ddatganiad ysgrifenedig neu gyfweliad gyda rhywun arall; gweler 
Cod C, paragraff 16.4. 

3.2 Mae Deddf Terfysgaeth 2000 yn gwneud darpariaeth ar wahan i God Ymarfer ar gyfer 
recordio cyfweliadau'r rhai hynny sy'n cael eu harestio o dan Adran 41 neu a gedwir yn 
y ddalfa o dan Atodlen 7 y Ddeddf ar dap. Nid yw darpariaethau'r Cod yma yn berthnasol 
i gyfweliadau o'r fath. 

3.3 Fe all y swyddog y ddalfa awdurdodi'r cyfwelydd i beidio recordio'r cyfweliad ar dap pan: 



202 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



(a) nad yw'n ymarferol resymol oherwydd methiant offer neu os nad oes ystafell gyfweld 
neu recordydd addas ar gael a bod y swyddog awdurdodi'n ystyried, ar sail resymol, 
na ddylid gohirio'r cyfweliad; neu 

(b) os yw'n glir o'r cychwyn na fydd yno erlyniad. 

Noder: Yn yr achosion yma dylid cofnodi'r cyfweliad yn ysgrifenedig yn unol a Chod C, 
adran 11. Ym mhob achos bydd swyddog y ddalfa yn cofnodi'r rhesymau penodol am 
beidio recordio ar dap. Gweler Nodyn 3B 

3.4 Os yw person yn gwrthod mynd i mewn neu aros mewn ystafell gyfweld addas, gweler 
Cod C paragraff 12.5, ac os yw'r swyddog y ddalfa ar sail resymol, o'r farn na ddylid 
gohirio'r cyfweliad, fe all, yn 61 disgresiwn y swyddog y ddalfa, gynnal y cyfweliad mewn 
cell trwy ddefnyddio offer recordio symudol neu, os nad oes offer o'r fath ar gael ge Mir 
cofnodi'r cyfweliad yn ysgrifenedig fel yn Cod C, adran 11. Cofnodir y rhesymau am hyn. 

3.5 Bydd pob cyfweliad yn ei gyfanrwydd yn cael ei recordio, yn cynnwys cymryd datganiad 
a darllen y datganiad hynny yn 61. 

Nodiadau arweiniad 

3A Nid oes dim yn y Cod yma a fwriadwyd i wahardd gwneud recordiad ar dap yn 61 disgresiwn 
yr heddlu o gyfweliadau mewn gorsafoedd heddlu gyda phobl y rhoddwyd rhybudd iddynt 
parthed troseddau na chafodd eu cynnwys ym mharagraff 3.1, neu ymatebion a wnaed 
gan bersonau ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o gyflawni trosedd, neu eu hysbysu y gellir 
eu herlyn am drosedd, cyhyd ag y cydymffurfir a'r Cod yma. 

3B Fe all penderfyniad i beidio recordio cyfweliad ar dap am ba reswm bynnag fod yn destun 
sylw mewn llys. Dylai'r swyddog awdurdodi fod yn barod i gyfiawnhau'r penderfyniad hwnnw. 

4 Y cyfweliad 

(a) Cyffredinol 

4.1 Bydd darpariaethau Cod C: 

• adrannau 10 ac 11, a'r Nodiadau arweiniad perthnasol yn gymwys ar gyfer 
cynnal cyfweliadau y mae'r Cod yma'n cyfeirio atynt 

• paragraffau 11.7 i 11.14 yn gymwys yn unig pan fydd angen cofnod ysgrifenedig. 

4.2 Mae Cod C, paragraffau 10.10, 10.11 ac Atodiad C yn disgrifio'r cyfyngiad ar ddod i 
gasgliadau niweidiol pan yw y sawl sydd dan amheuaeth yn methu neu'n gwrthod dweud 
dim am ei ymwneud a'r drosedd wrth gael ei gyfweld neu ar 61 cael ei gyhuddo neu ei 

203 



B 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



B 



hysbysu o erlyniad posib, a sut y mae hynny'n effeithio ar delerau'r rhybudd a phennu 
os a chan bwy y ge Mir rhoi rhybudd arbennig o dan adrannau 36 a 37. 

(b) Cychwyn cyfweliadau 

4.3 Pan fydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei hebrwng i'r ystafell gyfweld bydd y cyfwelydd, 
heb oedi, ond ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth, yn llwytho'r recordydd a 
thapiau glan a'i osod i recordio. Mae'n rhaid agor neu ddadbacio'r tapiau ym mhresenoldeb 
y sawl sydd dan amheuaeth. 

4.4 Dylai'r cyfwelydd ddweud wrth y sawl sydd dan amheuaeth ynglyn a'r recordiad tap. 
Bydd y cyfwelydd: 

(a) yn dweud fod y cyfweliad yn cael ei recordio ar dap 

(b) yn ddarostyngedig i baragraff 2.3, yn rhoi ei enw a'i safle ac enw a safle unrhyw 
gyfwelydd arall sy'n bresennol 

(c) yn gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth ac unrhyw barti arall sy'n bresennol e.e. 
cyfreithiwr, i enwi eu hunain 

(d) yn nodi dyddiad, amser cychwyn a lleoliad y cyfweliad 

(e) yn dweud y bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei hysbysu o'r hyn fydd yn 
digwydd i'r tapiau. 

Gweler Nodyn 4A 

4.5 Bydd y cyfwelydd: 

• yn rhoi rhybudd i'r sawl sydd dan amheuaeth, gweler Cod C, adran 10 

• yn atgoffa'r sawl sydd dan amheuaeth o'i hawl i gyngor cyfreithiol am ddim, gweler 
Cod C.paragraff 11.2. 

4.6 Bydd y cyfwelydd yn dwyn unrhyw ddatganiad neu ddistawrwydd arwyddocaol i sylw'r sawl 
sydd dan amheuaeth; gweler Cod C, paragraff 11.4. 

(c) Cyfweliadau gyda phobl fyddar 

4.7 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn fyddar neu os amheuir ei fod a nam ar y clyw, 
yna bydd y cyfwelydd yn gwneud nodyn ysgrifenedig o'r cyfweliad yn unol a Cod C, ar yr 
un pryd a'i recordio ar dap yn unol a'r Cod yma. Gweler Nodiadau 4B a 4C. 



204 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



(d) Gwrthwynebiadau a chwynion gan y sawl sydd dan amheuaeth 

4.8 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn gwrthwynebu recordio'r cyfweliad ar dap, ar gychwyn 
y cyfweliad, yn ystod y cyfweliad neu yn ystod toriad yn y cyfweliad, yna bydd y cyfwelydd 
yn egluro bod y cyfweliad yn cael ei recordio ar dap a bod y Cod yn ei gwneud yn ofynnol 
cofnodi gwrthwynebiad y sawl sydd dan amheuaeth ar dap. Ar 61 recordio unrhyw 
wrthwynebiadau ar dap neu fod y sawl sydd dan amheuaeth wedi gwrthod recordio ei 
wrthwynebiadau, bydd y cyfwelydd yn dweud ei fod yn diffodd y recordydd, gan roi ei 
resymau ac yna'n ei ddiffodd. Yna bydd y cyfwelydd yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r 
cyfweliad fel yn Cod C, adran 11. Os, fodd bynnag, bod y cyfwelydd yn rhesymol o'r farn 
y gall fynd ymlaen i holi'r sawl sydd dan amheuaeth gyda'r tap yn dal i recordio, yna fe 
all y cyfwelydd wneud hynny. Gweler Nodyn 4D 

4.9 Os gwneir cwyn yng nghwrs cyfweliad gan neu ar ran y person sy'n cael ei holi e 
ynghylch darpariaethau'r Cod yma neu Cod C, yna bydd y cyfwelydd yn gweithredu fel 
yn Cod C, paragraff 12.9. Gweler Nodiadau 4E a 4F 

4.10 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn nodi ei fod am son wrth y cyfwelydd am faterion 
nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig a'r drosedd ac os nad yw'n barod i'r materion 
hyn gael eu recordio ar dap, yna dylid rhoi cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth i ddweud 
hynny wrth y cyfwelydd ar ddiwedd y cyfweliad ffurfiol. 

(e) Newid cyfryngau recordio 

4.11 Pan fydd y recordydd yn dangos nad oes llawer o amser yn weddill ar y tapiau, yna bydd 
y cyfwelydd yn dweud wrth y sawl sydd dan amheuaeth bod y tapiau yn dod i'w diwedd 
ac yn dirwyn rhan honno'r cyfweliad i ben. Os bydd y cyfwelydd yn gadael yr ystafell i 
nol ail set o dapiau, yna ni bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei adael heb neb 
arall yn bresennol. Bydd y cyfwelydd yn tynnu'r tapiau o'r recordydd tap ac yn rhoi'r tapiau 
newydd, a fydd yn cael eu dadbacio neu eu hagor ym mhresenoldeb y sawl sydd dan 
amheuaeth. Dylid gosod y recordydd tap i recordio'r tapiau newydd. Er mwyn osgoi 
dryswch rhwng y tapiau, bydd y cyfwelydd yn marcio'r tapiau gyda chyfeirnod yn union 
ar 61 eu tynnu o'r recordydd tap. 

(f) Toriad yn ystod y cyfweliad 

4.12 Ar adeg toriad mewn cyfweliad, bydd y ffaith bod toriad yn digwydd, y rheswm dros 
hynny a'r amser yn cael eu recordio ar dap. 

4.12A Ar adeg toriad a phan fydd y sawl sydd dan amheuaeth yn gadael yr ystafell gyfweld, 
bydd y tapiau'n cael eu tynnu o'r recordydd tap gan ddilyn y gweithdrefnau ar gyfer cwblhau 
cyfweliad; gweler paragraff 4.18. 

205 



B 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



B 



4.13 Os yw'r toriad yn un byr a'r sawl sydd dan amheuaeth a'r cyfwelydd yn aros yn yr ystafell 
gyfweld, yna ge Mir diffodd y recordydd tap. Nid oes angen tynnu'r tapiau a phan bydd 
y cyfweliad yn ailgychwyn dylai'r recordiad tap barhau ar yr un tapiau. Bydd amser 
ailgychwyn y cyfweliad yn cael ei recordio ar dap. 

4.14 Yn dilyn unrhyw doriad yn ystod cyfweliad mae'n rhaid i'r cyfwelydd, cyn ailgychwyn y 
cyfweliad, atgoffa'r sawl sy'n cael ei holi eu bod yn parhau o dan rybudd neu, os oes 
unrhyw amheuaeth, roi'r rhybudd yn llawn eto. Gweler Nodyn 4G 

(g) Offer recordio yn methu 

4.15 Os bydd nam ar yr offer y gellir ei gywiro'n gyflym, e.e. trwy osod tapiau newydd yn y 
peiriant, yna bydd y cyfwelydd yn dilyn y gweithdrefnau priodol fel ym mharagraff 4.11. 
Ar 61 ailgychwyn recordio bydd y cyfwelydd yn egluro yr hyn ddigwyddodd ac yn cofnodi'r 
amser yr ailgychwynnwyd y cyfweliad. Os, fodd bynnag, na fydd yn bosib ailgychwyn 
recordio ar y recordydd tap hwnnw ac os nad oes recordydd tap arall ar gael yn hwylus, 
yna fe all y cyfweliad barhau heb gael ei recordio. Os digwydd hyn, bydd y cyfwelydd yn 
ceisio awdurdod y swyddog y ddalfa fel ym mharagraff 3.3. Gweler Nodyn 4H 

(h) Tynnu tapiau o'r recordydd 

4.16 Ar 61 tynnu tapiau o'r recordydd yn ystod y cyfweliad, fe'u cedwir gan ddilyn y gweithdrefnau 
a nodir ym mharagraff 4.18. 

(i) Diwedd y cyfweliad 

4.17 Ar ddiwedd y cyfweliad, cynigir cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth i egluro unrhyw beth 
y mae ef neu hi wedi'i ddweud a gofynnir iddynt a oes yno rywbeth y maent yn dymuno 
ei ychwanegu. 

4.18 Ar ddiwedd y cyfweliad, yn cynnwys cofnodi a darllen yn 61 unrhyw ddatganiad ysgrifenedig, 
bydd yr amser yn cael ei gofnodi a'r recordydd tap yn cael ei ddiffodd. Bydd y cyfwelydd 
yn selio'r prif dap gyda label prif dap ac yn ei drin fel tystiolaeth yn unol a gorchmynion 
sefydlog yr heddlu. Bydd y cyfwelydd yn llofnodi'r label ac yn gofyn i'r sawl sydd dan 
amheuaeth ac unrhyw drydydd parti sy'n bresennol yn ystod y cyfweliad i'w lofnodi. Os 
yw'r sawl sydd dan amheuaeth neu drydydd parti yn gwrthod llofnodi'r label bydd swyddog 
o safle arolygydd o leiaf, neu os nad yw ar gael y swyddog y ddalfa, yn cael ei alw i 
mewn i'r ystafell gyfweld gan ofyn iddynt i'w lofnodi, yn ddarostyngedig i baragraff 2.3. 

4.19 Bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn derbyn hysbysiad a fydd yn egluro: 

• sut y defnyddir y recordiad tap 



206 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



• y trefniadau ar gyfer cael mynediad i'r tap 

• os bydd y person yn cael ei gyhuddo neu'n cael ei hysbysu o fwriad i'w h/erlyn, 
yna bydd copi o'r tap yn cael ei ddarparu cyn gynted ag sy'n ymarferol neu fel a 
gytunwyd fel arall rhwng y sawl sydd dan amheuaeth ar heddlu. 

Nodiadau arweiniad 

4A Ar gyfer dibenion adnabod llais dylai'r cyfwelydd ofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth ac 
unrhyw bobl era/'// sy'n bresennol i gyflwyno eu hunain. 

4B Bwriad y ddarpariaeth yma yw rhoi hawliau mynediad cydradd i berson sydd yn fyddar 
neu sydd a nam ar y clyw at y cofnod llawn o'r cyfweliad cyn belled ag y mae hynny'n 
bosib trwy ddefnyddio recordiad sain. 

4C Mae darpariaethau Cod C, adran 13 ar cyfieithwyr ar gyfer pobl fyddar neu ar gyfer 
cyfweliadau gyda rhai sydd dan amheuaeth sy'n cael trafferth dealt Saesneg yn dal yn 
berthnasol. Fodd bynnag, mewn cyfweliad sy'n cael ei recordio ar dap mae'r gofyniad i'r 
cyfwelydd sicrhau bod y cyfieithydd yn gwneud nodyn ar wahan o'r cyfweliad yn 
berthnasol i baragraff 4.7 yn unig (cyfweliadau gyda phobl fyddar). 

40 Dylai'r cyfwelydd gofio y gallai penderfyniad i barhau i recordio yn erbyn dymuniad y sawl 
sydd dan amheuaeth fod yn destun sylw mewn llys. 

4E Os gelwir ar y swyddog y ddalfa i ddelio gyda'r gwyn, yna dylid, os yw hynny'n bosib, 
gadael y recordydd tap, i chwarae nes y bydd y swyddog y ddalfa wedi dod i mewn i'r 
ystafell a siarad gyda'r sawl sy'n cael ei gyfweld. Dylid parhau neu derfynu'r cyfweliad 
ddigwydd yn 61 disgresiwn y cyfwelydd gan aros gweithredu gan arolygydd o dan Cod C, 
paragraff 9.2. 

4F Os yw'r gwyn yn ymwneud a mater nadyw'n gysylltiedig a'r Cod hwn neu God C,yna bydd 
y penderfyniad i barhau yn cael ei wneud yn 61 disgresiwn y cyfwelydd. Pan fydd y 
cyfwelydd yn penderfynu parhau a'r cyfweliad, yna bydd yn dweud wrth y sawl sydd dan 
amheuaeth y bydd y gwyn yn cael ei dwyn i sylw'r swyddog y ddalfa ar ddiwedd y cyfweliad. 
Ar ddiwedd y cyfweliad mae'n rhaid i'r cyfwelydd, cyn gynted ag sy'n ymarferol, hysbysu'r 
swyddog y ddalfa ynghylch bodolaeth a natur y gwyn a wnaed. 

4G Dylai'r cyfwelydd gofio efallai y bydd angen dangos i'r llys na ddigwyddodd ddim yn ystod 
toriad neu rhwng cyfweliadau a ddylanwadodd ar dystiolaeth y sawl sydd dan amheuaeth 
a recordiwyd. Ar 61 toriad neu ar gychwyn cyfweliad dilynol, dylai'r cyfwelydd ystyried crynhoi 
ar dap y rheswm dros y toriad gan gadarnhau hynny gyda'r sawl sydd dan amheuaeth. 



B 



207 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



B 



AH Lie mae'r cyfweliad yn cael ei recordio a lie mae'r cyfrwng recordio neu'r offer recordio 
yn torri dylai'r swyddog sy'n cynnal y cyfweliad ddirwyn y cyfweliad i ben ar unwaith. Lie 
mae rhan o'r cyfweliad heb ei effeithio gan y nam a lie gelir ei ddefnyddio o hyd ar y 
cyfrwng recordio, yna dylid gwneud copi o'r cyfrwng hynny a'i selio ym mhresenoldeb y 
sawl sydd dan amheuaeth gan ailgychwyn y cyfweliad trwy ddefnyddio offer/cyfrwng 
newydd yn 61 yr angen. Os bydd cynnwys y cyfweliad wedi ei golli'n llwyr rhaid selio'r 
cyfrwng ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth ac ail ddechrau'r cyfweliad. Os nad 
oes modd atgyweirio'r offer recordio neu os nad oes offer newydd ar gael ar unwaith 
ynadylid recordio'r cyfweliad yn unol a Chod C, adran 11. 

5 Ar 61 y cyfweliad 

5.1 Bydd y cyfwelydd yn gwneud nodyn yn ei lyfr poced bod y cyfweliad wedi cael ei gynnal, a'i fod 
wedi'i recordio ar dap, yn ogystal a nodi amser, hyd a dyddiad y cyfweliad a chyfeirnod y prif dap. 

5.2 Os nad oes achos yn dilyn gyda golwg ar y person y recordiwyd ei gyfweliad, yna mae'n 
rhaid cadw'r tapiau'n ddiogel fel ym mharagraff 6.1 a Nodyn 6A. 

Nodyn arweiniad 

5/4 Dylid gwneud unrhyw gofnod ysgrifenedig o gyfweliad a recordiwyd ar dap yn unol a'r 
arweiniad cenedlaethol a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol. 

6 Diogelwch tapiau 

6.1 Bydd y swyddog sydd yng ngofal pob gorsaf heddlu lie recordir cyfweliadau gyda phersonau 
sydd dan amheuaeth yn gwneud trefniadau ar gyfer cadw prif recordiadau yn ddiogel 
a rhoi cyfrif am symudiadau'r prif dapiau ar yr un sail a deunydd y gellir ei ddefnyddio 
ar gyfer dibenion tystiolaeth, yn unol a gorchmynion sefydlog yr heddlu. Gweler Nodyn 6A 

6.2 Nid oes gan swyddog yr heddlu awdurdod i dorri'r sel ar brif dap sydd ei angen ar gyfer 
prawf troseddol neu achos apel. Os bydd angen cael mynediad at y prif dap, yna bydd y 
swyddog yr heddlu yn trefnu ar gyfer torri ei sel ym mhresenoldeb cynrychiolydd Gwasanaeth 
Erlyn y Goron. Dylid hysbysu'r diffynnydd neu ei gynrychiolydd cyfreithiol gan roi cyfle 
rhesymol iddynt fod yn bresennol. Os yw'r diffynnydd neu ei gynrychiolydd cyfreithiol yn 
bresennol yna fe'u gwahoddir i ailselio a llofnodi'r prif dap. Os yw'r naill neu'r Hall yn gwrthod 
neu os nad oes yr un ohonynt yn bresennol yna dylid gwneud hyn gan gynrychiolydd 
Gwasanaeth Erlyn y Goron. Gweler Nodiadau 6B a 6C 

6.3 Os nad oes achos troseddol yn deillio neu os yw'r prawf troseddol ac, os yn berthnasol, 
yr achos apel y mae'r cyfweliad yn ymwneud a hwy wedi eu terfynu, yna prif swyddog yr 
heddlu sydd yn gyfrifol am sefydlu trefniadau ar gyfer torri'r sel ar y prif dap, os oes angen. 

208 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweiiadau ar dap gyda phobl dan amheuaeth 



6.4 Pan yw sel y prif dap yn cael ei thorri, rhaid cofnodi'r drefn a ddilynwyd, yn cynnwys y 
dyddiad, amser, lie a'r bobl oedd yn bresennol. 

Nodiadau arweiniad 

6A Mae'r adran hon yn ymwneud a diogelwch y prif dap a seliwyd ar ddiwedd y cyfweliad. 
Mae'n rhaid cymryd gofal o gop'fau gweithredol tapiau oherwydd fe allai eu colli neu eu 
difa arwain at yr angen i gael mynediad at y prif dapiau. 

6S Os cyflwynwyd y tap i lys y goron i'w gadw ar 61 traddodi ar gyfer prawf yna bydd erlynydd 
y goron yn gwneud cais i brif glerc canolfan llysy goron ar gyfer rhyddhau'r tap i'w ddadselio 
gan erlynydd y goron. 

6C Dylid ystyried bod unrhyw gyfeiriad ar Wasanaeth Erlyn y Goron neu erlynydd y goron yn 
rhan hon y Cod yn cynnwys unrhyw gorff neu berson a chyfrifoldeb statudol ar gyfer 
erlyn y mae'r heddlu'n cynnal unrhyw gyfweliadau a recordiwyd ar dap ar ei ran. 



B 



209 



Codau ymarfer - Cod E recordio cyfweliadau ar dap gyda phobl dan amheuaetn 



B 



Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 



COD F 



COD YMARFER AR GYFER RECORDIO CYFWELIADAU 
FIDEO GYDA SAIN GYDA PHOBL DAN AMHEUAETH 



B 



Cychwyniad 

Dylid ystyried cynnwys y cod yma os yw swyddog cyfweld yn penderfynu 

gwneud recordiad gweledol a sain o gyfweliad gyda rhywun dan amheuaeth 

ar ol hanner nos ar 31 Rhagfyr 2005. Nid oes gofyniad statudol 

i wneud recordiad gweledol o gyfweliadau. 



211 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



1 Cyffredinol 

1.1 Mae'n rhaid i'r Cod Ymarfer yma fod ar gael yn hwylus ar gyfer dibenion ymgynghori 
gan swyddogion yr heddlu, staff yr heddlu, pobl yn y ddalfa ac aelodau o'r cyhoedd. 

1.2 Nid yw'r Nodiadau Arweiniad a gynhwysir yn ddarpariaethau o'r Cod yma. Maent yn 
ffurfio arweiniad i swyddogion heddlu ac eraill ynghylch ei weithredu a'i ddehongli. 

1.3 Ni fydd dim yn y Cod yma yn tynnu oddi ar ofynion y Cod Ymarfer ar gyfer Cadw, Trin a 
Holi Pobl gan Swyddogion yr Heddlu (Cod C). [Gweler Nodyn 1A]. 

1.4 Nodir y cyfweliadau sy'n berthnasol i'r Cod hwn ym mharagraffau 3.1 - 3.3. 

1.5 Yn y Cod yma, mae ystyr y term "oedolyn priodol", "cyfreithiwr" a "cyfweliad" yr un fath 
ag ydynt yn Nghod C. Bydd darpariaethau cyfatebol a Nodiadau Arweiniad Cod C sy'n 
berthnasol i'r termau hynny hefyd yn gymwys lie bo hynny'n briodol. 

1.6 Bydd unrhyw gyfeiriad yn y Cod yma at recordiad fideo yn golygu recordiad fideo a sain. 

1.7 Mae cyfeiriadau at "lyfr poced" yn cynnwys unrhyw lyfr cofnodi swyddogol a 
ddosbarthwyd i swyddogion yr heddlu. 

Nodyn Arweiniad 

1A Fel ym mharagraff 1.9, Cod C, mae cyfeiriadau at swyddog y ddalfa yn cynnwys rhai 
sydd yn cyflawni swyddogaethau swyddog y ddalfa. 

2 Recordio a selio prif dapiau 

2.1 Bydd recordio cyfweliadau ar fideo yn cael ei wneud mewn ffordd agored er mwyn 
ennyn hyder yn ei ddibynadwyedd fel cofnod diduedd a chywir o'r cyfweliad. [Gweler 
Nodyn 2A]. 

2.2 Gosodir y camera(au) yn yr ystafell gyfweld er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys cymaint 
ag sy'n ymarferol bosib o'r ystafell yn ystod cyfweliadau. 

2.3 Bydd y cyfrwng recordio ardystiedig o ansawdd da, yn newydd a heb ei ddefnyddio o'r 
blaen. Pan roddir y cyfrwng recordio ardystiedig yn y peiriant recordio a'i roi i recordio, 
bydd y dyddiad a'r amser cywir, mewn oriau a munudau, yn cael eu harosod yn 
awtomatig yn ystod y recordiad i gyd. [Gweler Nodyn 2B]. 

2.4 Bydd un copi o'r dull recordio ardystiedig, y cyfeirir ato yn y Cod hwn fel y prif gopi, yn 
cael ei selio cyn iddo adael presenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth. Defnyddir ail 
gopi fel copi gweithredol. [Gweler Nodyn 2C a 2D]. 



212 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



2.5 Nid oes dim yn y Cod yma yn gofyn am gofnodi neu ddatgelu pwy yw'r swyddog heddlu os: 

(a) yw'r cyfweliad neu'r cofnod yn gysylltiedig ag unigolyn a gedwir o dan Ddeddf 
Terfysgaeth 2000; neu ymchwilio i derfysgaeth; neu 

(b) fel arall os oes gan y swyddog le rhesymol i gredu y gallai cofnodi neu ddatgelu 
ei enw ei roi mewn perygl. 

Mewn achosion o'r fath bydd gan swyddogion eu cefnau at y camera ac yn defnyddio 
gwarant neu rifau adnabod eraill ac enw eu gorsaf heddlu. Bydd achosion o'r fath a'r 
rhesymau perthnasol yn cael eu cofnodi yng nghofnod y ddalfa. [Gweler Nodyn 2E] 

Nodiadau arweiniad 

2A Bydd swyddogion cyfweld yn dymuno trefnu bod trefniadau recordio mor anymwthgar a 
phosib. Rhaid iddi fod yn glir i'r sawl sydd dan amheuaeth, fodd bynnag, nad oes cyfle i 
ymyrryd gyda'r cyfrwng recordio neu'r peihant recordio. 

2B Yn y cyd-destun yma, bydd y cyfrwng recordio ardystiedig ar ffurf naill ai tap VHS neu CD digidol 
a dylai fod yn bosib arosod delwedd o'r dyddiad a'r amser arno wrth recordio 'r cyfweliad. 

2C Pwrpas selio'r prif dap ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth yw eu sicrhau bod 
cyfanrwydd tap yn cael ei ddiogelu. 

2D Gellir defnyddio recordiad y cyfweliad ar gyfer unrhyw weithdrefnau adnabod yn unol a 
pharagraff 3.21 neu Atodiad E Cod D. 

2E Pwrpas paragraff 2.5 yw amddiffyn swyddogion heddlu ac eraill sydd wedi ymwneud ag 
ymchwiliadau difrifol i dor-cyfraith trefnedig neu arestio pobl sydd dan amheuaeth sy'n 
dreisiol iawn He mae yno wybodaeth ddibynadwy y gallai'r rhai a arestiwyd neu eu 
cymdeithion fygwth neu achosi niwed i swyddogion, eu teuluoedd neu eu heiddo personol. 

3 Cyfweliadau i'w recordio ar fideo 

3.1 Yn ddarostyngedig i baragraff 3.2 isod, os yw swyddog cyfweliad yn penderfynu gwneud 
recordiad gweledol o gyfweliad, dyma'r meysydd lie gallai hynny fod yn berthnasol: 

(a) gyda rhywun sydd dan amheuaeth o gyflawni trosedd dditiadwy (yn cynnwys 
trosedd sydd yn brofadwy y naill ffordd neu'r Hall) [Gweler Nodiadau 3A a 3B]; 

(b) sydd yn digwydd o ganlyniad i gyfwelydd mewn achos eithriadol yn rhoi 
cwestiynau pellach i'r sawl sydd dan amheuaeth ynglyn a throsedd a ddisgrifir yn 
is-baragraff (a) uchod ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o'r drosedd, neu eu hysbysu 
y gellir eu herlyn am y drosedd honno[Gweler Nodyn 3C]; 



213 



B 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



(c) pan yw cyfwelydd am ddweud wrth berson, ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o drosedd, 
neu eu hysbysu y gellir eu herlyn am drosedd a ddisgrifir yn is-baragraff (a) uchod, 
ynghylch unrhyw ddatganiad ysgrifenedig neu gyfweliad gyda rhywun arall [Gweler 
Nodyn 3D]; 

(d) gyda, neu ym mhresenoldeb, person byddar neu berson byddar/dall neu rywun 
sydd a nam lleferydd sy'n defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu; 

(e) gyda, neu ym mhresenoldeb unrhyw un sydd angen "oedolyn priodol"; neu 

(f) mewn unrhyw achos lie mae'r sawl sydd dan amheuaeth neu eu cynrychiolydd yn 
gofyn i'r cyfweliad gael ei recordio ar fideo. 

3.2 Mae Deddf Terfysgaeth 2000 yn gwneud darpariaeth ar wahan i God Ymarfer ar gyfer 
recordio cyfweliadau'r rhai hynny a gedwir yn y ddalfa o dan Adran 41 neu Atodlen 7 y 
Ddeddf ar fideo. Nid yw darpariaethau'r Cod yma yn berthnasol i gyfweliadau o'r fath 
[Gweler Nodyn 3E]. 

3.3 Fe all swyddog y ddalfa awdurdodi'r cyfwelydd i beidio recordio'r cyfweliad ar fideo pan: 

(a) nad yw'n ymarferol resymol i wneud hynny oherwydd methiant offer neu os nad 
oes ystafell gyfweld neu recordydd addas ar gael a bod y swyddog awdurdodi'n 
ystyried, ar sail resymol, na ddylid gohirio'r cyfweliad nes cywiro'r diffyg neu hyd 
nes y daw ystafell neu recordydd addas ar gael. Mewn achosion o'r fath fe all 
swyddog y ddalfa awdurdodi'r swyddog sy'n cyfweld i recordio'r cyfweliad ar dap 
sain yn unol a'r arweiniad a roddwyd yng Nghod E; 

(b) os yw'n glir o'r cychwyn na fydd yno erlyniad; neu 

(c) lie nad yw'n ymarferol resymol i wneud hynny oherwydd bod y person yn 
gwrthwynebu mynd i mewn i ystafell gyfweld addas neu leoliad arall a fyddai'n 
galluogi recordio'r cyfweliad, neu fel arall yn methu neu wrthod mynd i mewn i 
ystafell neu leoliad o'r fath, a bod gan y swyddog awdurdodi sail resymol i gredu 
na ddylid gohirio'r cyfweliad nes i'r amodau hynny beidio bod yn berthnasol. 

Ym mhob achos bydd swyddog y ddalfa yn cofnodi yng nghofnodion y ddalfa y 
rhesymau dros beidio gwneud cofnod gweledol ar fideo. [Gweler Nodyn 3F]. 

3.4 Lie mae'n ofynnol rhoi rhybudd i rywun sy'n mynychu gorsaf yr heddlu'n wirfoddol yn 
unol a Chod C cyn cael ei gyfweld, yna bydd y cyfweliad dilynol yn cael ei recordio, oni 
bai fod swyddog y ddalfa yn awdurdodi yn unol a darpariaethau paragraff 3.3 uchod 
peidio recordio'r cyfweliad yn y modd yma. 



214 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobS dan amheuaeth 



3.5 Bydd pob cyfweliad yn ei gyfanrwydd yn cael ei recordio ar fideo, yn cynnwys cymryd 
datganiad a darllen y datganiad hynny yn 61. 

3.6 Bydd arwydd neu ddangosydd gweledol wedi'i oleuo yn parhau ymlaen trwy gydol yr 
adegy bydd offer recordio'n weithredol neu'n alluog i recordio neu drosglwyddo signal 
neu wybodaeth. 

Nodiadau arweiniad 

3A Nid oes dim yn y Cod yma a fwhadwyd i wahardd gwneud recordiad ar fideo yn 61 
disgresiwn yr heddlu o gyfweliadau mewn gorsafoedd heddlu gyda phobl y rhoddwyd 
rhybudd iddynt parthed troseddau na chafodd eu cynnwys ym mharagraff 3.1, neu 
ymatebion a wnaed gan bersonau ar 61 iddynt gael eu cyhuddo o gyflawni trosedd, neu 
eu hysbysu y gellir eu herlyn am drosedd, cyhyd ag y cydymffurfir a'r Cod yma. 

3B Tynnir sylw aty darpahaethau a nodir yng Nghod C ynghylch materion i'w hystyried wrth 
bennu a yw person a gedwir mewn cyflwr i'w gyfweld. 

3C Mae Cod C yn pennu'r amgylchiadau lie gellir holi rhywun sydd dan amheuaeth ynglyn 
a throsedd heb gael eu cyhuddo o gyflawni'r trosedd. 

3D Mae Cod C yn pennu'r gweithdrefnau i'w dilyn pan dynnir sylw person ar 61 ei gyhuddo, 
at ddatganiad gan unigolyn arall. Un ffordd o ddwyn sylw rhywun sydd dan amheuaeth at 
gynnwys cyfweliad gyda pherson arall yw chwarae recordiad o'r cyfweliad hynny yn 61 iddynt. 

3E Pan ddaw ond yn glir yn ystod cyfweliad sy'n cael ei recordio ar fideo ei bod yn bosib fod 
y sawl sy'n cael ei gyfweld wedi cyflawni trosedd y mae paragraff 3.2 yn cyfeirio ato, yna 
fe ddylai'r swyddog cyfweld ddiffodd y peihant recordio a pharhau a'r cyfweliad yn unol 
a darpahaethau Deddf Terfysgaeth 2000. 

3F Fe all penderfyniad i beidio recordio cyfweliad ar fideo am ba reswm bynnag fod yn destun 
sylw mewn llys. Dylai'r swyddog awdurdodi fod yn barod i gyfiawnhau'r penderfyniad hwnnw. 

4 Y Cyfweliad 

(a) Cyffredinol 

4.1 Bydd darpariaethau Cod C mewn perthynas a rhybuddion a chyfweliadau a'r nodiadau 
arweiniad sy'n berthnasol i'r darpariaethau hynny yn gymwys ar gyfer cynnal cyfweliadau 
y mae'r Cod yma'n cyfeirio atynt. 

4.2 Tynnir sylw'n arbennig at y rhannau hynny o God C sy'n disgrifio'r cyfyngiad ar ddod i 
gasgliadau niweidiol pan yw y sawl sydd dan amheuaeth yn methu neu'n gwrthod 



215 



B 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



dweud dim am ei ymwneud a'r drosedd wrth gael ei gyfweld neu ar 61 cael ei gyhuddo 
neu ei hysbysu o erlyniad posib, a sut y mae hynny'n effeithio ar delerau'r rhybudd a 
phennu os a chan bwy y gellir rhoi rhybudd arbennig o dan Adrannau 36 a 37 Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994. 

(b) Cychwyn cyfweliadau 

4.3 Pan fydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei hebrwng i'r ystafell gyfweld bydd y 
cyfwelydd, heb oedi, ond ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth, yn llwytho'r 
recordydd a'i osod i recordio. Mae'n rhaid agor neu ddadbacio'r cyfryngau recordio ym 
mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth. [Gweler Nodyn 4A] 

4.4 Yna bydd y cyfwelydd yn dweud yn ffurfiol wrth y sawl sydd dan amheuaeth ynglyn a'r 
recordiad fideo. Bydd y cyfwelydd: 

(a) yn dweud fod y cyfweliad yn cael ei recordio ar fideo 

(b) yn ddarostyngedig i baragraff 2.5, yn rhoi ei enw a'i safle ac enw a safle unrhyw 
gyfwelydd arall sy'n bresennol 

(c) yn gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth ac unrhyw barti arall sy'n bresennol (e.e. 
cyfreithiwr), i enwi eu hunain 

(d) yn nodi dyddiad, amser cychwyn a lleoliad y cyfweliad; ac 

(e) yn dweud y bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei hysbysu o'r hyn fydd yn 
digwydd i'r recordiad. 

4.5 Yna bydd y cyfwelydd yn rhoi rhybudd i'r sawl sydd dan amheuaeth, gan ddilyn y drefn 
a nodwyd yng Nghod C, ac atgoffa'r sawl sydd dan amheuaeth o'i hawl i gyngor 
cyfreithiol annibynnol am ddim ac y gall siarad gyda chyfreithiwr dros y ffon. 

4.6 Yna bydd y cyfwelydd yn dwyn unrhyw ddatganiad neu ddistawrwydd arwyddocaol i 
sylw'r sawl sydd dan amheuaeth (h.y. methu neu wrthod ateb cwestiwn neu ei ateb yn 
anfoddhaol) a ddigwyddodd cyn cychwyn y cyfweliad, a bydd yn gofyn i'r sawl sydd dan 
amheuaeth a ydynt yn dymuno cadarnhau neu wadu'r datganiad neu'r tawelwch 
blaenorol neu a ydynt yn dymuno ychwanegu rhywbeth. Mae'r diffiniad o ddatganiad 
neu ddistawrwydd "arwyddocaol" yr un fath ag a nodwyd yng Nghod C. 

(c) Cyfweliadau gyda phobl fyddar 

4.7 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn fyddar neu os amheuir ei fod a nam ar y clyw, yna 
bydd darpariaethau Cod C ar ddehonglwyr ar gyfer y byddar neu ar gyfer cyfweld rhai 
sydd dan amheuaeth ac sy'n cael trafferth deall Saesneg yn parhau i fod yn gymwys. 

216 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobS dan amheuaeth 



(d) Gwrthwynebiadau a chwynion gan y sawl sydd dan amheuaeth 

4.8 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn gwrthwynebu recordio'r cyfweliad ar fideo, nail ai 
ar gychwyn y cyfweliad, yn ystod y cyfweliad neu yn ystod toriad yn y cyfweliad, yna bydd 
y cyfwelydd yn egluro bod y cyfweliad yn cael ei recordio ar fideo a bod darpariaethau'r 
Cod yn ei gwneud yn ofynnol cofnodi gwrthwynebiad y sawl sydd dan amheuaeth ar y 
recordiad fideo. Ar 61 cofnodi unrhyw wrthwynebiadau yn weledol neu os yw'r sawl sydd 
dan amheuaeth wedi gwrthod recordio eu gwrthwynebiadau, bydd y cyfwelydd yn 
dweud ei fod yn diffodd yr offer recordio, gan roi ei resymau ac yna yn ei ddiffodd. Os 
oes recordiad sain ar wahan yn cael ei wneud, bydd y swyddog yn gofyn i'r person i 
gofnodi'r rhesymau dros wrthod cytuno i'r recordiad gweledol o'r cyfweliad. Bydd 
paragraff 4.8 Cod E yn berthnasol os yw'r person yn gwrthwynebu cael recordiad sain 
o'r cyfweliad. Rhaid i'r swyddog wedyn wneud cofnod ysgrifenedig o'r cyfweliad. Os yw'r 
cyfwelydd o'r farn resymol y gall barhau i holi'r sawl sydd dan amheuaeth gyda'r 
recordiad gweledol yn dal ymlaen, fe all wneud hynny. Gweler Nodyn 4G. 

4.9 Os gwneir cwyn yng nghwrs cyfweliad gan, neu ar ran, y person sy'n cael ei holi 
ynghylch darpariaethau'r Cod yma neu God C, yna bydd y cyfwelydd yn gweithredu fel 
yn unol a Chod C, gan gofnodi hynny yng nghofnod y cyfweliad ac yn hysbysu swyddog 
y ddalfa. [Gweler 4B a 4C]. 

4.10 Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth yn nodi ei fod am son wrth y cyfwelydd am faterion 
nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig a'r drosedd ac os nad yw'n barod i'r materion 
hyn gael eu recordio ar fideo, yna dylid rhoi cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth i son 
am y materion hynny wrth y cyfwelydd ar ddiwedd y cyfweliad ffurfiol. 

(e) Newid y cyfrwng recordio 

4.11 Mewn achosion lie nad yw'r cyfrwng recordio yn ddigon hir i recordio'r holl gyfweliad 
gyda'r sawl sydd dan amheuaeth, yna defnyddir dulliau recordio cymeradwy eraill. Pan 
fydd yr offer recordio yn dangos nad oes llawer o amser yn weddill ar y tapiau, yna bydd 
y cyfwelydd yn hysbysu'r sawl sydd dan amheuaeth o hynny ac yn dirwyn y rhan honno 
o'r cyfweliad i ben. Os yw'r cyfwelydd yn dymuno parhau a'r cyfweliad ond heb fod a 
chyfrwng recordio addas, yna bydd yn trefnu bod cyfryngau o'r fath yn cael eu cyflenwi. 
Ni bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei adael heb neb arall yn bresennol yn yr 
ystafell gyfweld. Bydd y cyfwelydd yn tynnu'r cyfrwng recordio o'r peiriant recordio ac 
yn rhoi'r cyfrwng recordio newydd, a fydd yn cael ei ddadbacio neu fel arall eu hagor 
ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth. Dylid gosod y peiriant recordio i 
recordio. Rhaid cymryd gofal, yn enwedig lie defnyddiwyd nifer o setiau gwahanol o 
ddeunyddiau recordio, er mwyn osgoi dryswch rhwng y cyfryngau recordio. Gellid 
gwneud hyn drwy eu marcio a chyfeirnod yn union ar 61 eu tynnu o'r peiriant recordio. 

217 



B 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



(f) Toriad yn ystod y cyfweliad 

4.12 Ar adeg toriad mewn cyfweliad, a phan bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn gadael yr 
ystafell gyfweld, bydd y ffaith bod toriad yn digwydd, y rheswm dros hynny a'r amser yn 
cael eu recordio. Mae'n rhaid diffodd y peiriant recordio a thynnu'r cyfrwng recordio o'r 
peiriant. Dylid dilyn y gweithdrefnau ar gyfer diweddu cyfweliad a nodwyd ym 
mharagraff 4.19 isod. 

4.13 Os yw'r toriad yn un byr a'r sawl sydd dan amheuaeth a'r swyddog heddlu yn aros yn 
yr ystafell gyfweld, bydd y ffaith bod toriad yn digwydd, y rheswm dros hynny a'r amser 
yn cael eu recordio. Gellir diffodd y peiriant recordio, ond nid oes angen tynnu'r cyfrwng 
recordio o'r peiriant. Pan fydd y cyfweliad yn ailgychwyn dylai'r recordiad barhau ar yr un 
cyfrwng recordio ag o'r blaen a bydd amser ailgychwyn y cyfweliad yn cael ei recordio. 

4.14 Yn dilyn unrhyw doriad yn ystod cyfweliad pan fo'r person dan rybudd, mae'n rhaid i'r 
swyddog sy'n cyfweld atgoffa'r sawl sy'n cael ei holi eu bod yn parhau o dan rybudd. 
Os oes unrhyw amheuaeth dylid rhoi'r rhybudd yn llawn eto wrth ailgychwyn y cyfweliad. 
[Gweler Nodyn 4D a 4E]. 

(g) Offer recordio yn methu 

4.15 Os bydd nam ar yr offer y gellir ei gywiro'n gyflym, yna dilynir y gweithdrefnau priodol 
fel ym mharagraff 4.12. Ar 61 ailgychwyn recordio bydd y cyfwelydd yn egluro yr hyn 
ddigwyddodd ac yn cofnodi'r amser yr ailgychwynnwyd y cyfweliad. Os, fodd bynnag, na 
fydd yn bosib ailgychwyn recordio ar y recordydd hwnnw ac os nad oes offer arall ar 
gael yn hwylus, yna fe all y cyfweliad barhau heb gael ei recordio ar fideo. Os digwydd 
hyn, bydd y cyfwelydd yn dilyn y weithdrefn sydd ym mharagraff 3.3 y Cod hwn ar gyfer 
ceisio awdurdod y swyddog y ddalfa. [Gweler Nodyn 4F]. 

(h) Tynnu cyfrwng recordio o'r offer recordio 

4.16 Lie tynnir y cyfrwng recordio o'r offer recordio yn ystod y cyfweliad, fe'u cedwir gan 
ddilyn y gweithdrefnau a nodir ym mharagraff 4.18 isod. 

(I) Diwedd y cyfweliad 

4.17 Cyn cwblhau'r cyfweliad, cynigir cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth i egluro unrhyw beth 
y mae ef neu hi wedi'i ddweud a gofynnir iddynt a oes yno rywbeth y maent yn dymuno 
ei ychwanegu. 

4.18 Ar ddiwedd y cyfweliad, yn cynnwys cofnodi a darllen yn 61 unrhyw ddatganiad 
ysgrifenedig, bydd yr amser yn cael ei gofnodi a'r peiriant recordio yn cael ei ddiffodd. 



218 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobS dan amheuaeth 



Bydd y prif dap neu'r CD yn cael ei dynnu o'r peiriant recordio ac yn cael ei selio gyda 
label prif gopi ac yn cael ei drin fel tystiolaeth yn unol a gorchmynion sefydlog yr 
heddlu. Bydd y cyfwelydd yn llofnodi'r label ac yn gofyn i'r sawl sydd dan amheuaeth 
ac unrhyw oedolion priodol neu drydydd parti sy'n bresennol yn ystod y cyfweliad i'w 
lofnodi. Os yw'r sawl sydd dan amheuaeth neu drydydd parti yn gwrthod llofnodi'r label 
bydd swyddog o safle arolygydd o leiaf, neu os nad yw ar gael swyddog y ddalfa, yn 
cael ei alw i mewn i'r ystafell gyfweld gan ofyn iddynt i'w lofnodi. 

4.19 Bydd y sawl sydd dan amheuaeth yn derbyn hysbysiad a fydd yn egluro sut y defnyddir 
y recordiad a'r trefniadau ar gyfer cael mynediad ato. Os bydd y person yn cael ei 
gyhuddo neu'n cael ei hysbysu o fwriad i'w erlyn, yna bydd copi o'r tap yn cael ei 
ddarparu cyn gynted ag sy'n ymarferol. 

Nodiadau arweiniad 

4A Dylai'r cyfwelydd geisio amcangyfhf hyd tebygol y cyfweliad a sicrhau bod nifer digonol 
o gyfryngau recordio addas ynghyd a labeli ar gyfer selio'r prif gop'iau ar gael yn yr 
ystafell gyfweld. 

4B Os gelwir ar swyddog y ddalfa i ddelio gyda 'r gwyn, yna dylid, os yw hynny'n bosib, gadael 
y peiriant recordio i chwarae nes bydd swyddog y ddalfa wedi dod i mewn i'r ystafell a 
siarad gyda'r sawl sy'n cael ei gyfweld. Dylid parhau neu derfynu'r cyfweliad ddigwydd 
yn 61 disgresiwn y swyddog cyfweld gan aros gweithredu gan arolygydd fel nodir yng 
Nghod C. 

4C Os yw'r gwyn yn ymwneud a mater nad yw'n gysylltiedig a'r Cod Ymarfer hwn neu God 
C, yna bydd y penderfyniad i barhau yn cael ei wneud yn 61 disgresiwn y swyddog 
cyfweld. Pan fydd y swyddog cyfweld yn penderfynu parhau a'r cyfweliad, yna bydd yn 
dweud wrth y sawl sy'n cael ei gyfweld y bydd y gwyn yn cael ei dwyn i sylw swyddog y 
ddalfa ar ddiwedd y cyfweliad. Ar ddiwedd y cyfweliad mae'n rhaid i'r swyddog cyfweld, 
cyn gynted ag sy'n ymarferol, hysbysu swyddog y ddalfa ynghylch bodolaeth a natur y 
gwyn a wnaed. 

4D Wrth ystyried rhoi rhybudd eto ar 61 toriad dylai'r cyfwelydd gofio efallai y bydd angen 
dangos i'r llys bod y person yn deall ei fod yn dal o dan rybudd wrth i'r cyfweliad 
ailgychwyn. 

4E Dylai'r cyfwelydd gofio efallai y bydd angen dangos i'r llys na ddigwyddodd ddim yn ystod 
toriad neu rhwng cyfweliadau a ddylanwadodd ar dystiolaeth y sawl sydd dan 
amheuaeth a recordiwyd. Ar 61 toriad neu ar gychwyn cyfweliad dilynol, dylai'r cyfwelydd 
ystyried crynhoi ar y tap neu'r CD y rheswm dros y toriad gan gadarnhau hynny gyda'r 
sawl sydd dan amheuaeth. 

219 



B 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



4F Pe bai un o'r cyfryngau recordio'n torri neu'n cael ei difrodi yn ystod y cyfweliad, dylid ei 
selio fel prif gopi ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth gan ailgychwyn y 
cyfweliad o'r man lie stopiodd y cyfweliad. Dylid copio'r rhan heb ei dorri gan selio'r 
gwreiddiol fel prif dap ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth, ar 61 y cyfweliad 
os oes angen. Os nad oes offer ar gyfer cop'io ar gael yn hwylus, dylid selio'r ddwy ran 
ym mhresenoldeb y sawl sydd dan amheuaeth ac ailgychwyn y cyfweliad. 

4G Dylai'r cyfwelydd fod yn ymwybodol y gallai penderfynu parhau a'r recordiad yn groes 
i ddymuniadau'r sawl sydd dan amheuaeth fod yn destun sylw yn y llys. 

5 Ar 61 y cyfweliad 

5.1 Bydd y cyfwelydd yn gwneud nodyn yn ei lyfr poced bod y cyfweliad wedi cael ei gynnal, 
a'i fod wedi'i recordio ar fideo, yn ogystal a nodi amser, hyd a dyddiad y cyfweliad a 
chyfeirnod prif gopi'r cyfrwng recordio. 

5.2 Os nad oes achos yn dilyn gyda golwg ar y person y recordiwyd ei gyfweliad, yna mae'n 
rhaid cadw'r cyfrwng recordio'n ddiogel fel ym mharagraff 6.1 a Nodyn 6A. 

Nodyn Arweiniad 

5A Dylid gwneud unrhyw gofnod ysgrifenedig o gyfweliad a recordiwyd yn unol a'r 
arweiniad cenedlaethol a gymeradwywyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, a chan ystyried 
y cyngor a roddir yn y Llawlyfr Arweiniad ar gyfer paratoi, prosesu a chyflwyno ffeiliau. 

6 Diogelwch Prif Gopi 

(a) Cyffredinol 

6.1 Bydd y swyddog sydd yng ngofal yr orsaf heddlu lie recordir cyfweliadau gyda 
phersonau sydd dan amheuaeth yn gwneud trefniadau ar gyfer cadw'r prif gop'iau'n 
ddiogel a rhoi cyfrif am symudiadau'r prif gop'iau ar yr un sail a deunydd y gellir ei 
ddefnyddio ar gyfer dibenion tystiolaeth, yn unol a gorchmynion sefydlog yr heddlu 
[Gweler Nodyn 6A]. 

(b) Torri sel y prif gopi ar gyfer achosion troseddol 

6.2 Nid oes gan swyddog yr heddlu awdurdod i dorri'r sel ar brif gopi sydd ei angen ar gyfer 
prawf troseddol neu achos apel. Os bydd angen cael mynediad aty prif gopi, yna bydd 
swyddog yr heddlu yn trefnu ar gyfer torri ei sel ym mhresenoldeb cynrychiolydd 
Gwasanaeth Erlyn y Goron. Dylid hysbysu'r diffynnydd neu ei gynrychiolydd cyfreithiol 
gan roi cyfle rhesymol iddynt fod yn bresennol. Os yw'r diffynnydd neu ei gynrychiolydd 

220 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobS dan amheuaeth 



cyfreithiol yn bresennol yna fe'u gwahoddir i ailselio a llofnodi'r prif gopi. Os yw'r naill 
neu'r Hall yn gwrthod neu os nad oes yr un ohonynt yn bresennol yna dylid gwneud hyn 
gan gynrychiolydd Gwasanaeth Erlyn y Goron. [Gweler Nodiadau 6B a 6C]. 

(c) Torri sel y prif gopi: achosion eraill 

6.3 Prif swyddog yr heddlu sydd yn gyfrifol am sefydlu trefniadau ar gyfer torri'r sel ar y prif 
gopi lie nad oes achos troseddol yn deillio, neu os yw'r prawf troseddol y mae'r 
cyfweliad yn ymwneud a hwy wedi eu terfynu a bod angen torri'r sel. Dylai'r trefniadau 
hyn fod yn rhai y mae prif swyddog yr heddlu o'r farn eu bod yn angenrheidiol resymol 
er mwyn dangos i'r sawl sy'n cael ei gyfweld ac unrhyw barti arall a allai ddymuno 
ddefnyddio neu gyfeirio at y cofnod o'r cyfweliad nad amharwyd ar y prif gopi a bod y 
cofnod o'r cyfweliad yn dal yn gywir. [Gweler Nodyn 6D] 

6.4 Yn ddarostyngedig i baragraff 6.6, mae'n rhaid rhoi cyfle rhesymol i gynrychiolydd pob 
parti i fod yn bresennol adeg torri'r sel, llunio copi o'r prif gopi a'i ailselio. 

6.5 Os nad yw un neu fwy o'r part'ion yn bresennol pan dorrir sel y prif gopi oherwydd na 
ellir cysylltu a hwynt neu oherwydd eu bod yn gwrthod bod yn bresennol neu os yw 
paragraff 6.6 yn berthnasol, dylid gwneud trefniadau i berson annibynnol megis 
ymwelydd a'r ddalfa i fod yn bresennol. Fel arall, neu fel cam ychwanegol, dylid trefnu 
i gofnodi'r weithdrefn ar ffilm neu mewn ffotograffau. 

6.6 Nid yw paragraff 6.5 yn ei gwneud yn ofynnol rhoi cyfle i rywun fod yn bresennol pan 
fod; 

(a) angen torri sel y prif gopi ar gyfer ymchwiliad priodol a phellach i'r trosedd 
gwreiddiol neu ymchwilio i ryw drosedd arall; ac 

(b) os oes gan y swyddog sydd yng ngofal yr ymchwiliad sail resymol i amau y byddai 
caniatau cyfle yn rhagfarnu yn erbyn ymchwiliad o'r fath neu achos troseddol y 
gellid ei ddwyn o ganlyniad i hynny neu beryglu unrhyw berson. [Gweler Nodyn 6E] 

(d) Dogfennau 

6.7 Mae'n rhaid ar adeg torri sel y prif gopi, llunio copi ac ailselio'r prif gopi, cofnodi'r drefn 
a ddilynwyd, yn cynnwys y dyddiad, amser, lie a'r bobl oedd yn bresennol. 

Nodiadau arweiniad 

6A Mae'r adran hon yn ymwneud a diogelwch y prif gopi a seliwyd ar ddiwedd y cyfweliad. 
Mae'n rhaid cymryd gofal o gopi'au gweithredol oherwydd fe allai eu colli neu eu difa 
arwain at yr angen i gael mynediad at y prif gopi'au. 

221 



B 



B 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobl dan amheuaeth 



6B Os cyflwynwyd y prif gopi i Lys y Goron i'w gadw ar 61 traddodi ar gyfer prawf yna bydd 
Erlynydd y Goron yn gwneud ca/'s /' Brif Glerc Canolfan Llys y Goron ar gyfer rhyddhau'r 
copi i'w ddadselio gan Erlynydd y Goron. 

6C Dylid ystyried bod unrhyw gyfeiriad ar Wasanaeth Erlyn y Goron neu Erlynydd y Goron yn 
rhan hon y Cod yn cynnwys unrhyw gorff neu berson a chyfrifoldeb statudol ar gyfer 
erlyn y mae'r heddlu'n cynnal unrhyw gyfwelladau a recordiwyd ar dap ar eu rhan. 

6D Mae'r rhesymau mwyaf cyffredin dros angen mynediad at brifgopi'au nad oes eu hangen 
ar gyfer achoslon troseddol yn deilllo o achosion slfil a chwynion yn erbyn yr heddlu ac 
achoslon sifil rhwng unlgolion sy'n deillio o honladau tor-cyfraith y mae'r heddlu wedi 
ymchwilio iddynt. 

6£ Fe allai paragraff 6.6 fod yn berthnasol, er enghraifft, pan fyddai un neu fwy o 
ganlynladau tebygol yr ymchwillad olygu o bosib; (i) erlyn un neu fwy o'r rhai oedd dan 
amheuaeth yn wreiddiol, (il) erlyn rhywun na fu dan amheuaeth o'r blaen, yn cynnwys 
rhywun a oedd yn wreiddiol yn dyst; a (Hi) unrhyw un oedd dan amheuaeth yn wreiddiol 
sy'n cael eu trin fel tyst ar ran yr erlyniad a phan fyddai datgelu rhag blaen o unrhyw 
weithredu gan yr heddlu, yn enwedig trwy gyswllt a 'r parti'on dan sylw, yn arwain at berygl 
o danseilio'r ymchwiliad a pheryglu tystion. 



222 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobt dan amheuaeth 



B 



223 



Cod Ymarfer - Cod F recordio cyfweliadau ar Fideo gyda sain gyda phobi dan amheuaeth 



B 



224 



Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 



COD G 



COD YMARFER AR GYFER PWERAU ARESTIO STATUDOL 
SWYDDOGION YR HEDDLU 



B 



Cychwyniad 

Mae'r Cod yma yn berthnasol i unrhyw arestiad a wneir gad swyddog yr heddlu 
ar 61 hanner nos ar 31 Rhagfyr 2005. 



225 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddlu 



a 



1. Cyflwyniad 

1.1 Mae'r Cod Ymarfer hwn yn delio a phwer statudol yr heddlu i arestio pobl yr amheuir 
eu bod yn ymwneud a throsedd. 

1.2 Mae'r hawl i ryddid yn egwyddor allweddol yn Neddf Hawliau Dynol 1998. Mae 
defnyddio'r pwer i arestio yn cynrychioli ymyrraeth amlwg a sylweddol a'r hawl honno. 

1.3 Rhaid cyfiawnhau'r defnydd o'r pwer yn llawn a dylai swyddogion sy'n defnyddio'r pwer 
ystyried a oes modd cyflawni'r amcanion angenrheidiol trwy ddulliau eraill, llai 
ymwthiol. Ni ddylid byth defnyddio arestio yn unig oherwydd y gellir ei ddefnyddio. Fe 
all absenoldeb cyfiawnhad dros ddefnyddio'r pwerau i arestio arwain at herio hynny pe 
bai'r achos yn dod gerbron llys. Pan ddefnyddir y pwer i arestio mae'n hanfodol ei 
ddefnyddio mewn ffordd gymesur nad yw'n arddangos rhagfarn. 

1.4 Mae Adran 24 Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (fel y'i cyfnewidiwyd 
gan adran 10 Deddf Troseddu Trefnedig Ddifrifol a'r Heddlu 2005) yn darparu'r pwer 
statudol i arestio. Os na chydymffurfir a darpariaethau'r Ddeddf a'r Cod hwn, gall yr 
arestiad a'r modd y cynhaliwyd unrhyw ymchwiliad dilynol fod yn destun amheuaeth. 

1.5 Rhaid i'r cod ymarfer hwn fod ar gael yn rhwydd ym mhob gorsaf heddlu er mwyn i 
swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu, pobl a gedwir yn y ddalfa ac aelodau'r cyhoedd 
allu troi ato. 

1.6 Nid yw'r nodiadau arweiniad yn ddarpariaethau i'r cod hwn. 

2 Elfennau Arestio dan adran 24 PACE 

2.1 Mae dwy elfen yn angenrheidiol er mwyn arestio'n gyfreithlon: 

Bod unigolyn yn ymwneud neu yr amheuir ei fod yn ymwneud neu ei fod wedi 
ymgeisio ymwneud a chomisiynu trosedd; 

A 

Sail resymol dros gredu bod angen arestio'r unigolyn. 

2.2 Mae'n ofynnol i swyddogion arestio hysbysu'r unigolyn a arestiwyd ei fod wedi'i arestio, 
hyd yn oed os yw'r ffaith hon yn amlwg, ynghyd ag amgylchiadau perthnasol yr arestiad 
mewn perthynas a'r ddwy elfen a hysbysu swyddog y ddalfa o'r rhain pan fyddant yn 
cyrraedd gorsaf yr heddlu. Gweler Cod C paragraff 3.4. 

'Ymwneud a chomisiynu trosedd' 

2.3 Gall heddwas arestio heb warant mewn perthynas ag unrhyw drosedd, oni bai am yr 



226 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddtu 



un eithriad unigol a restrir yn Nodyn Arweiniad 1. Gall heddwas arestio unrhyw un: 

• sydd ar fin cyflawni trosedd neu sydd wrthi'n cyflawni trosedd 

• y mae gan y swyddog sail resymol dros amau ei fod ar fin cyflawni trosedd neu 
ei fod yn cyflawni trosedd 

• y mae gan y swyddog sail resymol dros amau ei fod yn euog o drosedd y mae 
ganddo ef neu ganddi hi sail resymol dros amau ei bod wedi'i chyflawni 

• unrhyw un sy'n euog o drosedd a gyflawnwyd neu unrhyw un y mae gan y 
swyddog sail resymol dros amau ei fod yn euog o'r drosedd honno. 

Meini prawf rheidrwydd 

2.4 Dim ond os oes gan y heddwas sail resymol dros gredu fod angen arestio'r unigolyn y 
gellir defnyddio'r pwer i arestio. Nodir y meini prawf ar gyfer yr hyn sy'n gyfystyr a 
rheidrwydd ym mharagraff 2.9. Mae'r canlynol yn benderfyniadau gweithredol seiliedig 
ar ddisgresiwn y swyddog sy'n arestio: 

• pa gamau y gall ef neu hi eu cymryd yn y pwynt cyswllt a'r unigolyn; 

• y maen neu'r meini prawf rheidrwydd (os o gwbl) sy'n berthnasol i'r unigolyn; ac 

• a ddylid arestio, cyflwyno gwys, caniatau mechmaeth stryd, rhoi hysbysiad cosb 
sefydlog neu gymryd unrhyw gam arall sydd ar gael i'r swyddog. 

2.5 Wrth gymhwyso'r meini prawf, rhaid i'r swyddog sy'n arestio fod yn fodlon fod o leiaf 
un o'r rhesymau sy'n cefnogi'r angen i arestio yn berthnasol. 

2.6 Mae ymestyn y pwer i arestio i bob trosedd yn rhoi'r gallu i gwnstabl ddefnyddio'r pwer 
hwnnw i ddelio ag unrhyw sefyllfa. Fodd bynnag, golyga'r meini prawf rheidrwydd ei bod 
yn ofynnol i'r heddwas archwilio a chyfiawnhau'r rheswm neu'r rhesymau pam fod 
angen mynd ag unigolyn i orsaf yr heddlu er mwyn i swyddog y ddalfa benderfynu a 
ddylid cadw'r unigolyn yn y ddalfa dan ofal yr heddlu. 

2.7 Nodir y meini prawf isod yn adran 24 PACE fel y'i cyfnewidiwyd gan adran 110 Deddf 
Troseddu Trefnedig Ddifrifol a'r Heddlu 2005. Mae'r meini prawf yn gynhwysfawr. Er 
hynny, erys yr amgylchiadau a all fodloni'r meini prawf hynny yn fater i ddisgresiwn 
gweithredol swyddogion unigol. Isod ceir rhai enghreifftiau o'r amgylchiadau posibl hynny. 

2.8 Wrth ystyried yr amgylchiadau unigol, rhaid i'r heddwas roi ystyriaeth i sefyllfa'r dioddefwr, 
natur y drosedd, amgylchiadau'r sawl sydd dan amheuaeth ac anghenion y broses 
ymchwiliol. 

2.9 Y meini prawf yw bod yr arestiad yn angenrheidiol: 

227 



B 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddlu 



a 



(a) er mwyn gallu canfod enw'r unigolyn dan sylw (mewn achos lie nad yw'r heddwas 
yn gwybod, ac na all ganfod yn rhwydd, enw'r unigolyn, neu os oes ganddo sail 
resymol dros amau ai'r enw a roddwyd gan unigolyn fel ei enw yw ei enw cywir) 

(b) yn yr un modd mewn perthynas a chyfeiriad yr unigolyn: 

bod cyfeiriad yn gyfeiriad boddhaol ar gyfer cyflwyno gwys os bydd yr unigolyn yno am gyfnod 
digon hir iddi fod yn bosibl cyflwyno gwys iddo ef neu iddi hi; neu, y bydd rhyw unigolyn 
arall yn y cyfeiriad hwnnw a nodwyd gan yr unigolyn yn fodlon derbyn y wys ar ei ran. 

(c) i atal yr unigolyn dan sylw: 

(i) rhag peri niwed corfforol iddo ef ei hun neu i unrhyw unigolyn arall; 

(ii) rhag dioddef niwed corfforol; 

(iii) rhag achosi colled neu niwed i eiddo; 

(iv) rhag cyflawni trosedd yn erbyn gwedduster cyhoeddus (dim ond os na ellir 
disgwyl yn rhesymol i aelodau'r cyhoedd osgoi'r unigolyn dan sylw wrth 
gyflawni eu gorchwylion arferol y mae hyn yn berthnasol); neu 

(v) rhag achosi rhwystr anghyfreithlon ar y briffordd; 

(d) i ddiogelu plentyn neu unigolyn diamddiffyn arall rhag yr unigolyn dan sylw 

(e) i alluogi ymchwilio'r drosedd neu ymddygiad yr unigolyn dan sylw yn brydlon ac yn 
effeithiol. 

Gall hyn gynnwys achosion megis: 

(i) Os oes sail resymol dros gredu bod yr unigolyn: 

• wedi gwneud datganiadau ffug; 

• wedi gwneud datganiadau na ellir eu gwirio'n hawdd; 

• wedi cyflwyno tystiolaeth ffug; 

• y gall ddwyn neu ddinistrio tystiolaeth; 

• y gall gysylltu a rhai a amheuir ar y cyd ag ef neu gynllwynwyr; 

• y gall ddychryn neu fygwth neu gysylltu a thystion; 

• lie mae angen cael tystiolaeth drwy holi; neu 

(ii) wrth ystyried arestiad mewn perthynas a throsedd dditiadwy, fod angen i: 



228 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddtu 



• fynd i mewn a chwilio unrhyw eiddo y mae unigolyn yn preswylio 
ynddo neu'n ei reoli 

• chwilio'r unigolyn 

• atal cyswllt ag eraill 

• cymryd olion bysedd, olion esgidiau, samplau neu ffotograffau o'r 
sawl a amheuir 

(iii) sicrhau cydymffurfiad a gofynion statudol profi am gyffuriau. 

(f) atal unrhyw erlyniad ar gyfer y drosedd mag cael ei rwystro with i'r unigolyn dan 
sylw ddiflannu. 

Gall hyn godi os oes sail resymol dros gredu 

• y bydd yr unigolyn yn methu a mynychu'r llys os na chaiff ei arestio 

• y byddai mechmaeth stryd ar 61 yr arestiad yn ddigonol i rwystro'r 
sawl a amheuir rhag ceisio osgoi cael ei erlyn 

3 Gwybodaeth sydd i'w rhoi wrth Arestio 

(a) Rhybuddion - pryd y mae'n rhald rhoi rhybudd (cymerwyd o God C adran 10) 

3.1 Rhaid cyflwyno rhybudd i unigolyn y mae sail dros amau iddo gyflawni trosedd {gweler 
Nodyn 2) cyn cyflwyno unrhyw gwestiynau am y drosedd, neu gwestiynau pellach os 
yw'r atebion yn darparu'r sail dros yr amheuaeth, os gellir cyflwyno atebion y sawl a 
amheuir neu ei ddistawrwydd (h.y. methiant neu wrthodiad i ateb neu i ateb yn 
foddhaol) i'r llys mewn erlyniad. Nid oes rhaid rhybuddio unigolyn os yw'r cwestiynau 
ar gyfer unrhyw ddibenion angenrheidiol eraill e.e.: 

(a) i sefydlu pwy ydyw neu berchnogaeth cerbyd yn unig; 

(b) i gael gwybodaeth yn unol ag unrhyw ofyniad statudol perthnasol; 

(c) i hyrwyddo cyflawni chwiliad yn briodol ac yn effeithiol, e.e. i bennu'r angen i 
chwilio wrth ddefnyddio pwerau stopio a chwilio neu i geisio cydweithrediad wrth 
gyflawni chwiliad; 

(d) i geisio dilysu cofnod ysgrifenedig fel yng Nghod C paragraff 11.13; 

(e) wrth archwilio unigolyn yn unol a Deddf Terfysgaeth 2000, Atodlen 7 a'r Cod 
Ymarfer ar gyfer Swyddogion Archwilio a gyhoeddwyd dan y Ddeddf honno, 
Atodlen 14, paragraff 6. 



B 



229 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddlu 



a 



3.2 Pryd bynnag y bydd unigolyn nad arestiwyd yn cael ei rybuddio yn gyntaf, neu ei atgoffa 
ei fod yn destun rhybudd, rhaid dweud with yr unigolyn hwnnw'r un pryd nad yw wedi'i 
arestio a'i fod yn rhydd i adael os yw'n dymuno. 

3.3 Rhaid hysbysu unigolyn sydd wedi'i arestio, neu wedi'i arestio ymhellach, ar y pryd neu 
cyn gynted ag y bo'n ymarferol wedi hynny, ei fod wedi'i arestio a'r rheswm iddo gael 
ei arestion, gweler Nodyn 3. 

3.4 Rhaid rhybuddio unigolyn sydd wedi'i arestio, neu wedi'i arestio ymhellach hefyd, oni bai: 

(a) nad yw'n ymarferol gwneud hynny oherwydd ei gyflwr neu ei ymddygiad ar y pryd; 

(b) ei fod eisoes wedi'i rybuddio yn union cyn cael ei arestio fel ym mharagraff 3.1 

(b) Geiriad y rhybudd (Wedi'i gymryd o God C adran 10) 

3.5 Dylai'r rhybudd, y mae'n rhaid ei roi wrth arestio, ddefnyddio'r geiriad canlynol: 

"Nid oes raid i chi ddweud unrhyw beth. Ond efallai y bydd yn niweidio eich amddiffyniad 
os nad ydych yn crybwyll rhywbeth yr ydych yn dibynnu arno yn y Llys yn nes ymlaen, 
wrth gael eich holi. Gellir cyflwyno unrhyw beth yr ydych yn ei ddweud fel tystiolaeth." 

Gweler Nodyn 5 

3.6 Nid yw man amrywiadau o eiriau unrhyw rybudd a roddir yn unol a'r Cod hwn yn gyfystyr 
a thorri'r Cod hwn, ar yr amod fod synnwyr y rhybudd perthnasol yn cael ei gadw. 
Gweler Nodyn 6 

3.7 Os bydd unigolyn, er gwaethaf cael ei rybuddio, yn methu a chydymffurfio neu ateb 
cwestiynau penodol a allai effeithio ar ei driniaeth uniongyrchol, dylid hysbysu'r 
unigolyn o unrhyw ganlyniadau perthnasol ac nad yw'r rhybudd yn effeithio ar y 
canlyniadau hynny. Er enghraifft, os bydd unigolyn yn gwrthod darparu: 

• ei enw a'i gyfeiriad pan gaiff ei arestio gall olygu ei fod yn agored i gael ei gadw 
yn y ddalfa; 

• manylion a gwybodaeth yn unol a gofyniad statudol, e.e. dan Ddeddf Traffig y 
Ffyrdd 1988, gall fod yn drosedd neu gall olygu bod yr unigolyn yn agored i gael 
ei arestio ymhellach. 

4 Cofnodion Arest 

(a) Cyffredinol 

4.1 Mae'n ofynnol i'r swyddog sy'n arestio gofnodi yn ei lyfr poced neu drwy ddulliau eraill 
a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth: 

230 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddtu 



• natur ac amgylchiadau'r drosedd sy'n arwain at yr arestiad 

• y rheswm neu'r rhesymau pam yr oedd angen yr arestiad 

• rhoi'r rhybudd 

• unrhyw beth y mae'r unigolyn yn ei ddweud ar adeg yr arestiad 

4.2 Dylid gwneud cofnod o'r fath ar adeg yr arestiad oni bai fod hynny'n anymarferol. Os 
na chedwir cofnod ar y pryd, dylid ei gwblhau cyn gynted a phosibl wedi hynny. 

4.3 Ar 61 cyrraedd gorsaf yr heddlu, bydd swyddog y ddalfa yn agor y cofnod dalfa (gweler 
paragraff 1.1A ac adran 2 o God C). Caiff y wybodaeth a roddir gan y swyddog arestio 
ynglyn a'r amgylchiadau a'r rheswm neu'r rhesymau dros arestio eu cofnodi fel rhan 
o'r cofnod dalfa. Fel arall, caiff copi o'r cofnod a wnaed gan y swyddog yn unol a 
pharagraff 4.1 uchod ei roi ynghlwm fel rhan o'r cofnod dalfa. Gweler paragraff 2.2 a 
Cod C paragraffau 3.4 a 10.3. 

4.4 Bydd y cofnod dalfa yn ymddwyn fel cofnod o'r arestiad. Darperir copiau o'r cofnod 
dalfa yn unol a pharagraffau 2.4 a 2.4A o God C a mynediad i archwilio'r cofnod 
gwreiddiol yn unol a pharagraff 2.5 o God C. 

(b) Cyfweliadau ac arestiadau 

4.5 Caiff cofnodion cyfweld, datganiadau pwysig neu ddistawrwydd eu trin yn yr un ffordd 
ag a nodir yn adrannau 10 ac 11 o God C ac yng Nghod E (cofnodi cyfweliadau ar dap). 

Nodiadau Arweiniad 

1 Mae'r pwerau i arestio yn berthnasol i'r troseddau o dan adrannau 4(1) a 5(1) Deddf 
Cyfraith Droseddol 1967 yn ei gwneud yn ofynnol bod y troseddau y maent yn ymwneud 
a hwynt yn cynnwys dedfryd wedi'i phennu yn 61 y gyfraith neu lie gallai rhywun sy'n 
troseddu amytro cyntaf sy'n 18 oed neu'n hyn dderbyn dedfryd o bum mlynedd o garchar. 

2 Rhaid cael rhyw sail resymol, wrthrychol dros yr amheuaeth, yn seiliedig ar ffeithiau neu 
wybodaeth hysbys sy'n berthnasol i'r tebygolrwydd bod y drosedd wedi'i chyflawni ac 
mai'r unigolyn sydd i gael ei holi a'i cyflawnodd. 

3 Rhaid rhoi digon o wybodaeth i unigolyn sydd wedi'i arestio i'w alluogi i ddeall fod 
ei ryddid wedi'i ddwyn oddi arno a'r rheswm y mae wedi'i arestio, e.e. pan fydd unigolyn 
wedi'i arestio ar amheuaeth o gyflawni trosedd rhaid ei hysbysu o natur y drosedd 
a amheuir, a phryd ac ymhle y'i cyflawnwyd. Rhaid hysbysu'r sawl a amheuir hefyd 
o'r rheswm neu'r rhesymau pam y bernir bod angen ei arestio. Dylid osgoi iaith amwys 
neu dechnegol. 



B 



231 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddlu 



Nid oes unrhyw beth yn y Cod hwn yn ei gwneud yn ofynnol i roi neu I ailadrodd rhybudd 
wrth hysbysu unigolyn nad yw wedi'i arestio y gallai gael ei erlyn am drosedd. Fodd 
bynnag, ni fydd llys yn gallu dod i unrhyw gasgliadau dan y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 
a Threfn Gyhoeddus 1994, adran 34, os na roddwyd rhybudd i'r unigolyn. 

Os yw'n ymddangos nad yw unigolyn yn deall y rhybudd, dylai'r bobl sy'n ei roi ei egluro 
yn eu geiriau eu hunain. 

Dim ond mewn perthynas a throseddau ditiadwy y gellir defnyddio'r pwerau sydd ar gael 
i swyddog o ganlyniad i arestiad - megis mynd i mewn i eiddo a'i chwilio, cadw unigolyn 
heb allu cysylltu a neb, gosod rhwystrau ffordd. Maent hefyd yn destun y gofynion 
awdurdodi penodol a nodwyd yn Neddf 1984 a Chod Ymarfer perthnasol PACE. 



a 



232 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddiu 



E 



233 



Cod Ymarfer - Cod G pwerau arestio statudol swydogion yr heddlu 



a 



234 



Codau ymarfer - Mynegai 



MYNEGAI 

Noder: nid yw cofnodion mynegai yn cyfeirio at rifau tudalen. Yn hytrach, nodir pob Cod yn 61 ei 
lythyren, a ddangosir mewn print bras, wedi'i ddilyn gan rifau paragraff, ac/neu rifau nodiadau 
(mewn llythrennau italig), ac/neu gyfeiriadau at Atodiadau'rCod. Os mai ychydig baragraffau yn unig 
o'r Atodiad sy'n berthnasol, rhoddir eu rhifau mewn cromfachau (mewn llythrennau italig os oes 
cyfeiriad at nodyn o fewn yr Atodiad). 

Er enghraifft: Mae "C 16.1-10, 16A-D, Atodiad E (11, El)" yn cyfeirio at Cod C, paragraffau 16.1-10, 
nodiadau 16A-D, ac Atodiad E (paragraff 11 a nodyn El). 



Achos sifil F 6D 
Adeiladau 

diffiniad B 2.3 

defnyddio grym i gael mynediad D 2.20, E 1.7 
diogelu B 6.13 
meddiannu B 76 

gweler hefyd Mynediad, Gwarant chwilio 
Adnabod 

tapiau cyfweld E 4.11 

personau C 10.1, D 5.1-24, F 2D 

gan samplau corfforol D 1.4, 1.7, 2.17, 

6.1-12, 6A-E 
gan olion bysedd D 1.3, 1.7, 4.1-15, 4A-B 
trwy 61 D 1.4, 1.7 
gan dystion D 1.2, 3.1-33, 3A-F, 

Atodiad E (2) 
dogfennau D 2.10-11, 3.25-27 
ffotograffau D 1.5, 1.7, 3.3, 5B-E, 

Atodiad B (14, 23-4), Atodiad E (6, 8-9) 
Adnabod mewn grwp D 3.9-10, 3.16, 3.21, 
Atodiad C 
dogfennau D 3.25-27, Atodiad C (12, 13, 

31, 42-4) 
mewn carchardai D Atodiad B (5) 
hysbysiadau i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
ffotograffau D Atodiad C (8-9, 17, 42-3), 
Atodiad E (6, 8-9) 
Adnabod trwy fideo D 1.2, 3.5-6, 3.14, 
3.17-21, 3.25-27, Atodiad A 
mewn carchardai D Atodiad B (5) 
ffotograffau D Atodiad A (13), 

Atodiad E (6, 8-9) 
carcharorion D Atodiad A (6), 
Atodiad B (4-5) 
Adolygu ac ymestyn cyfnodau cadw C 15.1-16, 

15A-F, Atodiad E (10) 
Addysgol, mannau A 2.27, 2.28, B 2C, 

C 11.15, 11D 
Agored i niwed yn feddyliol, diffiniad C 1G 
Agoriadau;r corff gweler archwiliadau personol 



Alban, warant arestio a gyhoeddwyd yn yr 

C 1.12, D 2.17 
Albanaidd, swyddogion heddlu C 1.12, D 2.17 
Ambiwlans C 9.5A, Atodiad E (5), Atodiad H 
Amddiffyn plant, maen prawf ar gyfer arestio 

G 2.9 
Amddiffyn plant a phobl fregus, meini prawf 

arestio G 2.9 
Amod arest, prawf cyffuriau C 17.2, 17.3, 

17.10, 17.11, 17F 
Amod gofyn, prawf cyffuriau C 17.2 
Amod cyhuddo, prawf cyffuriau C 17.2, 17.4, 

17.9, 17.11, 17F 
Amod oedran, prawf cyffuriau C 17.2, 17.5, 17F 
Amod rhybuddio, prawf cyffuriau C 17.2, 17F 
Amseru/dyddio cyfryngau recordio F 2.3, 2B 
Anawsterau darllen C 1.6. D 2.5 

cymorth gyda dogfennau C 3.20, 11.11, 

16.4A, D 2.13, 2B 
datganiadau C Atodiad D (12) 
Anawsterau iaith 

recordiad sain o gyfweliadau C 13.3, 13.7 
cynnal chwiliadau A 3.11 
cyfieithwyr C 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 

13.10 D 2.14, 4C, F4.7 
cofnodion cyfweliad C 13.3 
datganiadau C 13.4 
cyfweliadau ar fideo F 4.7 
Anhwylder meddwl, diffiniad C 1G 
Archwiliadau personol A 3.7, 6, C 4.1, 

Atodiad A (1-8, 11(f), Al-5), D 5.11 
gweler hefyd Diosg dillad 
oedolion priodol yn C Atodiad A (5), 

Atodiad E (12) 
gan ymarferwyr meddygol a nyrsys 

C Atodiad A (3, 3A, 4, 6, 8, Al, A3) 
gan swyddogion yr heddlu C Atodiad A 
(3, 6, 8, A4-5) 
Archwilio cofnodion atal a chwilio gan y 

cyhoedd A 5.4, 19 
Archwilio personau 



235 



Codau ymarfer - Mynegai 



gweler hefyd Archwiliadau personol; 

Archwiliadau amhersonol, Diosg dillad; 
Atal a chwilio; Noeth chwiliadau 
rhoi rhybudd cyn holi C 10.1, G 3.1 
cynnal A 3.1-11, 6, C 10.1 
swyddogion cefnogaeth cymunedol 

A Atodiad C 
cyffuriau a reolir A 2.6, 2.27, 2.28, 3.3 

Atodiad C, C Atodiad A (2(b), 2A, 2B) 
meini prawf arestio G 2.9 
offer peryglus A 2.1, 2.12-14, 2.27, 2.28, 

B2C 
mynediad i faes chwaraeon A 1.5 
canfyddwyd yn ystod chwilio adeiladau 

A 2.1, 2.27-29, B 2.4 
canfyddwyd mewn adeiladau ysgol B 2C 
Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 B 2C 

arfau peryglus A 2.1, 2.12-14, 2.27-8, 

10-13, B 2C 
grym rhesymol A 3.2, D 5.9 
Deddf Terfysgaeth 2000 A 2.19-24, 3.5, 

7-8, 12, 14, 17 
sefydlu pwy ydynt D 1.6, 5.1-11, 5.16-21 
Archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw C 4.1, 4A 
Arfau gweler Arfau peryglus 
Arfau Peryglus 

gweler hefyd Offer peryglus; Eitemau a 

waharddwyd 
amheuaeth resymol A 2.6 
archwilio personau A 2.1, 2.12-14, 2.27-8, 

10-13, B 2C 
chwilio adeiladau B 2B(c) 
Arestio gweler hefyd Cadw 
mynediad heb warant B 4.1 
sail ar gyfer C 10.3, 10B, G 2.1, 2.3, 2, 3 
ar warant a gyhoeddwyd yn yr Alban C 

1.12, D 2.17 
hysbysiad o C 3.15, 7.2, 7.4, Atodiad B, 

Atodiad E (3), Atodiad F, G 2.2 
Ar gael, diffiniad D 3.4 
Arnodi, gwarant chwilio B 8.2 
Asesiadau, camddefnydd o gyffuriau 

C 17.17-22 
Asesiadau cychwynnol, camddefnyddio 

cyffuriau C 17.17-22 
Asesiadau risg C 3.6-10, 3E, 9.3 
cyflwr i'w cyfweld C Atodiad G 
cyngor meddygol C 9.13 
Atal a chwilio 

gweler hefyd Archwilio personau 
cynnal A 3.1-11 



pwerau A 2.1-29, 10-13, Atodiad A 
swyddogion cefnogaeth cymunedol A 

Atodiad C 
cadw personau A 1.2, 3.3, 6, C 1.12 
monitro'r defnydd o A 5.1-4, 17, 19 
gwahaniaethu ar sail hil A 1.1, 2.25 
egwyddorion A 1.1-5 
Atal anafiadau, meini prawf arestio G 2.9 
Awdurdodau lleol, 

caniatad pobl ifanc i weithdrefnau adnabod 

D2A 
cyfrifoldeb am bobl ifanc C 3.13, 3C, 
16.7, 16.10, 16D, 17G 

B 

Barnwyr cylchdaith B 2A(b), B 3.4(a), 3.4, 

3.6, 8.3 
Braint gyfreithiol 

oedolion priodol C IE 

eitemau sy'n destun B 3.6, 36, 7.2, 
7.9B. 7.10 
Blancedi, mewn celloedd C 8.3 
Blew cedor, samplau gweler Samplau personol 
Bwyd gweler Prydau bwyd 



Cadw B 4.1 

gweler hefyd Arestio, Celloedd; Sawl sy'n 

cael eu cadw; Hysbysiad o arestio 
ar 61 cyhuddo C 15F, 16.7, 16C 
oedolion priodol yn bresennol C 3.17 
awdurdodi C 1.9A, 1.12, 15B(f), 16.7, 

16C, 17.7, Atodiad E (3) 
Deddf MechnTaeth 1976 C 15B(b) 
amodau C 8.1-11, 8A-B 
Deddf Trosedd (Dedfrydau) 1997 C 15B(c) 
hyd cyfnod A 1.2, 3.3, 5, C 1.1, 14.1, 14A, 

16AB, 17.10 
dinasyddion tramor C Atodiad F 
sail dros C 3.4, 3.23, 3.25 
seiliau rhesymol dros amheuaeth A 2.9-11, 3 
Deddfau Mewnfudo C 1.12 
Deddf Carcharu (Darpariaethau Dros Dro) 

1980 C 15B(d) 
Deddf Llysoedd Ynadon 1980 C 15B 
uchafswm cyfnod C 15. 2A, 16AB 
pobl nad ydynt wedi eu harestio C 3.21-22 
adolygu ac ymestyn C 15.1-16, 15A-F, 

Atodiad E (10) 
atal a chwilio A 1.2, 3.3, 6 
gwarantau C 15.8, 15.16 



236 



Codau ymarfer - Mynegai 



Cadw eitemau 
dillad C 4.2 
dogfennau B 7.5 
olion bysedd D 4.7, Atodiad F 
olion esgidiau D Atodiad F (4 Fl(c) 
ffotograffau a delweddau D 5.6, 5.12, 
5.16, 5.22, 56, Atodiad A (15-16), 
Atodiad E (10) 
eiddo B 7.14-16, 7G, 7H 
samplau D 6.8, Atodiad F 
Cadw heb gyhuddo C 12.5, 15.2, 15.5 
Cadw heb warant C 1.12, D 4.12 
Cadw mewn carchar C 4.1 
Cadw mewnfudwyr B 8A, D 4.10-15, Atodiad F (5) 
gweler hefyd Ceiswyr lloches; 

Dinasyddion tramor camddefnyddio 
cyffuriau, asesiadau cychwynnol 
C 17.17-22 
gweler hefyd profi am gyffuriau 
Camerau gweler Offer recordio gweledol 
Camerau fideo, yn y man cadw C 3.11 
Caniatad ysgrifenedig 
olion esgidiau D 4.16 
archwiliadau personol C Atodiad A (2(b), 7) 
sgan uwchsain a phelydr X C Atodiad K (1) 
Carchardai, adnabod mewn grwp neu 

adnabod trwy fideo mewn D Atodiad B (5) 
Carcharorion a gedwir yng nghelloedd yr 

heddlu C 1.12, 15B(d) 
Carcharorion a gollfarnwyd a gedwir yng 

nghelloedd yr heddlu C 1.12, 15B(d) 
Carcharorion, dulliau adnabod D Atodiad A 
(6), Atodiad B (4-5, 27), Atodiad C 
(40-1) gweler hefyd Carcharorion a 
gollfarnwyd 
Celloedd C 8.1-3, 8.8, 8.10, 8A, 96 
Ceiswyr lloches, hysbysiad o arestio C 7.4 

gweler hefyd Cadw mewnfudwyr 
Cerbydau 

sefydlu perchnogaeth C 10.1 
cofnodi cyfarfyddiadau A 4.14 
chwiliadau A 3.8-11, 4.3, 4.5, 4.8-10, 16 
meddiannu B 76 
pwerau atal a chwilio A 2.19 
Cerbydau gwag A 4.8-10 
Chwilio adeiladau 

gweler hefyd Mynediad 

camau gweithredu yn dilyn B 8.1-3 

awdurdodi B 2.7 

samplau anadl B 2B(a) 

rhoi rhybudd yn ystod B 6.12 



iawndal B 6.7, 6A 

cynnal B 1.4, 6.9-12, 6.15, 66, 7.7 

cyffuriau a reolir B 2C 

copio neu ddelweddu deunyddiau a 

ganfyddir B 7.5, 7.11, 7.15, 7.17, 7H 
difrod a achosir yn ystod B 8.1 
meini prawf arestio G 2.9 
offer peryglus ac arfau peryglus B 2B(c) 
datrys yr ymchwiliad trwy ddogfennau a 

ganfyddir B 7.8A 
Deddf Ffrwydron 1875 B 2B(e) 
Deddf lawnderau Dynol 1998 B 1.3 
swyddogion mewnfudo B 2D 
gwybodaeth a roddir cyn chwilio B 6.5, 

6.7-8 
gwybodaeth a roddir cyn gofyn am 

ganiatad B 5.2 
gwybodaeth a ganfyddir ar ffurf electronig 

B 7.6 
cyfweliadau yn ystod B 6.12A 
ar sawl achlysur B 6.3A 
chwilio adeiladau lie maent yn byw neu 

sydd dan eu rheolaeth B 4.3 
Deddf Llysoedd Bach (Iwerddon) 1851 

B 2B(f) 
Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol 

1984 B 6.14-15 
holi yn ystod B 6.12 
grym rhesymol B 1.4, 6.6, 6.10, 6C 
cadw deunyddiau a ganfyddir B 7Q 
hawl i breifatrwydd B 1.3, 6.10 
Deddf Traffig y Ffyrdd 1988 B 2B(a) 
adeiladau ysgol B 2C 
diogelu adeiladau ar 61 B 6.13 
meddiannu eiddo B 3C 
Deddf (Proses) Awdurdod Diannod 1881 

B 2B(f) 
Deddf Terfysgaeth 2000 B 28(d), 6.14-15 
amser B 6.1-3 
Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd, 

1992 B 2B(b) 
tystion B 6.11, 8.1 
Chwilio cerbydau gweler Cerbydau 
Chwilio cofrestrau B 9.1, 9A 
Chwilio heb warant gweler Mynediad, 

heb warant 
Chwiliadau dyfaliadol D 46, 6.8, 6.12, 6£, 

Atodiad F 
Clefydau C 9.7 

gweler hefyd Pobl sal 
Codau Ymarfer, C 10.1, 118, D 2.22 



237 



Codau ymarfer - Mynegai 



defnydd C 1.10 
argael A (Cyff.), C 1.2, F 1.1 
gweithrediad A 4.11 
gofynion cofnodi A 2.24A, C 11.7 
hawl i weld C 3.1, 3D, 17 .4 
Cofnodi cyfarfyddiadau A (Cyff.), 4.11-4.20, 

15-20 
amgylchiadau eithriadol A 4.1, 4.12 
Cofnodion gweler Dogfennau 
Cofnodion cadw C 2.1-7, 2A, 3.2, 3.23, 6.14, 

G 4.3 
mynediad gan oedolion priodol C 2.4, 

2.4A, 2.5 
mynediad gan gyfreithwyr/cynrychiolwyr 

cyfreithiol C 2.4, 2.4A, 2.5 
cywirdeb C 2.3 

mechni'aeth, pobl yn ateb C 3.25 
gohiriadau C 1.1A, 1H, Atodiad B (4, 6, 11) 
sylwadau'r sawl sy'n cael eu cadw C 3.4 
sawl sy'n cael eu cadw, cyflwr i'w cyfweld 

C Atodiad G 
cyflwr y sawl sy'n cael eu cadw ar gyfer 
cyfweld C Atodiad G (7) 
eiddo'r sawl sy'n cael eu cadw C 46, 4C 
llofnod sawl sy'n cael eu cadw C 2.7, 3.2, 

3.5, 3.20, Atodiad B (4, 13) 
adnabod personau D 2.11 
cyfweliadau C 6.14, 6.15, 12.10-11 
triniaeth a chyngor meddygol C 9.9, 

9.15-17, 9C, 9G-H 
hawl i lythyrau a galwadau ffon C 5.8 
peidio datgelu pwy yw'r swyddog F 2.5 
adolygu'r cadw C 15.5, 15.9C, 15.10 
atgoffa o hawl i gael cyngor cyfreithiol 

C 6.5, 6.14, 6.15, 6.16-17, 15.4, 

15.12, D 6.3 
asesiad cychwynnol o gamddefnyddio 

cyffuriau C 17.20 
asesiadau risg C 3.8 
archwilio'r sawl sy'n cael eu cadw 

C 4A (Atodiad A (12) 
y rhai sydd wedi arwyddo C 2.6, 2.7, 

3.2, 3.5 
archwiliadau personol C Atodiad A (7) 
cymryd samplau C 17.8-10 
rheswm dros arestio C 3.4 
sgan uwchsain a phelydr X C Atodiad K (5) 
Cofnodion cyfweliad C 11.7-14, 11E, 

12.10-12 
ar 61 cyhuddo C 16.9 
rhoi rhybudd C 10.13 



cwynion C 12.9 

yn ystod cyhuddo C 16.4, 16.4A 

cyfieithwyr C 13.3, 13.4, 13.7, 13.9, 

13.11 
cyfweld cyn cael cyngor cyfreithiol C 6.6 
pobl ifanc C 11.15, 11.20, 16.4A 
cyngor cyfreithiol C 6.5, 6.16-17, 11.2 
personau sy'n dioddef anhwylder 

meddwl/agored i niwed meddyliol C 
11.15, 11.20, 16.4A 
darllen ac arwyddo C 11.11, 11.12, 
11.13, 11.14, 11E, 13.3, 16.4A, 
Atodiad E (8) 
Cofnodion ysgrifenedig C 10.1, 11.7-14 
Cofrestr Genedlaethol Cyfieithwyr 

Gwasanaethau Cyhoeddus (NRPSI) C 13.1 
Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol C 6.11, 

6.12 
CopTau 

Recordiadau sain E 4.4(e), 4.19 
cofnodion cadw C 2.4A, G 4.3-4 
diffiniad D 2.16 
olion bysedd a samplau D Atodiad F (3(a), 

5(a)) 
ffotograffau a delweddau D 5.15, 5.22-24, 

Atodiad B (23), Atodiad C (42-3) 
cofnodion cyfarfyddaiadau A 4.19 
meddiannu eiddo B 7E 
cofnodion atal a chwilio A 4.10A, 21 
CopTau gweithredol 

recordiad sain E 2.2, 2A, 6A 
recordiad ar fideo F 2.4 
Cop'i'o, deunydd a ganfyddwyd yn ystod chwilio 
adeiladau B 7.5, 7.11, 7.15, 7.17, 7H 
Credoau crefyddol C 8.6 
Creithiau gweler Marciau adnabod 
Cuddio troseddau, pwer i arestio am G 1 
Cuddwisgoedd A 2.15, 3.5, 4 

gweler hefyd Gorchudd wyneb 
Cwynion C 9.2, 9.15, 12.9, E 4.9, 4E-F, 

F 4.9, 4B, 6D 
Cyfarfyddiadau cyhoeddus gweler Cofnodi 

cyfarfyddiadau 
Cyfarfyddiadau nad ydynt o dan bwerau 

statudol A 4, 11-20 
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Arweiniad 

C 16.1, 16. 1A, 16AB 
Cyfeiriadau, ar gyfer cyflwyno gwys G 2.9 
Cyfieithiadau C 3B, 6.3, 6H, 13.4 

gweler hefyd Cyfieithwyr 
Cyfieithwyr C 13.1-11 



238 



Codau ymarfer - Mynegai 



gweler hefyd Cyfieithiadau 
recordiad sain o gyfweliadau E 4C 
cynnal chwiliadau A 3.11 
cyfwynebiadau D Atodiad D (4) 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 3.5, 

3.12, 13.10 
pobl fyddar C 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 

13.5-7, D 2.14, F4.7 
pennu angen ar gyfer C 3.5 
tystiolaeth o C 13.3 
adnabod mewn grwp D Atodiad C (14) 
rhesi adnabod D Atodiad B (8) 
anawsterau iaith C 3.12, 11.18, 12.3, 

13.1, D 2.14, E4C 
llythyrau a galwadau ffon C 5A 
anawsterau siarad D 2.14 
Cyfleusterau ymolchi, mynediad at C 3A, 8.4 
Cyflwr i'w cyfweld C 12.3, Atodiad G, F 3B 
Cyfnodau gorffwys C 12.2, 12B, 15.7, 15C 
Cyfreithwyr, C IF, 2.4, 3.1, 3.19, 3.20, 15.3, 
F4.5 
gweler hefyd Cyngor cyfreithiol, 

Cynrychiolwyr cyfreithiol 
mewn cyfweliadau C 6.8-11 
dewis C 66 

cyfathrebu gyda C 3.21, 5.7, 6.1, 6.5 
ymddygiad 6.9-6.11 
cyfrinachedd C 6J, 17 .4 Atodiad B (3), 

Atodiad E (El) 
gwrthdaro mewn buddiannau C 6G 
diffiniadau C 6.12, D 2.6, E 1.5 
oedi mewn cael mynediad at C 6.6, 6A, 

Atodiad B 
gwrthod i'r sawl sy'n cael eu cadw i 
ymgynghori gyda C 6.6, Atodiad C (1(a), 

C2) 
dyletswydd C 6.1, 6.6, 6.11, 6B, 

Atodiad C (1(a)) 
cyfieithwyr C 13.9 
pobl ifanc C 6.5A 
symud C 6.10-11, 6£ 
cynrychiolwyr C 12A-6.14, 6F 
Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, gwirio C 

3.6 
Cyfrifiaduron 

gweler hefyd Ffurfiau gwybodaeth 

electronig 
cofnodion cadw C 2.6 
dinistrio data D 2.16, Atodiad F (3(c)) 
Cyfrwng recordio dilys F 2.3, 2B, 4.11, 4A 
torri F 4F 



newid F4.ll 
tynnu F4.12, 4.16 
Cyfryngau recordio 
diffiniad E 1.6 
adnabod E 4.11 

toriad mewn cyfweliad E 4.12A-13 
cychwyn cyfweliad E 4.3 
tynnu o'r recordydd E 4.11, 4.12A, 4.16 
diogelwch E 5.2, 6.1-4, 6A-C 
Cyfweliadau C 11.1A-20, UA-E, 12.1-14, 

12A-B, 15.6, F 1.5 
gweler hefyd Cofnodion cyfweliad; Holi; 

Datganiadau; Recordiad fideo, 

Recordiad sain, 
dillad digonol, sawl sy'n cael eu cadw C 

3A, 8.5 
ar 61 cyhuddo C 16.5, 16.9 
oedolion priodol mewn C 11.15-18, 11C, 

12.2, 12.3, 13.6, Atodiad E (8-9) 
mewn gorsaf heddlu C 12.1-12.14, 12AB 
cyn cael cyngor cyfreithiol C 3.4, 6.6-7, 

6A, 6/ 
rhoi rhybudd C 10.13, 11.1A, 11.4, 12.5, 

16.5 
caniatad i gael C 12.5 
pobl fyddar C 11.18, 12.3, 13.4-7, E 4.6, 

4.7, 4B-C 
oedi C 11.1, 11.2, 11.16 
dogfennau C 11.20, E 3.3-4, 4.6, 4.8, 4C, 

5.1, 5A 
cyflwr i'w cyfweld C Atodiad G, F 3B 
mewn ysbyty C 14.2, 14A 
wrth drosglwyddo C 14.1 
pobl ifanc C 11.15-18, 11C, 12.3, 13.6 
cynrychiolwyr cyfreithiol mewn C 6.6-14, 

6D, 12.2 
triniaeth a chyngor meddygol C 9.13, 14.2, 

14A 
personau sy'n dioddef anhwylder 
meddwl/agored i niwed meddyliol C 11 

15-18, 11C, 12.3, 16.4A, Atodiad E 

(8-9, £2) 
personau nad ydynt wedi eu harestio C 

10F, 12.2 
holi gan swyddogion y ddalfa C 3.4 
gwrthod ateb cwestiynau C 10.9-11 
atgoffa o'r hawl i gael cyngor cyfreithiol C 

11.2, 16.4, 16.5 
chwilio adeiladau B 6.12A 
stopio C 6.7, 6.10, 11.1, 11.6, 11.18 
Cyfwynebiadau D 3.23, 3.25-27, Atodiad D 



239 



Codau ymarfer - Mynegai 



Cyfyngiadau C 8.2, 8.11, Atodiad E (13) 
Cyffuriau gweler Cyffuriau Dosbarth A; 

Cyffuriau a reolir; Profi am gyffuriau; 
Meddyginiaeth 
Cyffuriau a reolir C 9.5B 

gweler hefyd Cyffuriau Dosbarth A; Deddf 

Camddefnyddio Cyffuriau 1971 
gweinyddu C 9.10 
pobl a gedwir dan ddylanwad C 9.3, 

9CA, 15B(g) 
archwilio personau A 2.6, 2.27, 2.28, 3.3, 

Atodiad C, 
C Atodiad A (2(b), 2A, 2B) 
chwilio adeiladau B 2C 
Cyffuriau Dosbarth A C 17.1-14, 17A-G, 

Atodiad A (2(a)), Atodiad I, Atodiad J 
Cyhuddo'r sawl sy'n cael eu cadw C 16.1-10, 

16A-D, Atodiad E (11) 
Cyhoeddusrwydd D 3.28-29, Atodiad A (8, 14), 
Atodiad B (3, 21), Atodiad C (11-12), 
Atodiad D (2) 
Cyngor dietegol C 8.6 
Cyngor cyfreithiol 

rol yr oedolyn priodol C 3.19, IE, 

Atodiad E (4, El) 
newid meddwl ar ran y sawl sy'n cael eu 

cadw C 6.6, 6/, Atodiad C (1(a)) 
cyfrinachedd C 6J, 7.3 
gohirio, mynediad at C 6.5, 6.6, 6A, 

Atodiad B, Atodiad C (1(a)) 
cyfweliadau cyn cael C 6.6-7, 6A, 61, F 4.5 
personau sy'n gwrthod dulliau adnabod D 

3.15 
ceisiadau am C 3.19, 6.5, 6.16-17, 

Atodiad C (1(a), CI) 
hawl i gael C II, 3.1, 3.2, 3.5, 6.1-17, 

6A-K, 11.2, 12.14, 15.4, 17.6, D 3.17 
dinasyddion y Gymanwlad a dinasyddion 

tramor C 7.3 
wrth gyhuddo C 16.4 
cyfieithwyr C 13.9 
personau nad ydynt yn cael eu harestio 

C 1A 
ymwrthod a hawl i gael C II, 6.5, 6.15 
Deddf Terfysgaeth 2000 C 6J, 
Atodiad B (8-12) 
Cyngor Hyrwyddo Cyfathrebu gyda Phobl 

Fyddar C 13.1 
Cyngor ysgrifenedig gan gyfreithiwr C 6.1 
Cyllyll gweler Arfau peryglus 
Cymdeithas y Gyfraith C 6.11, 6F 



Cymorth gyda dogfennau C 3.20, 16. 4A, 
D 2.13, 2B 
oedolion priodol C 3.20, D 2.13 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 3.5, 

3.20, D 2.13 
pobl anabl C 3.20, D 2.13, 2B 
Cymraeg, yr iaith C 36, 6.3, 6H 
Cymryd olion bysedd C 1.12, D 4.1-11, 

Atodiad F (Fl) 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 
Gyhoeddus 1994 D 2.17 
meini prawf ar gyfer arestio G 2.9 
cadw heb warant ar gyfer D 4.12 
mewnfudwyr D 4.10-15, Atodiad F (5) 
Deddfau Mewnfudo D 2.17, 4.11 
darparu gwybodaeth D 4.7, 4.13 
grym rhesymol D 4.6, 4.14 
Deddf Terfysgaeth 2000 D 2.17, 2C 
Cymryd olion bysedd electronig D 4.5 
Cynllun Cyfreithiwr ar Ddyletswydd C 6.6 
Cynorthwyo troseddwyr, pwer i arestio am G 1 
Cynrychiolwyr cyfreithiol 

gweler hefyd Cyngor cyfreithiol; 

Cynrychiolwyr cyfreithiol heb eu hachredu 
oedolion priodol C IE, IF 
dewis C 6B 

gwrthdaro buddiannau C 6G 
cyfwynebiadau D Atodiad D (4, 6) 
cofnodion cadw C 2.4, 2.4A, 2.5, 6.15 
gwahardd o gyfweliadau C 6.9-14, 6D-E 
adnabod mewn grwp D Atodiad C 

(3, 13-14, 35) 
adnabod gan dystion D 3.1, 3.17, 
Atodiad A (8), Atodiad B (3), 
Atodiad C (11), Atodiad D (2) 
rhesi adnabod D Atodiad B (8, 10,12, 20, 23) 
dulliau adnabod D 3.15 
cyfweliadau C 6.8-14, 6D, 12.2 
ffotograffau D 3.29, Atodiad A (8), 

Atodiad B (3, 23), Atodiad C (11-12, 42-3) 
adolygu ac ymestyn cyfnodau cadw C 

15.3, 15.11 
rol C 6D 

gweld deunydd a ddarlledwyd neu a 
gyhoeddwyd D 3.29, Atodiad A (8), 
Atodiad B (3), Atodiad C (11-12) 
adnabod trwy fideo D Atodiad A (7-9) 
recordiadau fideo D Atodiad B (23), 
Atodiad C (42-3) 
Cynrychiolwyr cyfreithiol ar gyfnod prawf 
C 6. 12A-14, 6F 



240 



Codau ymarfer - Mynegai 



Cynrychiolwyr cyfreithiol heb eu hachredu 

C 6.12A-14, 6F 
Cyrff gwirfoddol C 3.13, 3C, 5C, D 2A, 17Q 
Cytundebau dwyochrog, hysbysiad o arestio 

C 7.2, Atodiad F 



Darlledu gweler Cyhoeddusrwydd 
Datganiadau 

gweler hefyd Datganiadau ysgrifenedig 
oedolion priodol C IE 
recordiad sain C 12A, E 3.5 
cadarnhad mewn cyfweliadau C 11.4, 

11A, HE 
meini prawf arestio G 2.9 
pobl ifanc a phersonau sy'n dioddef 
anhwylder meddwl/agored i niwed 
meddyliol C 11.15, 16.4A 
nad ydynt mewn Saesneg C 13.4 
personal! gydag anawsterau darllen C 

Atodiad D (12) 
darllen ac arwyddo C 13.4, Atodiad D 

(4, 7, 11-12), Atodiad E (8) 
arwyddocaol C 11.4, 11.4A, HA, HE, 

E4.6, F4.6 
o dan rybudd C 12.13-14, 12A 
recordio gweledol F 3.5, 3D, 4.18 
Datganiadau arwyddocaol gweler Datganiadau 
Datganiadau ysgrifenedig C 11.15, 12.13-14, 
12A, 16.4, Atodiad C (1(B)), 
Atodiad D, Atodiad E (8) 
gweler hefyd Datganiadau 
Datrys ymchwiliad B 7.8A 
Deddf (Proses) Awdurdod Diannod 1881 

B 2B(f) 
Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 A 2.27, 
2.28-29, 6, B 2A(a), 2C, C 17.13, 17E 
Deddf Carcharu (Darpariaethau Dros Dro) 

1980 C 1.12, 15B(d) 
Deddf Crwydradaeth 1824 C 17E, D 4A 
Deddf Cyfiawnder Troseddol (Cydweithrediad 

Rhyngwladol) 1990 B 2.6 
Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 

gohirio wrth hysbysu rhywun ei fod yn cael 
ei arestio neu roi'r cyfle iddo gael 
cyngor cyfreithiol C Atodiad B (2, 9) 
cyfweliadau C 11.6 
archwilio personau A 2.27-29 
chwilio adeiladau B 2B(c), 2C 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 
Gyhoeddus 1994 



casgliadau niwediol o ddistawrwydd C 

11.4A, Atodiad C (1), F 4.2 
awdurdodi archwiliadau A 2.13-14, 

10-13, 17 
rhoi rhybudd C 10.10-11, 10F-G 
dulliau adnabod D 2.17 
personau a arestiwyd ar warantau a 
gyhoeddwyd yn yr Alban C 1.12 
torseddau cofnodadwy D 4A 
diosg dillad A 3.5 

tynnu gorchuddion wyneb A 2.15-18 

pwerau atal a chwilio A 2.1, 2.12-14 

Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 C 16AB, 

17F, Atodiad J 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau 

Llysoedd 2000 C 17.15 
Deddf Cyfiawnder yr Ifanc a Thystiolaeth 

Droseddol 1999 C Atodiad C (1), D 2AB 
Deddf Cyfraith Droseddol 1967 G 1 
Deddf Cyffuriau 2005 C 17.17 
Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiedig) 2000 A 1.1 
Deddf Difrod Troseddol 1971 A 2.1 
Deddf Delio mewn Cyffuriau 1994 C 11.6 
Deddf Diogelwch Awyrennau 1982 A (Cyff.) 
Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 A 4.20, B 2.11, 

C 1.13, D 5.12 
Deddf Dwyn 1968 B 2A(a) 
Deddf Elw Troseddau 2002 C Atodiad B (2, 9) 
Deddf Ffrwydron 1875 B 2B(e) 
Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 

1996 B 7G, C 11B 
Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder Troseddol 2001 
archwilio neu gopio dogfennau B 7.5 
deunydd sy'n rhan annatod B 7H 
tynnu ffotograff o'r rhai a gedwir D 5.12 
cadw eiddo B 7H 

pwerau meddiannu a didoli B 7.7-13 
pwerau meddiannu B 3.6, 7.1, 7.2-3 
Deddf lawnderau Dynol 1998 B 1.3, G 1.2 
Deddf lechyd Meddwl 1983 C 1.10, 1G, 3.16, 

4.1, 9.6, 9D, Atodiad E (5, 6) 
Deddf Llysoedd Bach (Iwerddon) 1851 B 2B(f) 
Deddf Llysoedd Ynadon 1980 C 15B 
Deddf Mechniaeth 1976 C 15B(b) 
Deddf Mewnfudo 1971 B 2D, D 2.17, 4.11 
Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 B 2D, C 

1.12, D 2.17, 4.11-12 
Deddf Plant 1989 C 1.7, 3.13 
Deddf Terfysgaeth 2000 C 1.11, 1.12 

mynediad at gyngor cyfreithiol C 6J, 
Atodiad B (8-12) 



241 



Codau ymarfer - Mynegai 



recordiad sain o gyfweliadau E 3.2 
samplau corfforol D 2.17, 2C, 6C 
rhoi rhybudd G 3.1 
amodau cadw C 8A 
dulliau adnabod D 2.17, 2C 
llythyrau a galwadau ffon C 5.6 
hysbysiad o arestio C Atodiad B (8-12) 
ffotograffau D 2.17, 2C 
holi'r sawl sy'n cael eu cadw C 10.1 
seiliau rhesymol dros amheuaeth A 2.2, 

2.3, 2.8, 2.24 
adolygu ac ymestyn cyfnodau cadw 

C 15.8, 15A, 15F 
gwarant chwilio B 2A, 3.4, 3.7 
archwilio personau A 2.19-24A, 3.5, 7-8, 

12, 14, 17 
chwilio adeiladau B 2B(d), 6.14-15 
pwerau atal a chwilio A (Cyff.), 2.1, 2.8, 

2.19-26 
recordio cyfweliadau ar fideo F 2.5(a), 3.2, 
3E 
Deddf Traffig y Ffyrdd 1988 A 4.14, B 2B(a), C 

11.1A, D 2.17, 4A, G3.7 
Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 B 

2B(b), C 11.1A, D 2.17 
Deddf Trosedd (Dedfrydau) 1997 C 15B(c) 
Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 D 4.3 
Deddf Troseddau Stryd 1959 D 4A 
Deddf Troseddwyr Traffig y Ffyrdd 1988 C 16B, 

D 2.17 
Deddf Troseddu Trefnedig Ddifrifol a'r Heddlu 

2005 G 1.4, 2.7 
Deddf Ymgeisiadau Troseddol 1981 C 17£ 
Deddf yr Heddlu (Eiddo) 1897 B 7 A 
Deddfau Mewnfudo 

cadw a awdurdodwyd o dan C 1.12 
cymryd olion bysedd C 1.12, D 2.17, 4.11 
chwilio adeiladau B 2D 
Delweddau 

gweler hefyd Ffilmiau; Ffotograffau; 

Adnabod trwy fideo; Recordiadau fideo 
copi'au o D 3.30-33, 5.15, 5.22-24, 
Atodiad B (23), Atodiad C (42-3) 
eu dinistrio D 3.30-33, 5.22-24, Atodiad A 

(15-16), Atodiad E (10) 
adnabod mewn grwp D Atodiad C (42-3) 
rhesi adnabod D Atodiad B (23) 
dulliau adnabod D 3.17, 3.20-21, 3.24, 

3D 
eiddo a feddiannwyd B 7E 
eu dangos i dystion D 3.3 



Delweddau 'e-fit' D 3.3 

Delweddau llonydd gweler Ffotograffau 

Delweddau symudol D 2.16, 3.5, 3.17 

Delweddu B 7.5, 7.11, 7.15, 7H 

Deunydd a waherddir B 3.6, 3B, 7.9B, 7.10 

Deunydd cysylltiedig gweler Deunydd sy'n rhan 

annatod 
Deunydd gweithdrefn arbennig B 3.6, 36, 

7.9B, 7.10 
Deunydd sy'n rhan annatod C 7H 
Deunyddiau ysgrifennu C 5.6 

gweler hefyd Llythyrau 
Dinasyddion Gweriniaeth Iwerddon C 3.3, 7.1, 

7.3-5, 7 A 
Diosg dillad C 8.5 

gweler hefyd Gorchuddion wyneb; 

Penwisgoedd; Archwiliadau personol; 
Noeth chwiliadau 
yn ystod chwiliadau A 3.5-7, 4, 6-8, C 4.1, 

D 5.10 
wrth gymryd samplau D 6.9 
Distawrwydd 

casgliadau niweidiol o C 6.6, 10.1, 10.5, 
10.6, 10.9-11, IOC, 11.4A, 16.1A, 
Atodiad B (D) Atodiad C, F 4.1 
esbonio i;r sawl sy'n cael eu cadw C 

Atodiad C (3, C2) 
arwyddocaol C 11.4, 11.4A, 11A, E 4.6, 
F4.6 
Difrod troseddol A 2.1, Atodiad A (6) 
Dillad 

gweler hefyd Eitemau arbennig o ddillad; 
Diosg dillad; 
Dillad yn lie dillad sy'n cael eu cadw 

adnabod mewn gnivp D Atodiad C (40-1) 
rhesi adnabod D Atodiad B (5) 
cyfweliadau C 8.5 
eu cadw gan y sawl sy'n cael eu cadw 

C 3A, 4.2 
adnabod trwy fideo D Atodiad A (6) 
Dillad gwely, mewn celloedd C 8.3, 8A 
Dillad yn lie dillad sy'n cael eu cadw C 8.5, 

8.9 
Dinasyddion y Gymanwlad C 3.3, 3A, 7.1-5, 
7A, Atodiad B (62), D Atodiad F (5(a)) 
Dinasyddion Tramor C 3.3, 7.1-5, 7 A, 
Atodiad B (62), Atodiad F 
gweler hefyd Cadw mewnfudwyr 
Diodydd C 8.6, 8A 
Diosg dillad C 8.5 

gweler hefyd Gorchudd wyneb; 



242 



Codau ymarfer - Mynegai 



Penwisgoedd; Archwiliadau personol; 

Noeth-chwiliadau 

yn ystod archwiliadau A 3.5-7.4, 6-8, C 

4.1, Atodiad A (9-12), D 5.10 
wrth gymryd samplau D 6.9 
Dinistrio 

samplau corfforol D 6.10, Atodiad F 
data cyfrifiadur D 2.16, Atodiad F (3(c)) 
dogfennau D 6.10 
olion bysedd D 4.7, 4.13, Atodiad F 
ffotograffau a delweddau D 5.22-24, 

Atodiad A (15-16), Atodiad E (10) 
olion esgidiau D 4.19, Atodiad F (1-3) 
Dogfennau 

gweler hefyd Recordiad sain; Cymorth gyda 

dogfennau; Cofnodion cadw; 

Delweddau; Cofnodion cyfweliad; 

Hysbysiad o Bwerau a Hawliau; 

Hysbysiadau i'r sawl sydd dan 

amheuaeth; Cofrestrau chwilio 
arestio G 4.1-5 

mechniaeth, pobl yn ateb C 3.25 
samplau corfforol D 6.10-12 
torri sel prif gopi recordiadau E 6.4 
rhoi rhybudd C 10.13, G 4.1 
cyhuddo'r sawl sy'n cael eu cadw C 16.8-10 
cwynion C 9.2, 9.15 
amodau cadw C 8.9-11 
cyfwynebiadau D 3.25-27, Atodiad D (7) 
gohiriadau, hysbysiad o arestio neu 

fynediad at gyngor cyfreithiol C Atodiad 

B (13-4) 
eiddo sawl sy'n cael eu cadw' C 4.4-5, 4B-C 
cadw pobl ifanc ar 61 cyhuddo C 16.10 
gweithdrefn gadw C 3.24 
profi am gyffuriau C 17.12, 17.18-21 
archwiliadau i sefydlu pwy ydynt D 5.17-18 
cymryd olion bysedd D 4.2, 4.7 
olion esgidiau D 4.20-1 
grym a ddefnyddir B 8.1 
a roddir i'r sawl sy'n cael eu cadw C 3.2 
seiliau dros gadw C 3.23 
adnabod mewn grwp D 3.25-27, Atodiad C 

(12, 13, 31, 42-4) 
adnabod gan dystion D 3.1, 3.2, 3E, 

Atodiad E (2) 
adnabod personau D 2.10-11, 3.25-27 
rhesi adnabod D 3.25-27, Atodiad B 

(1, 12, 23-8) 
cyfieithwyr C 13.11 
cyfweld cyn cael cyngor cyfreithiol C 6.6 



cyfweliadau C 11.20, E 3.3-4, 4.6, 4.8, 

4C, 5.1, 5A 
samplau personol D 6.2 
archwiliadau personol C Atodiad A (5, 7-8) 
llythyrau a galwadau ffon C 5.8 
triniaeth a chyngor meddygol C 9.9, 

9.15-17, 9C, 9G-H 
samplau amhersonol D 6.5 
gwrthod dulliau adnabod D 3.15 
ceisiadau i gael cyngor cyfreithiol C 6.16-17 
adolygu ac ymestyn cyfnodau cadw C 

15.5, 15.10, 15.12-16 
asesiadau risg C 3.6 
samplau D 6.2, 6.5, 6.10-12 
gwarant chwilio B 3.6 
archwilio personau A 3.10, 4.1-10, 15-19, 21 
awdurdodiadau A 2.14, 2.17-18, 2.20, 14 
monitro'r defnydd o bwerau A 5.3-4, 17, 19 
i sefydlu pwy ydynt D 5.8, 5.17 
chwilio adeiladau B 2.8, 6.15 
camau gweithredu yn dilyn B 8.1-3 
awdurdodi B 4.3 
caniatad i chwilio B 5.1, 5A-B 
tystion B 6.11, 8.1 

chwilio cerbydau A 4.3, 4.5, 4.8-10, 16 
eiddo a feddiannwyd B 7.12-13, 7.16, 

8.1, 8.2 
archwiliad B 7.8A, 7.11 
gwrthod mynediad B 7.17 
noeth chwiliadau C Atodiad A (11(c), 12) 
adnabod trwy fideo D 3.25-27, 

Atodiad A (4, 7, 9, 14, 17-18) 
cyfweliadau a recordiwyd ar fideo F 4.8, 5.1 

ymwrthod a'r hawl i cyngor cyfreithiol C 

6.5, II 
sgan uwchsain a phelydr X C Atodiad K 
Dogfennau a ganfyddwyd B 7.5, 7.7, 7.8A, 

7.15, 7.17 
Dyletswyddau Prif Swyddogion C 3.7, 13.1 
Dyletswyddau swyddogion adnabod D 3.11, 3B 
adnabod mewn grwp D Atodiad C 
rhoi rhybudd i 'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
dewis trefniadau adnabod D 3.14-16, 

3.21, 3.22 
adnabod trwy fideo D 3.5, Atodiad A 
Dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 1.1A, 

1.9, 1.15, 1H-I, 3.4-6, 3.8-9, 

3.21-22, 3.25, F 1A 
gweler hefyd cofnodion cadw 
mynediad at gyngor cyfreithiol C 6.5, 66 



243 



Codau ymarfer - Mynegai 



cymorth gyda dogfennau C 3.5, 3.20, 

D 2.13 
awdurdodi cadw C 16.7, 16C, 17.7, 

Atodiad E (3) 
cyhuddo C 16.1, 16.7, 16.10 16A, 168, 

4A,4B 
cyfathrebu gyda'r sawl sy'n cael eu cadw 

C 3.12 
cwynion C 9.2, 9.15, 12.9, F 4.9 
cyffuriau a reolir C 9.5B, 9.10 
penderfyniad i beidio recordio cyfweliad ar 

fideo F3.3 
pobl a arestiwyd G 4.2 
sawl sy'n cael eu cadw, cyflwr i'w cyfweld 

C Atodiad G 
sawl sy'n cael eu cadw, prydau bwyd 

C 8.6, 8A 
sawl sy'n cael eu cadw, eiddo C 4.1-5, 

4A-C 
sawl sy'n cael eu cadw, sydd a chlefydau 
heintus C 9.7 

pobl anabl C 3.12, 3.20, 13.10, D 2.13 
dulliau adnabod D 2.21, 3.17-20 
cyfieithwyr C 3.12, 13.10 
cyfweliadau C 11.6, 12.1, 12.3, 12.10 
pobl ifanc C 3.13-15, 3C, 8.8, 8.10, 16.7, 

16.10, 16A, 16C-D 
triniaeth feddygol i'r sawl sy'n cael eu 
cadw C 9.4-17, 12.3, 9A-H 
personau sy'n dioddef anhwylder 

meddwl/agored i niwed meddyliol 

C 1G, 9.5, Atodiad E (3-5) 
hysbysiadau i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
holi'r sawl sy'n cael eu cadw C 3.4 
grwpiau arbennig sy'n cael eu cadw 

C 3.12,-20 
recordiad sain o gyfweliadau E 1.8, 3.3-4-, 

4.15, 4E 
ymweliadau a sawl sy'n cael eu cadw C 

5.4, 56 
archwiliadau personol C Atodiad A (7) 
trefniadau sgan uwchsain a phelydr X C 

Atodiad K (2) 
Dulliau adnabod 

gweler hefyd Cyfwynebiadau; Cymryd olion 

bysedd; Adnabod mewn gnivp; Rhesi 

adnabod; Ffotograffau; Samplau; 

Adnabod trwy fideo 
oedolion priodol D 2.12, 2.15, 2A, 3.15 
trefnu D 3.11 



amgylchiadau sy'n gofyn am D 3.12-13 
cynnal D 3.11 

caniatad D 2.12, 2A, 3.17, 3.18, 3.27 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 

Gyhoeddus 1994 D 2.17 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa D 2.21, 

3.17-20 
personau dynodedig D 2.22 
dyletswyddau swyddogion adnabod D 3.14- 

16, 3.21, 3.22 
delweddau D 3.17, 3.20-21, 3.24, 3D 
darparu gwybodaeth D 3.17-20, 3.24, 3.26 
cyflwyniadau cynrychiolwyr cyfreithiol D 3.15 

mwy nag un tyst D 3.2 
hysbysiadau i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
swyddog yng ngofal yr ymchwiliad D 3.11, 

3.13, 3.20, 36, 3E 
staff yr heddlu D 2.1, 2.18, 2.12-2.22, 

3.2, 3.11 
carcharorion D Atodiad A (6), Atodiad B 

(4-5, 27) 
dewis D 3.14-16 
Deddf Terfysgaeth 2000 D 2.17, 2C 
Defnydd o gyfweliadau fideo F 2D 
Dyddio/amseru cyfryngau recordio F 2.3, 26 
Dyletswyddau swyddogion Adnabod D 

3.11, 38 
adnabod mewn gnivp D Atodiad C 
hysbysiadau i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
dewis dulliau adnabod D 3.14-16, 3.21, 3.22 
adnabod trwy fideo D Atodiad A 



Eiddo gweler Sawl sy'n cael eu cadw, eiddo; 

Meddiannu eiddo 
Eiddo personol C 4.2-3 
Eiddo'r sawl sy'n cael eu cadw C 4.1-5, 4A-C 
Eitemau 

wedi eu cuddio C Atodiad A (10) 
a gafwyd neu a feddiannwyd yn 

anghyfreithlon A 2.1 
a ddefnyddiwyd wrth achosi difrod 

troseddol A 2.1, Atodiad A (6) 
Eitemau a llafn gweler Offer peryglus 
Eitemau anghyfreithlon gweler Eitemau a 

waharddwyd 
Eitemau a gafwyd neu a feddiannwyd yn 

anghyfreithlon A 2.1 
Eitemau arbennig o ddillad A 2.6, 9 



244 



Codau ymarfer - Mynegai 



samplau DNA gweler Samplau corfforol 
Eitemau a waharddwyd A 2.6, 2.9-10 

gweler hefyd Offer peryglus; Arfau Peryglus 
Eitemau braint gyfreithiol B 3.6, 36, 7.2, 

7.9B, 7.10 
Eitemau pigog gweler Offer peryglus 
Enw a chyfeiriad, meini prawf ar gyfer canfod 

G 2.9 
Erlynwyr y Goron C 16. 1A, 16AB, 66, 6C 
Esgidiau, diosg A 3.5, 7 



Fersiynau sain o hysbysiadau o hawl C 36 
Fideo gynadledda C 15.30, 15.9-9C, 15F, 15G 
Ffilmiau D 2.16, 3.28-29, Atodiad A (8, 14), 

Atodiad B (3, 21), Atodiad C (11-12), 

Atodiad D (2), F 6.5 
Ffoaduriaid gweler Ffoaduriaid gwleidyddol 
Ffoaduriaid gwleidyddol, hysbysu ynghylch 

arestio C 7.4 
gweler hefyd Cadw mewnfudwyr 
Ffotograffau 

gweler hefyd Delweddau 

meini prawf arestio G 2.9 

awdurdodi D 5.17 

darlledu D 3.28-29, Atodiad A (8, 14), 

Atodiad B (3, 21), Atodiad C (11-12), 

Atodiad D (2) 
caniatad D 5.4, 5.9, 5D 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 

Gyhoeddus 1994 D 2.17 
diffiniad D 2.16 

dinistrio D 3.30-33, 5.22-24, Atodiad E (10) 
sawl sy'n cael eu cadw D 3.30, 5.12-24, 5E 
dogfennau D 5.17-18, Atodiad E (11-12) 
dogfennau a ganfyddwyd B 7.5, 7.17 
adnabod mewn grwp D Atodiad C (8-9, 17, 

42-3), Atodiad E (6, 8-9) 
adnabod personau D 1.5, 1.7, 3.3, 56-E, 

Atodiad B (14, 23-4), 
Atodiad E (6, 8-9) 
marciau adnabod D 1.6, 5.1, 5.4-7, 

5.21-24, 56 
grym rhesymol D 5.9, 5.14, 5.18, 5F 
Deddf Mewnfudo 1971 D 2.17 
pobl ifanc D 5D(c), 5E(d) 
hawliau cynrychiolwyr cyfreithiol D 3.29, 

Atodiad A (8), Atodiad B (3, 23), 

Atodiad C (11-12, 42-3) 
hysbysiad i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17 



swyddogion yn tynnu D 5.17 

personau nad ydynt wedi eu cadw D 5.21-24 

grym rhesymol D 5.9, 5.14, 5.18 

diosg penwisgoedd a gorchuddion wyneb 

D 5.13, 5.14, 5F 
cadw D 5.6, 5.12, 5.16, 5.22, 56, 

Atodiad E (10) 
dangos i'r cyhoedd D 3.28-29, Atodiad A (8) 
dangos i dystion D 3.3, Atodiad E 
Deddf Terfysgaeth 2000 D 2.17, 2C 
adnabod trwy fideo D Atodiad A (13), 
Atodiad E (6, 8-9) 

Ffurfiau gwybodaeth electronig A 4.10A, B 7.6 
gweler hefyd Cyfrifiaduron 

Ffurflen HORT/1 A 4.14 



Galwadau ffon C 5.6-8, 5A, 5E 

mynediad at gyngor cyfreithiol C 6.5, 6J 
awdurdodi cyfweliad cyn cael cyngor 

cyfreithiol C 6/ 
awdurdodi unigolion i roi cyffuriau a reolir 

i'w hunain C 9.10 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 5.4 
adolygu ac ymestyn cyfnodau cadw C 
15.3B, 15.9-11, 15.14, 15F 
Glanhau, celloedd C 8.2 
Gobenyddion, mewn celloedd C 8.3, 8A 
Gofal a thriniaeth o'r sawl sy'n cael eu cadw C 

8.2, 9.1-17, 9A-H 
Gorchmynion atafaelu C Atodiad B (2) 
Gorchmynion cyflwyno B 2B(f), 3.4, 3.7 
Gorchmynion llys C 3.14 
Gorchmynion yn gofyn am eglurhad o'r 

deunydd B 3.4 
Gorchuddion wyneb, diosg A 2.15-18, 4, 10, 

D 5.13, 5.14 
Gorsafoedd heddlu, 

gweler hefyd Lleoliadau 

fel mannau diogel C 1.10 

presenoldeb oedolion priodol C 3.15, 3.17, 

Atodiad E (3, El) 
cofnodion cadw'r sawl sy'n cael eu cadw 

C 2.1A-2.7, 2A 
fel lleoliad i garcharorion C 4.1 
cyfweliadau mewn C 11.1, 11.2, 11.7, 

11.18, 12.1-14, 12A-B 
trefn arferol ar gyfer y sawl sy'n cael eu 

cadw C 3.1-3.11 
rhai sy'n mynychu'n wirfoddol C 1A, 2.1A, 
2.1, 3.1, 3.21-22 



245 



Codau ymarfer - Mynegai 



chwilio'r sawl sy'n cael eu cadw C 3D, 

Atodiad A (4) 
cymryd olion bysedd D 4.3 
rosglwyddo rhwng C 5.3 
Grwpiau llonydd, adnabod mewn grwp D 

Atodiad C (25-29) 
Grym B 8.1, D Atodiad D (3) 

personau dynodedig B 2.12, C 1.14, D 

2.20, E 1.7 
cyfwynebiad gan dystion D Atodiad D (3) 
dogfennu'r defnydd o B 8.1 
mynediad i adeiladau C 1.14, D 2.20, 

E 1.7 
cymryd olion bysedd D 4.6, 4.14 
olion esgidiau D 4.18, 4.20 
personau nad ydynt yn cael eu cadw D 5.21 
archwilio personau A 3.2, D 5.9 
chwilio adeiladau B 1.4, 6.6, 6.10, 6C 
cymryd ffotograffau D 5.9, 5.14, 5.18 
cymryd samplau D 6.7, 6.10 
honiad o ddefnydd afresymol neu ddiangen 
C 9.2 
Grym afresymol neu ddiangen C 9.2 
Grym rhesymol gweler Grym 
Gwahaniaethu A 1.1, 2.2, 2.25, 5.1 
Gwahaniaethau ar sail hil gweler 

Gwahaniaethau 
Gwaharddiadau 
oedolion priodol C IB, IF 

cynrychiolwyr cyfreithiol o gyfweliadau 
C 6.9-14, 6D-E 
Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) C 16.1A, 

16AB, F6.2, 6C 
Gweddustra cyhoeddus, meini prawf arestio 

G 2.9 
Gweithwyr cymdeithasol C 3.16, 17G, 

Atodiad E (6) 
Gweithwyr iechyd proffesiynol gweler hefyd 
Ymarferwyr iechyd cofrestredig 
diffiniad C 9A, 

gofal a thriniaeth y sawl sy'n cael eu cadw 
C 8.6, 9.1-16, 9C, 9F, Atodiad E (5-6), 
Atodiad H 
cyflwr i'w cyfweld C 12.3, Atodiad G 
asesiad risg C 3.6, 3.9, 9.13 
sgan uwchsain a phelydr X o'r sawl sy'n 
cael eu cadw C Atodiad K (4, Kl) 
Gwrthdaro buddiannau, cynrychiolwyr 

cyfreithiol C 6G 
Gwybodaeth 

gweler hefyd Rhoi rhybudd; Dogfennau; 



Geiriad rhybudd 
ceisiadau am warant chwilio B 3.1, 

3.2-3, 3A-B 
ffurfiau electronig o A 4.10A, B 7.6 
ar gyfer y sawl sy'n cael eu cadw C 1.8 
ac amheuaeth resymol A 2.4-6 
Gweriniaeth Iwerddon, dinasyddion C 3.3, 
7.1-5, 7 A 
Gwybodaeth arbennig gweler Gwybodaeth 
Gwybyddus, diffiniad D 3.4 

H 

Hawliadau gweler Llythyrau; Hysbysiad o 

hawliau; Hawliau; Galwadau ffon; 

Ymweliadau; Deunyddiau ysgrifennu 
Hawliau 

gweler hefyd Cyngor cyfreithiol; 

Preifatrwydd 
gwrthod C 5.6 
sawl sy'n cael eu cadw C II, 2.5, 3.1-5, 

3.13, 3.18, 3D, 5.1-8, 5A-E, 17.6 
rhai nad ydynt yn ddinasyddion y 

DU C 7.1-5, 7A 
i beidio cael eu cadw heb gyfathrebu a neb 

C 5.1-8, 5A-E 
perchnogion eiddo a feddiannwyd B 7.16 

17 
i gyngor cyfreithiol C 6.1-17, 6A-K, 15.4, 

Atodiad (4, El) 
Hawliau'r sawl sy'n cael eu cadw C II, 2.5, 

3.1, 3.3, 3.5, 3.13, 3.18, 3D, 5.1-8, 5A-E, 
17.6 gweler hefyd Cyngor cyfreithiol; 

Preifatrwydd 
Heddlu lleol/swyddogion cyswllt cymunedol, 

ymgynghori gyda B 3.5 
Holi C 11.1A, 12.6, F 3C 

gweler hefyd Toriad mewn cyfweliad, 

Cyfweliadau 
awdurdodi C 1.9A, IK 
gan swyddogion y ddalfa C 3.4 
rhoi rhybudd cyn C 10.1, G 3.1 
pobl fyddar D 2.14 

sawl sy'n cael eu cadw A 2.9-10, 2, 15.6 
yn ystod adolygu ac ymestyn cyfnodau 

cadw C 15.6 
yn ystod chwilio adeiladau B 6.12 
er mwyn canfod pwy ydynt C 10.1 
gorffen C 11.6 
mewn ysbyty C 14.2, 14A 
wrth drosglwyddo C 14.1 
pobl ifanc a phersonau sy'n dioddef 



246 



Codau ymarfer - Mynegai 



anhwylder meddwl/agored i niwed 
meddyliol D 2.14 

hysbysiad o'r seiliau dros gadw cyn C 3.4 
personau nad ydynt wedi eu cadw A 1 
personal! sydd ag anawsterau iaith neu 

siarad D 2.14 
recordio A 4.13 

gwrthod ateb cwestiynau C 10.9-11 
cyfyngiadau arbennig C 14.1-2, 14A 
sefyll yn ystod C 12.6 
Deddf Terfysgaeth 2000 C 10.1 
Hunan-ddiffiniad o darddiad ethnig A 4.3, 4.5, 

IS, Atodiad B 
Hysbysiad o hawliau C 3.2, 3A, 36 
Hysbysiad o arestiad C 3.15, 7.2, 7.4, 

Atodiad B, Atodiad E (3), Atodiad F, G 2.2 
Hysbysiad o drefniadau profi am gyffuriau C 17.1 
Hysbysiad Cynllun Cywiro Nam Cerbyd A 4.14 

I 

lawndal, chwilio adeiladau B 6.7, 6A 
lechyd gweler Triniaeth a chyngor meddygol; 

Pobl sal 
Iaith Arwyddion F3.1 (d) 
leithoedd gweler ieithoedd Tramor 
leithoedd Ewropeaidd gweler leithoedd Tramor 
leithoedd lleiafrifol C 3B, 6.3, 6H 
leithoedd tramor C 3A, 6.3, 13.2-4 

gweler hefyd Cyfieithwyr; anawsterau iaith 



Lifrai, heddlu nad ydynt mewn A 3.9, B 2G, 6.5(i) 
Llawfeddygon yr heddlu C 9.1, 9.8 
Llefydd gweler Lleoliadau 
Lleoliadau 

gweler hefyd Ystafelloedd cyfweld; 

Gorsafoedd heddlu 
cyfwynebiadau D Atodiad D (6) 
cadw ar gyfer atal a chwilio A 1.2, 6 
adnabod mewn grwp D Atodiad C 

(3-7, 37-39) 
rhesi adnabod D Atodiad B (2, 5) 
cyfweliadau C 11.1, 11.2, 11.7, 11.16 
archwiliadau personol C Atodiad A (4) 
chwiliadau o dan Ddeddf Camddefnyddio 

Cyffuriau 1971 A 6 
noeth chwiliadau C Atodiad A (11) 
ymweliadau i, er mwyn adnabod gan 

dystion D 3.2 
trefniadau sgan uwchsain a phelydr X C 

Atodiad K (4) 



Llofnodion C 3.20, 4.4, 5.8, Atodiad B (14), 
F4.18 

cofnodion cadw C 3.5, Atodiad B (4) 
cofnodion cyfweliad C 11.9, 11.11, 

11.12, 11.13, 11.15, 16.9 
gwrthod arwyddo C 3.2, 2.7, 5.8, 
11.11, 11.14, HE, 16.9, 
Atodiad D (12), 
F4.18 

datganiadau ysgrifenedig C 16.9, 
Atodiad D (4, 7, 9, 11) 
Llyfrau poced B 2.8, 4.3, C 1.17, D 2.11, 
E 1.10, F1.7, 
arestiad 6 4.1 
rhybudd C 10.13 
dulliau adnabod D 3.2(e) 
cofnodion cyfweliad C 10.13, 11.7, 
E 5.1, F5.1 
archwilio eiddo B 4.3 
Llysoedd Ynadon C 15.2, 15D 
Llythyrau C 5.6-8, 5A 

M 

Manylion personol, dogfennau chwiliadau A 

4.2-3, 18 
Marciau adnabod 

mewn rhesi adnabod D Atodiad B (10, 19) 
personau nad ydynt yn cael eu cadw D 5.21 
ffotograffau D 1.6, 5.1, 5.4-7, 5.21-24, 5B 
caniatad i weld D 5.4, 5.9, 5D 
grym rhesymol D 5.9, 5.18 
adnabod trwy fideo D Atodiad A (2A, 2B-C) 
Matresi, mewn celloedd C 8.3, 8A 
MechnTaeth, pobl sy'n ateb C 2.1A, 2.1, 

3.25, 4.1, 15B(a), 16C 
MechnTaeth stryd, gweler mechniaeth 
Meddiannu adeiladau B 7B 
Meddiannu eiddo B 3.6, 7.1-17, 7A-H 
swyddogion cefnogaeth cymunedol A 

Atodiad C 
dogfennau B 7.12-13, 7.16, 8.1, 8.2 
swyddogion mewnfudo B 2D 
Meddyginiaeth, sydd eu hangen gan y sawl 

sy'n cael eu cadw C 9.9-12, 9.17 
Meini prawf rheidrwydd, pwer i arestio 6 2.4-9 
Mewnfudwyr anghyfreithlon gweler Cadw 

mewnfudwyr 
Monitro'r defnydd o bwerau atal a chwilio 

A 5.1-4, 17, 19 
Mwy nag un dan amheuaeth D Atodiad B (9, 
11), Atodiad C (20, 26, 36) 



247 



Codau ymarfer - Mynegai 



Mwy nag un tyst D 3.2, Atodiad B (13, 16), 

Atodiad D (5), Atodiad E (3, 8) 
Mynediad 

ar sawl achlysur B 6.3A 

gyda chaniatad B 5.1-4, 5A-C, 8.1 

neb ganiatad B 6.4-6 

neb warant B 2D, 4.1-3, 8.1 
Mynediad ar sawl achlysur B 6.3A 
Mynychu gorsaf heddlu'n wirfoddol C 1A, 
2.1A, 2.1, 12.2, F3.4 

N 

Negeseuon C 5.5-8 

Newid cyfryngau recordio (sain) E 4.11 

Nodweddion corfforol gweler Marciau adnabod 

Nodweddion corfforol anarferol gweler Marciau 

adnabod 
Noeth chwiliadau C 4.1, Atodiad A (9-12), 

Atodiad E (12) 
gweler hefyd Diosg dillad 
Nwyddau wedi eu dwyn A 2.6 
Nyrsys gweler Samplau personol; Archwiliadau 

personol; Triniaeth a chyngor meddygol 



Oedolion priodol C 1.7, 1B-E 

gweler hefyd Ymwelwyr annibynnol a'r ddalfa; 

personau cefnogol 
cyn achos llys 

mynediad at gofnodion cadw C 2.4, 2.4A, 2.5 
cymorth gyda dogfennau C 3.20, D 2.13 
rhoi rhybudd ym mhresenoldeb C 10.12, 

Atodiad E (7) 
cyhuddo sawl sy'n cael eu cadw C 16.1, 
16.3, 16.4A, 16.6, 16C, 
Atodiad E (11) 

cyfwynebiadau D Atodiad D (6) 
pobl fyddar C 13.6 
diffiniadau C 1.7, Atodiad E (2), D 2.6, 

E 1.5, F 1.5 
gweithdrefnau cadw C 3.17 
dyletswyddau C 3.18 
gwaharddiadau C IB, IF 
ymestyn cyfnodau cadw C 15.3, 15.11, 

Atodiad E (10) 
adnabod mewn grwp D Atodiad C (3, 14) 
rhesi adnabod D Atodiad B (8, 10) 
dulliau adnabod D 2.12, 2.15, 2A, 3.15 
darparu gwybodaeth i C 3.15, Atodiad E (3) 
cofnodion cyfweliad C 11.12, 16.4A 
cyfweliadau C 11.15-18, 11C, 12.2, 12.3, 



13.6, Atodiad E (8-9) 
archwiliadau personol C Atodiad A (5), 

Atodiad E (12) 
pobl ifanc C 1.7, 1B-C, 3.17-19, 6.5A, 
11A, 15.2A, 17.5, 17G, Atodiad A 
(5, ll(b-c)), D 2.14, 2.15 
cyngor cyfreithiol C IE, Atodiad E (4, El) 
braint gyfreithiol C IE 
cynrychiolwyr cyfreithiol C 1E-F 
personau sy'n dioddef anhwylder 
meddwl/agored i niwed meddyliol 
C 1.7, ID, 1G, 10.12, 15. 2A, 
Atodiad A (5, ll(b-c)), Atodiad E, 
D 2.12, 2.14, 2.15 
angen am C 3.5, Atodiad G (5,8) 
hysbysiad o arestio C 3.15, Atodiad B 

(Bl), Atodiad E (3) 
hawl i ymgynghori a C 3.18 
rol C 11.17, 3.18, Atodiad E (9) 
noeth chwiliadau C Atodiad A (ll(b-c)), 

Atodiad E (12) 
cymryd samplau corfforol D 6.9, 6C 
adnabod trwy fideo D Atodiad A (7) 
cyfweliadau wedi'u recordio ar fideo F 3.1 
gweithdrefn sgan uwchsain a phelydr X C 
Atodiad K (5(e)) 
Offer peryglus 

gweler hefyd Arfau peryglus; Eitemau a 

waharddwyd 
archwilio personau A 2.1, 2.12, 2.13-14, 

2.27, 2.28, B2C 
chwilio adeiladau B 2B(c) 
Offer recordio gweledol F 2.2, 2A, F 3.6 

yn methu F 3.3, 4.15 
Offer recordio yn methu, E 4H 
01, adnabod trwy D 1.4, 1.7, 2.17, 2C 
gweler hefyd 01 dannedd; 01 croen 
01 croen D 2.17, 2C, 6.1, 6.6 

gweler hefyd Samplau amhersonol 
01 dannedd D 6.1, 6.4 

gweler hefyd Samplau personol 
Olion bysedd 

gweler hefyd Chwiliadau dyfaliadol 
diffiniad D 4.1 

adnabod trwy D 1.3, 1.7, 4.1-15, 4A-B 
cadw neu ddinistrio D 4.7, 4.13, Atodiad F 
Olion esgidiau C 3D, D 1.3A, 4.16-21, 4B, 
Atodiad F, G 2.9 



Parafeddygon D 6.4 



248 



Codau ymarfer - Mynegai 



Pelydr X C Atodiad K 

Penwisgoedd, diosg A 3.5, 4, 7-8, D 5.13, 

5.14, 5F 
Perchnogion, eiddo a feddiannwyd B 7.16-17 
Personau awdurdodedig B 2.9, 2.11, 3C, 8.1, 

8.2 
Personau cefnogi cyn achos llys D 2.15A, 2AB 

gweler hefyd Oedolion priodol 
Personau cefnogol D 2.15A, 2Ab 
gweler hefyd Oedolion priodol 
Personau dynodedig B 2.11-13, C 1.14, 1.16, 
E 1.9 
diffiniadau C 1.13, D 2.19, E 1.6 
defnyddio grym i gael mynediad i eiddo C 

1.14, D 2.20, E 1.7 
dulliau adnabod D 2.22 
defnyddio grym rhesymol C 1.14 
Personau nad ydynt wedi eu cadw A 1, C 

Atodiad C (CI), D 5.19-24, 6.2, 6.3, IOC 
Personau nad ydynt wedi eu harestio 
rhoi rhybudd C 3.21, 10.2, IOC, 10F-G 
cadw C 3.21-22 
cyfweliadau C 10F, 12.2 
hawl i gael cyngor cyfreithiol C 3.21-22, IOC 
hawl i gofnod o gyfarfyddiad A 4.15 
triniaeth C 1A 
Personau rhagnodedig C 17.13, 17C 
Personau'n rhoi cyffuriau a reolir i'w hunain 

C 9.10 
Personau sy'n ddibynnol ar gyffuriau 9C 
Personau sy'n dioddef anhwylder 

meddwl/agored i niwed yn feddyliol C 
Atodiad E, 
D 2.3 
mynediad at gyngor cyfreithiol C Atodiad B 

(Bl), Atodiad E (4) 
oedolion priodol C 1.7, ID, 1G, D 2.12, 

2.14, 2.15 
asesiad C 3.16, Atodiad E (5-6) 
cymorth gyda dogfennau C 3.20 
rhoi rhybudd C 10.12, Atodiad E (7) 
cyhuddo C 16.1, 16.3, 16.4A, 16.6, 160, 

Atodiad E (11) 
cadw C Atodiad E (3) 
dulliau adnabod D 2.12, 2A, 3.17 
cyfweliadau C 11.15-18, 11C, 12.3, 16.4A, 

Atodiad E (8-9, E2) 
archwiliadau personol C Atodiad A (5), 

Atodiad E (12) 
rhybudd o arestio C 3.15, Atodiad B (Bl) 
diosg dillad D 6.9 



datganiadau C 11.15, 16. 4A 

noeth chwiliadau C Atodiad A (11(c)), 

Atodiad E (12) 
goruchwylio C 9B 
triniaeth fel C 1.4, 1G 
Pobl agored i niwed sydd dan amheuaeth 

gweler Pobl anabl; 
Pobl anabl C 3.12, 13.10, D 2.5 

gweler hefyd Pobl fyddar; pobl sydd a 
nam ar eu lleferydd 
cymorth gyda dogfennau C 3.20, D 2.13, 2B 
trefniadau adnabod D 2.5, 2AB 
triniaeth fel C 1.6 
Pobl a arestiwyd C 12.2 

gweler hefyd Sawl sy'n eel eu cadw 
rhoi rhybudd i C 10.4, G 3.1, 3.3 
cyfweld C 11.1 
cyfnodau o seibiant C 12.2 
hawl i wybodaeth C 10.3 10B 
Pobl dan Anfantais gweler Pobl anabl 
Pobl dan ddylanwad alcohol gweler Pobl feddw 
Pobl dan ddylanwad cyffuriau C 9.3, 9C, 9CA, 
11.18, 12.3 
gweler hefyd Pobl feddw 
Pobl ddall C 3.20, D 2.5, 2.13, 2B 

gweler hefyd Pobl anabl; Pobl sydd a nam 
ar eu golwg 
Pobl feddw 

asesiad C 9.5B, 90 
cyfweliadau C 11.18, 12.3 
tynnu ffotograff D 5D(a), 5E(a) 
goruchwylio C 9.3 
Pobl fregus, amddiffyn, meini prawf arestio G 2.9 
Pobl fyddar 

gweler hefyd Pobl anabl 
cyfieithwyrC 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 13.5-7, 
13.10 D 2.14 F4.7 
cyfweliadau C 11.18, 12.3, 13.4-7, E 4.6, 4.7, 
4B-C F 4.7 
holi D 2.14 
cyfyngiadau C 8.2 
archwilio A 3.11 
Pobl ifanc 

gweler hefyd oedolion priodol 

mynediad at gyngor cyfreithiol C Atodiad B 

(Bl) 
cymorth gyda dogfennau C 3.20 
rhoi rhybudd C 10.12 
cyhuddo C 16.1, 16.3, 16.4A, 16.6-7, 

16A, 16C-D 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 3.13 



249 



Codau ymarfer - Mynegai 



15, 3C, 8.8, 8.10, 16.7, 16.10, 16A, 

16C-D 
cadw C 8.8, 8.10, 98, 11D, 16.7, 16.10, 

16C 

profi am gyffuriau C 17.2, 17.5, 17F, 17G 
olion esgidiau D 4.17 
dulliau adnabod D 2.4, 2.12, 2.15, 2A, 

3.17, 3.21 
marciau adnabod D 5D(c) 
yng ngofal awdurdod lleol C 3.13, 3C, 

16.7, 16.10, 16D, 17G 
yng ngofal cyrff gwirfodddol C 3.13, 3C, 17G 

cofnodion cyfweliad C 11.15, 16.4A 

cyfweliadau C 11.15-18, 11C, 12.3, 13.6 
archwiliadau personol C Atodiad A (5) 
hysbysiad o arestio C Atodiad B (61) 
hysbysu swyddogion cyfrifol C 3.14 
person sy'n gyfrifol am les C 3.13, 3C, 17G 
ffotograffau D 5D(c), 5E(d) 
ymwrthod a chyngor cyfreithiol C 6.5A 
diosgdillad D 6.9 
hawliau C 3.13 
datganiadau C 11.15, 16. 4A 
noeth chwiliadau C Atodiad A (11(c)) 
goruchwylio C 98 
triniaeth fel C 1.5 
Pobl ifanc; Personau sy'n dioddef anhwylder 

meddwl/agored i niwed meddyliol 
Pobl mud D 2.5 

gweler hefyd Pobl anabl; Pobl sydd a 

nam ar eu lleferydd 
Pobl nad ydynt wedi eu harestio 

rhoi rhybudd C 3.21, 10.2, IOC, 10F-G, G 

3.2, 4 
cadw C 3.21-22 

mewn mannau cyhoeddus A 4.12-19 
manylion personol A 4.17-18 
hawl i gyngor cyfreithiol C 1A, 3.21-22, IOC 
hawl i gofnodi cyfarfyddiad A 4.15, 4.19 
triniaeth C 1A 
Pobl sal C 1.8, 3.5, 9.12, 11.18, 12.3, 

Atodiad G 
Pobl sydd a nam ar eu golwg C 3.20, D 2.5, 

2.13,26 
gweler hefyd Pobl ddall; Pobl anabl 
Poster, hysbysu ynghylch hawl i gael cyngor 

cyfreithiol C 6.3, 6H 
Preifatrwydd 

materion iechyd C 9E 
cyngor cyfreithiol mewn C 6J 
chwilio adeiladau B 1.3, 6.10 



ymweliadau i'r sawl sy'n cael eu cadw gan 

swyddogion consylaidd C 7.3 
Prif gopiau, cyfryngau recordio gweledol 

F2.4, 2C, 4.18, 4A,4F, 5.1 
Prif gopiau, cyfryngau recordio sain E 2.1-3, 

2A-C, 4.18, 4H, 6.2-4.6A-C 
Prif Swyddogion 

derbyn pwerau o dan Deddf Terfysgaeth 

2.24A 
dyletswyddau C 3.7, 13.1, F 6.3 
Preswylwyr, Hysbysiad o Bwerau a Hawliau B 

6.7-8, 8.1, 8.2 
Profi am gyffuriau C 17.1-14, 17A-G 
Prydau bwyd C 3A, 8.6, 8.9, 8A-B, 12.8, 126 
Pwerau meddiannu a didoli B 6.3, 7.1, 7.7-13, 

7C-D 



Recordiad ar dap gweler Recordiad sain 
Recordio ar fideo C 2.1, D Atodiad B (2, 23^-), 

Atodiad C (8-9, 42-3) 
Recordio cyfweliadau ar fideo C 13.3, 13.7, 
13.9, 16.9, F 3.1-6, 3A-F, 4.1-4.19, 
4A-F, 5.1-2, 5 A 

yn 61 disgresiwn yr heddlu F 3A 

swyddog awdurdodi F 3F 

toriad F 4.8, 4.12^.14, 4D, 4E 

rhoi rhybudd F 4.1, 4.5, 4.14, 4D 

cychwyn F 4.3-4.6 

cwblhau F 4.17-19 

meini prawf ar gyfer F 3.1 

dogfennau F 4.8, 4.9, 4.19 

dyddiad ac amser F 26, 4.4(d), 4.12, 
4.13,4.17, 6.7 

egluro i'r sawl sydd dan amheuaeth F 4.4 

adnabody partion F 4.4(b-c) 

yn y llys F 3E, 4D, 4E 

gwybodaeth heb gysyltiad a' r drosedd F 4.10 

peidio recordio cyfweliadau F 3.3 

gwrthwynebiadau i F 4.8 

ymwrthodiad gan y sawl sy'n cael ei 

gyfweld F 3.3 
Recordio gweledol 

gweler hefyd Recordio cyfweliadau ar fideo; 
Cyfryngau recordio 

diffiniad F 1.6 

prif gopiau F 2.4, 4.18, 4A, 4F, 6.1-6.7, 6A-6E 

gweithredu agored F 2.1, 2A, 3.6, 4.3, 

4.11 

stopio F3E, 4.12 

copiau gweithredol F 2.4 



250 



Codau ymarfer - Mynegai 



Recordiad sain C 6.6, C 10E, 12A E 1.1-6.4, 
2A-6C, F 3.3 
cyfweliadau ar 61 cyhuddo C 16.9 
anawsterau iaith C 13.3, 13.7, 13.9 
yn y man cadw C 2.1 
rol staff yr heddlu E 1.8-1.20, 2.3 
datganiadau C 12A, E 3.5 
Recordio a selio, prif recordiad sain E 2.1-3, 

2A-C, 4.18, 4H 
Rhai sy'n cael eu cyfweld 

gweler hefyd Cyfweliadau; Prydau bwyd; 

Cyfnodau gorffwys 
darparu gwybodaeth C 11. 1A, 11.5 
darllen a llofnodi cofnodion cyfweliad C 

11.11, 11.12, HE, 13.3 

darllen a llofnodi datganiadau C 12A, 13.4, 

Atodiad D (4, 7, 11-12) 
Rheoliadau Camddefnyddio Cyffuriau 1985 C 

9.10 
Rheoliadau Cofnodion Cenedlaethol yr Heddlu 

(Troseddau Cofnodadwy) 2000 D 4A 
Rhesi adnabod D 1.2, 3.7-8, Atodiad B 
dogfennau D 3.25-27, Atodiad B 

(1, 12, 23-8) 
hysbysiadau i'r sawl sydd dan amheuaeth 

D 3.17-20 
ffotograffau D Atodiad B (14, 23^), 
Atodiad E (6, 8-9) 
Rhesi adnabod Mais D 1.2 
Rhestr Arsylwi C Atodiad H 
Rhoi rhybudd C 3.2, 10.1-13, 10A-G, 12.5, 
12.14, 12A 
gweler hefyd Hysbysiad o arestio; Geiriad 

rhybudd 
oedolion priodol yn bresennol C 10.12, 

Atodiad E (7) 
cyhuddo C 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16A 
gohirio wrth roi Rhybudd o arestio neu 

fynediad at gyngor cyfreithiol 
C Atodiad B (D) 
cadw heb gyhuddo C 12.5 
cyfweliadau C 10.8, 1013, 11.1A, 11.4, 

11.4A, 16.5 
personau sy'n dioddef anhwylder 
meddwl/agored i niwed meddyliol C 

10.12, Atodiad E (7) 

personau nad ydynt yn cael eu harestio 

C 3.21, 10.2, IOC, 10F-G 
cyfyngiad ar gasgliadau niweidiol o 

ddistawrwydd C Atodiad C, 
Atodiad D (2, 3, 7, 8) 



chwilio adeiladau B 6.12 

eglurhad G 5 

pobl ifanc C 10.12, 11.15 

pobl nad ydynt wedi eu harestio C 3.21, 

10.2, IOC, 10F-G, G 3.2, 4 
sawl sydd dan amheuaeth mewn rhesi 

adnabod D Atodiad B (6) 
recordiad sain o gyfweliadau E 4.5, 4.14 
telerau C 10.5-9, 10D, G 3.5, 5 
recordio cyfweliadau ar fideo F 3A, 4.1, 

4.5, 4.14, 4D 
datganiadau ysgrifenedig C Atodiad D 
Rhwystro'r briffordd, meini prawf arestio G 2.9 
Rhybudd o arestio C 3.15, 7.2, 7.4, Atodiad B, 
Atodiad C, Atodiad E (3), Atodiad F 
gweler hefyd Rhoi rhybudd 
Rhybudd o Fwriad i Erlyn C 166 
Rhybudd o Bwerau a Hawliau B 4.3, 5.1, 5A-B, 

6.7-8, 8.1, 8.2 
Rhybuddio'r sawl sydd dan amheuaeth D 
3.17-20, F 4.4(e), 4.19 
personau na chawsant eu harestio C 3.21, 

10.2, IOC, 10F-G 
cyfyngiad ar ddod i gasgliadau niweidiol 

oherwydd distawrwydd C Atodiad C 
chwilio adeiladau B 6.12 
rhai dan amheuaeth mewn rhesi adnabod 

D Atodiad B (6) 
recordio cyfweliadau ar dap E 4.5, 4.14 
Rhybuddion, methu darparu sampl C 17 A 
Rhybuddion arbennig F 4.2 
Rhybuddion cosb A 4.14, D 5.12, G 2.4 
Rhybuddion cosb sefydlog A 4.14, D 5.12, 

G2.4 
Rhybuddion, geiriad 

methu darparu sampl C 17A 

gwrthod archwiliad personol C Atodiad A 

(2B, A6) 
gwrthod sgan uwchsain neu belydr X C 

Atodiad K (K2) 
gweler hefyd Rhoi rhybudd 
Rhybuddion ysgrifenedig gweler Dogfennau 



Salwch C 9.7 

gweler hefyd Pobl sal 
Samplau 

gweler hefyd Samplau corfforol, Samplau 
anadl, Samplau personol; Samplau 
amhersonol; Samplau digonol/addas 
meini prawf arestio G 2.9 



251 



Codau ymarfer - Mynegai 



dinistrio D Atodiad F 
profi am gyffuriau C 17.1-14, 17A-G, 
Atodiad J 
Samplau amhersonol C 17.1, 17A, D 6.1, 

6.5-9 
Samplau anaddas D 6.2, 6.6, 6B(b) 
Samplau anadl A 4.14, B 2B (a), C 3D, 

D 2.17 
Samplau annigonol D 6.2, 6.6, 6B(a) 
Samplau cortforol D 1.4, 1.7, 2.17, 46, 6.1-12, 
6A-E, Atodiad F 
gweler hefyd Samplau personol, 

Chwiliadau Dyfaliadol 
Deddf Terfysgaeth 2000 D 2.17, 2C, 6C 
Samplau digonol/addas C 17B, D 6.2, 6.6, 6B 
Samplau, dinistrio D Atodiad F 

gweler hefyd Samplau personol; Samplau 
amhersonol; Samplau digonol/addas 
ysgol adeiladau A 2.27, 2.28, B 2C 
Samplau ewinedd gweler Samplau amhersonol 
Samplau gwaed gweler Samplau personol 
Samplau gwallt D 6.1, 6A 

gweler hefyd Samplau amhersonol 
Samplau personol C 3D, 17.2, 17 A, D 2.17, 

6.1, 6.2-4, 6.8, 6F 
Samplau poer gweler Samplau amhersonol 
Samplau semen gweler Samplau personol 
Samplau wrin gweler Samplau personol 
Sawl sydd dan amheuaeth 

gweler hefyd Sawl sy'n cael eu cadw; 

Seiliau dros amheuaeth; 
Dulliau adnabod 

pan nad yw'n wybyddus pwy ydynt D 3.2-3 
gwybodaeth ar gyfer D 3.2-3 
yn wybyddus ac ar gael D 3.4-20 
yn wybyddus ond nid ar gael D 3.21-24, 3D 
hysbysiad ar gyfer D 3.17 
gwrthod ateb cwestiynau C 12.1, F 4.6 
distawrwydd a datganiadau arwyddocaol C 
11.4, 11.4A, 11A 
Sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus ac ar 

gael D 3.4-20 
Sawl sydd dan amheuaeth yn wybyddus ond 

nid ar gael D 3.21-24, 3D 
Sawl sy'n cael eu cadw C 1.1, 1.2, 1.4-12, 
1A, 3.1-11 D 4.3 
gweler hefyd Gofal a thriniaeth y sawl sy'n 
cael eu cadw; Cofnodion cadw; Sawl 
sy'n cael eu cadw a anafwyd; Hawliau, 
sawl sy'n cael eu cadw; Sawl sy'n cael 
eu cyfweld; Cyfweliadau; Pobl feddw; 



Pobl ifanc; Personau sy'n dioddef 

anhwylder meddwl/agored i niwed 

meddyliol; 
mynediad at godau ymarfer C 1.2, 17.6 
asesiad C 3.16, 9.6, 9C, 9D, Atodiad E (5-6) 
cyhuddo C 16.1-10, 16A-D, Atodiad E (11) 
dyletswyddau swyddogion y ddalfa C 

Atodiad G 
cofnodion cadw 2.1A-2.7 
oedi wrth brosesu C 1H, 5.2, 5.6, 6G 
profi am gyffuriau C 17.1-22, 17A-G 
gwrthod cyngor cyfreithiol C 6.5, 6.5A, 6.15 
ymholiadau ynghylch C 5.5 
archwilio er mwyn sefydlu pwy ydynt D 5.1-18 
ymarfer ar gyfer C 8.7 
cyflwr i'w cyfweld C 12.3, Atodiad G, F 3B 
clefydau heintus C 9.7 
darparu gwybodaeth am C 5.5, 5.8, 5D 
rhoi gwybod i rywun arall eu bod wedi cael 

eu harestio C 3.1, 3.5, 5.1, 
5D, 17.6 

samplau personol C 17.1-22, 17A-G, D 6.2 
cynrychiolydd cyfreithiol yn absenol C 6.6 
triniaeth feddygol C 3.5 
samplau amhersonol C 17.1-22, 17A-G, 

D 6.6 
ffotograffau D 3.30, 5.12-24, 5E 
holi A 2.9-10, 2, C 10.8 
rhyddhau C 1.1, 15B, 16. IB 
cyfyngiadau C 8.1, C 8.11 
ailgychwyn C 10.8 
adolygu ac ymestyn cyfnod cadw C 15.1-16, 

15A-G, Atodiad E (10) 
asesiadau risg C 3.6-10, 3E 
chwilio adeiladau lie maent yn byw neu 

sydd dan eu rheolaeth B 4.3 
chwilio mewn gorsafoedd heddlu C 3D, 

4.1, 4A, Atodiad A 
grwpiau arbennig C 3.12-20 
trosglwyddo C 2.3, 4.1 
o dan Ddeddf lechyd Meddwl 1983 C 1.10, 

9.6, 9D 
ymweliadau C 5.6, 5B, 9.3, 9CA 
recordiad fideo o F 1.3, 3.1-6, 3A-F, 4.1-19, 

4A-F 
lies C 15.3A 

sganiau uwchsain a phelydr X C Atodiad K 
Sawl sy'n cael eu cadw a anafwyd B 9C 
Sawl sy'n cael eu cadw yn rhannol ymwybodol, 

goruchwylio C 9.3, 9H 
Seiliau dros amheuaeth A 2.1, 2.2-11, 2.26, 



252 



Codau ymarfer - Mynegai 



2.29, 3, C 10.1, 10A, G 2 
cynnal archwiliad o A 3.3 
eitemau arbennig o ddillad neu ddulliau 

adnabod eraill A 2.6, 9 
gwybodaeth i'w roi cyn chwilio A 3.8 
camddefnyddio cyffuriau Dosbarth A C 

17.1, 17.8 
Deddf Terfysgaeth 2000 A 2.2, 2.3, 

2.8, 2.24 
Seiliau dros arestio C 10.3, 10B 
Seiliau dros gadw C 3.4, 3.23 
Seiliau rhesymol dros amheuaeth gweler 

Seiliau dros amheuaeth 
Selio, prif recordiadau sain E 2.1-3, 2A-C, 

4.18, 4H 
Sganiau uwchsain C Atodiad K 
Staff yr Heddlu A 4.20, C 1.15, 
recordiad sain E 1.8, 1.9 
gofalu am y sawl sy'n cael eu cadw C 9.4 
codau ymarfer A (Cyff.), D 2.1, 2.22, 

C 1.2, C 1.15, 1.16 
dulliau adnabod D 2.1, 2.18, 2.12-2.22, 

3.2, 3.11, Atodiad B (17), 
Atodiad E (1) 

dangos pwy ydynt C 2.6A, D 2.18, E 2.3 
llyfrau adroddiad swyddogol C 1.17, 

D 2.11, E 1.9, F1.7 
cofnodi cyfarfyddiadau A (Cyff.) 
rhybudd cyn archwiliad personol C 

Atodiad D (6-12) 
datganiadau ysgrifenedig C Atodiad D (6-12) 
trefniadau sgan uwchsain a phelydr X C 
Atodiad K (2, 3) 
Steil a lliw gwallt gweler Marciau adnabod 
Swabiau gweler samplau personol; samplau 

amhersonol 
Swyddog yng ngofal y chwiliad B 2.10, 2F 
gweithredu yn dilyn chwiliad B 8.1-3 
cynnal chwiliadau B 6.15 
ymgynghori gyda heddlu lleol/ swyddog 

cyswllt cymunedol B 3.5 
cais am ddogfennau gan B 6.15 
safle a dyletswyddau B 6.14 
eiddo a feddiannwyd B 7.9-11 
Swyddogion 

gweler hefyd swyddogion sy'n arestio; 

dyletswyddau Prif Swyddogion; 

swyddogion cenfogaeth cymunedol; 

yletswyddau swyddogion y ddalfa; 

dyletswyddau swyddogion adnabod; 

Swyddogion cyfrifol; Swyddogion 



adolygu; Uwch swyddogion 
rhoi cyffuriau a reolir C 9.10 
fel tystion D 3A 

awdurdodi cymryd samplau D 6.6 
codau ymarfer ar gael C 1.2 
hawl y sawl sy'n cael eu cadw i gyngor 

cyfreithiol C 6.4 
pwy ydynt C 2.6A, 16.4, F 2.5 
yn gyfrifol am ymchwiliadau C 11.6, 16.1, 

F 16.6 
mewn rhesi adnabod D Atodiad B (11) 
mewn adnabod trwy fideo D Atodiad A (6) 
archwiliadau personol gan C Atodiad A 

(3, 6, 8, A4-5) 
ddim yn eu lifrai A 3.9, B 2G, 6.5 (i) 
amddiffyn F 2.5, 2E 

cofnodi cyfarfyddiadau A (Cyff.), 4.11-4.20 
adrodd am wybodaeth C 9.4 
noeth-chwiliadau gan C Atodiad A (11) 
datganiadau ysgrifenedig dan rybudd C 

Atodiad D 
trefniadau sganiau uwchsain a phelydr X C 

Atodiad K (2, 3) 
Swyddogion adolygu C 15.1, 15. 3C, 15.4, 

15.9, 15.9A, 15.9C, 15.10, 15.11 

15.12, 15.14, 15A 
Swyddogion cefnogaeth cymunedol A 2.24A, 

4.20, Atodiad C, D 5.12 
pwerau dan Ddeddf Terfysgaeth 2000 

A 2.24A 
Swyddogion consylaidd, ymweliadau gyda sawl 

sy'n cael eu cadw C 7.3-4 
Swyddogion cyfrifol C 3.14 
Swyddogion cyswllt cymunedol, ymgynghori 

gyda B 3.5 
Swyddogion mewnfudo 

awdurdodi cadw C 1.12, 15B(f) 
pwerau i gymryd olion bysedd D 4.11-12 
cofrestrau chwilio B 9A 
chwilio adeiladau B 2D 
Swyddogion sy'n arestio C 3.4, 3.6, 10F, 

G 1.1-4.5, 1-6 
Swyddogion yr heddlu gweler Swyddogion 
Symud grwpiau, adnabod mewn grwp D 

Atodiad C (19-24) 



Tapiau gweler Recordiad sain 

Tapiau wedi torri E 4H 

Tatws gweler Marciau adnabod 

Telerau rhoi rhybudd C 10.5-9, 10D, 16.2, 



253 



Codau ymarfer - Mynegai 



Atodiad C 
Tim Troseddu leuenctid C 3.14 
Toiledau, mynediad gan y sawl sy'n cael eu 

cadw at C 3A, 8.4 
Trefn personau, rhesi adnabod D Atodiad B (13) 
Tystysgrifau'n cadarnhau dinistrio 

olion bysedd a samplau D Atodiad F (3(c)) 
delweddau D 5.23 
Tocynnau Cosb Sefydlog A 4.14 
Tollau Cartref a Thramor C 10F 
Toriad gweler Toriad mewn cyfweliadau; 

Cyfnodau gorffwys 
Toriad ar gyfer lluniaeth C 12.8, 12S 
Toriad yn ystod cyfweliadau C 10.8, 10E, 12B 
recordiad sain o gyfweliadau E 4.12-14, 4G 
rhoi rhybudd ar ol C 10.8 
oedi C 12.8, 12.12, 12B 
cofnodion cyfweliad C 11.7 
prydau bwyd a lluniaeth C 12.8, 12B 
crynhoi;r rhesymau am C 10E 
recordio cyfweliadau ar fideo F 4.8, 4D, 4E 
Torri sel recordiad, prif gopi E 6.2-4, 6A-C 
Troseddau eiddo, meini prawf arestio G 2.9 
Troseddau gyrru D 2.17 
Triniaeth gweler Triniaeth a chyngor meddygol 
Triniaeth a chyngor meddygol C 3.5, 3.6, 3.9, 
3A, 8.6, 9.1-17, 9A-H, 12.3, 15.3C, 
Atodiad H 

gweler hefyd Gweithwyr proffesiynol iechyd 
oedi cyn i feddyg gyrraedd C 9.6 
gohirio cyfnodau gorffwys C 12.2 
personau sy'n dioddef anhwylder 

meddwl/agored i niwed yn feddyliol C 
Atodiad E (5-6) 
holi'r sawl sy'n cael eu cadw mewn ysbyty 
C 14.2, 4A 
Triniaeth amhriodol o'r sawl sy'n cael eu cadw 

C 9.2 
Triniaeth glinigol C 9.3, 9.4, 9.5-17 
Troseddau delio mewn cyffuriau C Atodiad B (2) 
Troseddau gyrru D 2.17 
Troseddau ysgogol C 17.3, 17.4, 17.15, 17E 
Tynnu ffotograff, diffiniad D 2.16 
Tynnu cyfrwng recordio o recordydd E 4.11, 

4.12A, 4.16 
Tystiolaeth C 9G, 10.1, 10.11, 10E, 11.1, 
11.4A, 11.6, 12.5, Atodiad B (1, 8), 
F6.1 
oedolion priodol C IE 
meini prawf ar gyfer arestio 6 2.9 
dibynadwyedd C 11C, Atodiad E (E2-3), 



Atodiad G 
Tystiolaeth ar fideo F 4.19 
Tystion 

gweler hefyd Cyfwynebiadau; Adnabod 

mewn gnivp; Rhesi adnabod; Adnabod 

trwy fideo 
dinistrio olion bysedd a samplau D Atodiad 

F (3(b)) 
archwilio eiddo a feddiannwyd B 7.8, 7.12, 7D 
adnabod gan D 1.2, 3.1-33, 3A-F, 

Atodiad E (2) 
swyddogion yr heddlu fel D 3A 
personau cefnogol cyn achos llys D 22.15A, 

2Ab 
chwilio adeiladau B 6.11, 8.1 
dangos ffotograffau i D 3.3, Atodiad E 
Tystysgrifau'n cadarnhau dinistrio 

olion bysedd a samplau D Atodiad F (3(c)) 
delweddau D 5.23 

U 

Uwch swyddogion C 1.9A, 

gweler hefyd Prif Swyddogion 

awdurodi profi am gyffuriau C 17.1, 17.4, 

17.6, 17.8 
awdurodi chwiliadau C Atodiadau A (2, 3, 

3A, Al-5) 
awdurdodi sgan uwchsain a phelydr X C 

Atodiad K (1) 
cwynion C 9.2 
llythyrau a galwadau ffon y sawl sy'n cael 

eu cadw C 5.6 
hawl y sawl sy'n cael eu cadw i gyngor 

cyfreithiol C 6.6, 6.12A, 6.14, 6F, 61, 

Atodiad B (1, 8) 
newid cyfreithwyr C 6.10-11 
cyfweliadau gyda rhai bregus sydd dan 

amheuaeth C 11.18, Atodiad E [E3) 
wedi'u henwi yn y cofnod cadw C 2.2 
hysbysiad o arestio C Atodiad B (1, 8) 
symud cyfreithiwr oddi yno C 6.10-6.11 
adolygu ac ymestyn cyfnod cadw C 15.2, 

15A, 15B 15E, Atodiad E (10) 
amddiffyn staff C 2A 
Deddf Terfysgaeth 2000 C 15.8 

W 

Warantau gweler Mynediad heb warant; 

Warant chwilio 
Warant Chwilio 

camau gweithredu ar 61 chwiliadau B 



254 



Codau ymarfer - Mynegai 



8.1, 8.2-3 
ceisiadau am B 3.1-8, 3A-B 
arnodi B 8.2 

swyddogion mewnfudo B 2D 
cyhoeddi B 1.2, 2A(a-b), 2D 
tu allan i Gymru a Lloegr B 2.6, 2B(f) 
o dan y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 

(Cydweithrediad Rhyngwladol) 1990 
B 2.6 
Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 

1984 B 1.2, 2A 

dychwelyd B 8.3 
Deddf Terfysgaeth 2000 B 2A, 3.4, 3.7 
Deddf Dwyn 1968 B 2A(a) 

Y 

Ymarfer C 8.7 

Ymarfer corff C 8.7 

Ymarferwyr meddygol cofrestredig C 3.16, 

9.10, Atodiad A (3, 3A, 4, 8, Al, A3), 

Atodiad E (6), Atodiad K (4, Kl) 
Ymchwiliadau, 

meini prawf arestio 6 2.9 
rhwystro C 6.12A 
Ymestyn cyfnodau cadw gweler Adolygu ac 

ymestyn cyfnodau cadw 
Ymosodiadau ar y sawl sy'n cael eu cadw, 

adroddiadau C 9.2 
Ymweliadau C 5.4, 5B, 7.3-4 gweler hefyd 

Goruchwylio 
Ymwelwyr annibynnol a'r ddalfa, oedolion 

priodol C IF 
Ynadon heddwch B 1.2, 2A(a), 2D, 3.4a, 

3.6, 8.3 
Ystafelloedd cyfweld C 12.4, 12.11, E 3.3-4, 

F2.2, 3.3, 4.11 



255 



Cyhoeddwyd y Codau a gynhwysir yn y llyfryn hwn gan yr Ysgrifennydd Cartref o dan Deddf 
yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 ac fe'u cymeradwywyd gan y Senedd. 

Maent yn delio gyda chysylltiadau rhwng yr heddlu a'r cyhoedd wrth ymarfer pwerau'r heddlu 
i atal a chwilio ac i chwilio adeiladau ac wrth drin, holi ac adnabod rhai sydd dan amheuaeth 
a recordio cyfweliadau ar dap. Mae'r codau'n rheoleiddio pwerau a gweithdrefnau'r heddlu 
wrth ymchwilio i dor-cyfraith ac maent yn pennu camau diogelu ac amddiffyniad ar gyfer 
aelodau'r cyhoedd. 

Mae'r Codau'n darparu datganiad clir o hawhau'r unigolyn a phwerau'r heddlu. Mae'n rhaid i 
gopi'au o'r Codau a gyhoeddir o dan Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 fod ar 
gael yn hwylus ar gyfer dibenion ymgynghori gan swyddogion yr heddlu, pobl yn y ddalfa ac 
aelodau'r cyhoedd. 



Tfc 



www.tso.co.uk 



ISBN 0-11-341307-6 




9 '7801 13"41 2969 



